■ >>  1 


SIGURÐUR  NORDAL 


SNORRI  STURLUSON 


5IBURQUR  NORQRL 


5N0RRI  5TURLU50N 


REYKJAVlK  1920 
ÞÓR.  B.  ÞORLÁKSSON 


HAROLD  B.  LEE  LIBRARY 
BRIGHAM  YOUNG  UNIVERSITY 
PROVO,  UTAH 


Jsafoldarprentsmiðja  h.f. 


Fo  rmál  i. 


Bók  þessi  er  þannig  til  orðin,  að  ég  þykist  ekki  geta  látið 
tiana  frá  mér  fara  án  þess  að  segja  sögu  hennar  í fám  orðum. 
Síðan  á stúdentsárum  mínum  hef  ég  fengist  allmikið  við  verk 
Snorra  Sturlusonar  og  æfisögu,  kynt  mér  eftir  föngum  alt  sem 
um  það  efni  hefur  verið  ritað  og  reynt  að  leysa  þar  úr  gömlum 
deiluatriðum  og  rannsaka  það,  sem  mér  þótti  öðmm  hafa  yfir- 
sézt.  Verk  Snorra  voru  kjörsvið  mitt  til  meistaraprófs  og  próf- 
litgerð  mína  (1911)  skrifaði  ég  um  meðferð  hans  á dróttkvæðum 
til  söguheimilda  (smbr.  sjötta  þátt,  II — V).  Doktorsritgerð  mín 
(1914)  fjallaði  um  flóknustu  spurningarnar  viðvíkjandi  heim- 
ildum  Heimskringlu  og  uppruna  hennar  (smbr.  fyrsta  þátt, 
III — IV).  Veturinn  1915 — 16  skrifaði  ég  stutta  mannlýsingu 
Snorra,  sem  prentuð  var  í Skírni,  og  nú  er  (allmikið  breytt 
og  aukin)  annar  þáttur  í þessari  bók.  Og  fyrsta  kensluár  mitt 
hér  við  háskólann  (1918 — 19)  hélt  ég  fyrirlestra  um  Snorra- 
Eddu,  og  eru  nokkur  atriði  úr  þeim  efnið  í II.  kapítula  fyrsta 
þáttar  og  þriðja  og  fjórða  þætti.  Ætlun  mín  var  að  semja  ræki- 
legt  rit  um  Snorra  og  verk  hans,  þar  sem  leyst  væri  til  auðinnar 
hlítar  úr  öllum  vafaatriðum,  manninum  og  verkum  hans  lýst 
hvoru  fyrir  sig  og  hvoru  í sambandi  við  annað,  hvorttveggja 
borið  saman  við  íslenzk  og  erlend  dæmi  o.  s.  frv. 

En  slíkt  rit  mundi  hafa  þurft  margra  ára  undirbúnings  enn 
þá,  og  ég  sé  mér  ekki  fært  að  leysa  það  af  hendi  að  sinni.  Valda 
því  einkum  störf  mín  við  háskólann.  Nauðsvn  krefur,  að  sem 
fyrst  verði  komið  upp  yfirliti  yfir  bókmentasögu  íslendinga 
eftir  siðaskifti,  a.  m.  k.  fyrir  nemendur,  en  það  er  bæði  mikið 


IV 


verk  og  torvelt.  En  áður  en  ég  hyrfi  að  þessu,  og  frá  Snorra, 
fanst  mér  ég  verða  að  reyna  að  færa  saman  í litla  bók  það  úr 
rannsóknum  mínum,  sem  mér  lá  mest  á að  segja.  Ef  mér  síðar 
skyldi  endast  tími  til  þess  að  skrifa  nánar  um  sama  efni,  getur 
líka  verið  gott,  að  sum  atriði  í þessari  bók  hafi  verið  dæmd 
og  rædd. 

En  af  þessu  mun  auðsætt,  að  þetta  rit  er  sanngjarnara  að 
meta  eftir  því,  sem  í því  er,  en  hinu  sem  í það  vantar.  Víða  hef 
ég  orðið  að  fara  fljótt  yfir  sögu,  og  ekki  getað  rökstutt  allar 
skoðanir  mínar  eins  og  æskilegt  hefði  verið.  Á ég  hér  einkum 
við  fyrsta,  fimta  og  sjöunda  þátt.  En  ég  vona  að  þeir  þættir  séu 
þó  ekki  að  því  skapi  vanhugsaðir  né  á litlum  rannsóknum  bygð- 
ir.  Annarsstaðar,  eins  og  í sjötta  þætti,  getur  val  dæma  og  sjón- 
ariniða  orkað  tvímælis.  Og  víða  vænti  ég  þess  sjálfur  að  vaxa 
enn  í skilningi  á þessu  efni.  pví  hef  ég  þózt  þurfa  að  af- 
saka  það,  að  ég  gef  bók  þessa  út  nú  og  í þessari  mynd. 

En  eitt  er,  sem  ég  hvorki  vil  né  get  afsakað : ég  hef  af  veik- 
um  mætti,  og  eftir  því  sem  efnið  og  þroski  minn  leyfðu,  reynt 
að  skrifa  þessa  bók  um  lifandi  rit  fyrir  lifandi  menn.  petta 
býzt  ég  við,  að  sumum  fræðimönnum  muni  þykja  ærin  ástæða 
til  þess  að  telja  hana  óvísindalega  og  einskis  virði,  þó  að  sömu 
menn  hefðu  verið  harðánægðir,  ef  ég  hefði  rutt  efni  því,  sem 
ég  hef  safnað  til  hennar,  ómeltu  og  ósköpuðu  í prentsmiðjuna. 
En  þau  vísindi,  sem  eru  fólgin  í tómum  fræðatíningi,  upptaln- 
ingum  í stað  ályktana  og  skilnings,  bókaskrám  í stað  dóm- 
greindar,  þykja  mér  lítils  virði.  Hinar  vísindalegu  „aðferðir“ 
geta  verið  góð  leiðbeining  fyrir  þá,  sem  til  slíkra  starfa  eru 
fæddir,  en  andleg  störf  verða  ekki  unnin  af  vélum,  og  aðferð- 
unum  er  ofvaxið  að  gera  vélgenga  þumbara  að  vísindamönnum. 
Hugsanaleti  (og  miklir  afkastamenn,  sem  hvorki  nenna  að 
kryfja  hlutina  til  mergjar,  né  melta  efni  sitt  svo,  að  því  verði 
fenginn  sæmilegur  búningur,  geta  átt  mikið  af  henni)  og  óheil- 
brigð  lífsskoðun  hafa  leitt  norræna  ritskýringu  alt  of  fjarri 
leiðum  lifandi  manna,  vísindin  kunna  að  hafa  grætt,  en  bók- 


Y 


mentirnar  hafa  tapað  áhrifum  sínum.  pó  aö  „andríkia  geti 
verið  smekklaust  og  óþolandi,  þá  er  eitthvaÖ  bogiÖ  viÖ  þegar 
þaó  er  oröiö  smánaryröi  meðal  vísindamanna,  er  fást  við  alger- 
lega  óhagnýta  fræöigrein,  svo  aö  hið  andlega  gildi  hennar  eitt 
gefur  henni  tilverurétt.  Korræn  ritskýring  siglir  nú  með  lík  í 
lestinni,  af  því  að  hún  hefur  gleymt  að  spyrja  sífelt,  hvað  væri 
rannsókncir  virði,  og  hvernig  hún  ætti  að  gera  rannsóknina  lif- 
andi  þátt  í menningu  og  þjóölífi.  Forlög  hennar  hljóta  að  vera 
hverjum  starfsmanni  hennar  áhyggjuefni  á þessum  byltingar- 
tímum  lífsskoðana  og  lífshátta,  þegar  mörgum  skurðgoðum 
mun  steypt  af  stóli  og  mörg  gildi  endurmetin.  En  einmitt  til 
þess  að  kjarninn  verði  ekki  brendur  með  hisminu,  verða  endur- 
bætur  hennar  að  koma  innan  að , frá  ritskýrendunum  sjálfum,sem 
þekkinguna  hafa,  ef  þeir  vilja  sjáandi  sjá  og  heyrandi  heyra 
og  skilja.  Um  sjálfan  mig  veit  ég  vel,  að  þótt  ég  sjái  gallana 
og  mér  sé  sízt  í skapi  að  hlíta  dómi  þeirra  manna,  sem  vilja 
taka  þá  í kosta  tölu,  þá  er  ég  enn  of  skamt  á veg  kominn  til  þess 
að  geta  skrifað  um  forna  menningu  og  bókmentir  á þann  hátt, 
sem  ég  helzt  kysi.  pessi  bók  hefur  einmitt  sannfært  mig  bezt  um 
það.  Hún  fer  að  mínum  dómi  alt  of  skamt  í þá  stefnu,  sem 
ýmsir  munu  telja  henni  mest  til  foráttu.  En  meðan  svo  er,  mun 
ég  ekki  telja  það  skaða,  þótt  langt  kunni  að  líða  þangað  til  ég 

læt  annað  rit  af  þessu  tæi  frá  mér  fara. 

* * 

* 

Eg  get  að  sjálfsögðu  ekki  stært  mig  af  að  hafa  lesið  öll  rit, 
sem  snerta  þetta  efni  og  eitthvað  væri  óbeinlínis  á að  græða. 
Samt  hef  ég  lesið  fjölda  rita  og  ritgerða  í aðdrátta  skyni  til 
þessa  rits,  án  þess  ég  hafi  þózt  finna  ástæðu  til  þess  að  vitna  til 
þeirra.  Og  þykir  mér  þarfleysa  að  telja  þau  hér,  því  að  öllum 
fræðimönnum  er  kunnugt  hvar  slíkar  bókaskrár  er  að  finna.  Til 
dæmis  skal  ég  taka,  að  úr  riti  Boesens : Snorre  Sturlesön(Köben- 
havn  1879),  laglegu  riti,  sem  ég  hef  lesið  oftar  en  einu  sinni, 
hef  ég  varla  tekið  neitt  sérstakt  atriði,  þó  að  sitthvað  sé  sarna 
í hans  bók  og  minni.  En  öðrum  ritgerðum  er  ég  alveg  ósamdóma 


YI 


ít.  d.  ritgerð  Kohts,  Sagaemes  opfatning  av  vor  gamle  historie, 
(Norsk)  Hist.  Tidsskrift  5.  R.  II,  379  o.  áfr.),  án  þess  ég  hafi 
haft  rúm  til  þess  að  deila  á þær. 

Titvitnanir  í rit  Snorra  eru  allar  í útgáfur  Finns  Jónsson- 
ar:  Eddu,  Reykjavík  1907,  Heimskringlu,  Kiibenhavn  1911  ( til- 
vitnanimar  í kapítula,  sern,  að  Har.  s.  hárf.  undantekinni,  eru 
hinir  sömu  í stærri  útgáfunni,  K-n,  ] 893-1900).  Sú  útgáfa  er 
bæði  góð  og  ódvr  (aðeins  12  kr.)  og  ætti  að  vera  keypt  mikið 
liér  á landi,  þ\d  það  er  bæði  skömm  og  skaði,  hve  lítið  Heims- 
kringla  er  þekt  af  s.jálfiun  íslendingum.  Allar  tilvísanir  til  kon- 
ungasagna  (ól.  s.  Tr.,  Ól.  s.  h.  o.  s.  frv.),  þar  sem  ekki  er  öðru- 
vísi  ákveðið,  eru  til  Heimskringlu,  og  munu  öllum  auðskildar. 
Svo  mun  og  vera  um  aðrar  skammstafanir,  en  þær  em  þessar 
helztar : 

Aarb(öger)  : Aarböger  for  nordisk  Oldkyndighed  og  Historie. 

Agrip:  Ágrip  af  Noregskonungasögum,  1880  (sjá  bls.  36). 

Arkiv:  Arkiv  for  nordisk  filologi. 

Bisk:  Biskupasögur,  I — II,  Kaupmannahöfn  1858 — 78. 

Elzta  saga : Elzta  sagan  um  Ólaf  helga  (s.já  bls.  40). 

Flat:  Flateyjarbók,  I — III,  Christiania  1860 — 68. 

Fsk : Fagurskinna  (sjá  bls.  33). 

Helgisagan : Ólafs  saga  hinshelga,Christiania  1849(s.jábls.41).. 

Holm:  Saga  Ólafs  konungs  Tryggvasonar  eftir  Odd  munk 
Snorrason,  Stokkhólmshandritið,  gefið  út  af  P.  A. 
Munch,  Christiania  1853. 

Holm  2 = Ól.  s.  h.  (1853). 

K : Konungsbók  Snorra-Edda. 

Litt.  hist:  Finnur  Jónsson,  Den  oldnorske  og  oldislandske  litt- 
eraturs  historie,  I — III,  Köbenhavn  1894 — 1902. 

Miðsagan : tvnd  saga  um  Ólaf  helga  (s.já  bls.  40 — 41) 

Mork : Morkinskinna.Udgiven  af  C.R.Unger,  Christiania  1867. 

Om  O.  h. : Sigurður  Nordal,  Om  Olaf  den  helliges  saga. 

Köbenhavn  1914. 

Otte  brudst:  Otte  brudstykker  af  den  ældste  saga  om  Olav' 


VII 


den  hellige,  ved  G.  Storm,  Christiania  1893 
(sjá  bls.  40). 

'Ól.  s.  h.  (1853)  : Stokkhólmshandritiö  (Holm  2 4to)  af  hinni 
sérstöku  Ólafs  sögu  Snorra  (sjá  bls.  26). 

Skjaldedigtningen : Den  norsk-islandske  skjaldedigtning,  ved 

Finnur  Jónsson,  I— II,  Köbenhavn  1912—15. 

Sn.  Hist:  Gustav  Stomi,  Snorre  Sturlassöns  Historieskrivn- 
ing,  Köbenhavn  1873. 

Sturl : Sturlunga  saga,  I — IV,  Reykjavík  1908 — 15. 

U : Uppsalabók  af  Snorra  Eddu. 

* ❖ 

* 

par  sem  ég  hef  tekið  setningar  og  kafla  úr  fornritum, 
‘einkum  Sturlunga  sögu,  upp  í beina  frásögn,  hef  ég  fært  þá 
til  nútíma-stafsetningar,  en  haldiÖ  fornri  stafsetningu,  þar 
sem  mér  þótti  undir  því  komið,  að  stílblærinn  héldist  (dæmi 
úr  ritum  Snorra  og  heimildum  hans).  En  auðvitað  er  sú  staf- 
setning  ekki  fyllilega  sjálfri  sér  samkvæm,  fremur  en  hún  er 
með  einu  og  isama  móti  í útgáfunum,  og  auk  þess  er  hún  dregin 
til  hæginda  með  því  að  gera  ekki  mun  æ og  œ,  0 og  ö o.  s.  frv. 
Munu  málfræðingar  sjá  slíkt,  en  engum  er  ætlað  aö  læra  forna 
hljóðfræði  af  þessu  riti. 

Ýmis  orð,  ný  eða  fátíð,  eins  og  andlægni  (objektivitet), 
einlyndi,  marglyndi,  sýnd,  eftirrit  (smbr.  rita  eftir  bókum)  0. 
s.  frv.,  vona  ég  séu  auðskilin  í sambandinu,  og  skal  ekki 
fjölyrða  um  þau.  En  um  orðið  dróttkvæði  vildi  ég  segja  fáein 
orð.  pó  að  undarlegt  sé,  höfum  vér  orðið  að  taka  úr  dönsku 
nafn  á hinum  forna  skáldskap  vorum,  sem  er  utan  Sæmundar- 
Eddu,  og  hefur  hann  verið  kallaður  skáldakvæði.  „Skjalde- 
kvad“  er  gott  orð,  því  að  skjald  er  á dönsku  aðeins  haft  urn 
norræn  fornskáld.  En  allra  skálda  kvæði  (jafnvel  leirskálda) 
eru  á íslenzku  skáldakvæði.  Dróttkvæði  hátturinn  („með  þeima 
hætti  er  flest  ort,  þat  er  vandat  er;  þes°i  er  npphaf  allra 
hátta,  sem  málrúnar  eru  fyrir  öðrum  rúnum“,  Háttatal,  skýr- 
ingar  við  1.  vísu)  og  samband  skáldanna  við  konungana  (drótt 


9 


Böðvars  \ar  Valgerður,  dóttir  Markúsar  lögsögumanns  og 
;ská!ds  Skegg.jasonar. 

Guðný  Böðvarsdóttir  virðist  hafa  verið  nokkuð  eyðslu-  ' 
söm  og  líklega  allmikil  heimskona,  en  skörungur  og  vel  að  sér 
ger.  Bera  þeir  synir  hennar  því  vitni,  pórður,  Sighvatur  og 
Snorri,  að  þeim  hafi  verið  fengið  gott  móðerni,  því  að  mjög 
bera  þeir  af  börnum  þeim,  er  Sturla  gat  við  öðrum  konum.  En 
fátt  eitt  er  um  Guðnýju  ritað.  Aftur  á móti  er  mikil  saga  frá 
Sturlu.  Hann  tók  ungur  við  mannaforráðum  af  föður  sínum, 
og  er  honum  lýst  svo  í upphafi  sögu  sinnar,  að  hann  þótti 
„mikilmenni  og  ættstór  og  líklegur  til  höfðingja“  (Sturl.  I, 
84).  Um  þær  mundir  tók  og  við  mannaforráðum  Einar,  sonur 
porgils  Oddasonar  á Staðarhóli.  Var  hann  þá  mestur  höfðingi 
vestur  þar,  og  þó  meir  fyrir  auðs  sakir  og  frændstyrks,  en 
skörungsskapar  eða  mannkosta.  Gekk  Sturla  á það  lagið,  og 
átti  hver  sá  vísa  liðveizlu  hans,  er  Einari  þóttist  eiga  grátt  að 
g.jalda.  Attu  þeir  margar  deilur  og  smáar,  og  mátti  lengi  ekki 
í milli  sjá.  Voru  báðir  ójafnaðarinenn  og  ekki  hlutvandir,  en 
Sturla  miklu  gætnari  og  vitrari.  Ekki  var  málum  þessum  lokið 
þegar  Sturla  andaðist,  en  Sturlu  saga  segir  svo  frá,  að  eftir 
bardagann  á Sælingsdalsheiði  (Heiðarvíg,  smbr.  Sturl.  I,  182) 
haustið  1171,  hafi  það  verið  „mál  flestra  manna,  að  á þeim 
fundi  skifti  um  mannvirðing  með  þeim  Sturlu  og  Einari“ 
(Sturl.  I,  126).  Mátti  úr  því  tel.ja  Sturlu  í helztu  höfðing.ja  röð. 

A efri  árum  sínum  veitti  Sturla  lið  Böðvari  tengdaföður 
sínuin  í erfðamálum  hans  við  Pál  prest  Sölvason  í Revk.jaholti. 
Mun  Sturlu  hafa  verið  rajög  um  kent,  hversu  kappsamlega 
Böðvar  sótti  málin.  porb.jörg  kona  Páls  prests  var  grimmúðug 
í skapi,  og  á sáttafundi,  sem  haldinn  var  í Reykjaholti,  veitti 
hún  Sturlu  tilræði  með  knífi  og  stefndi  í augað,  og  mælti 
þetta : „Hví  skal  eg  eigi  gera  þig  þeim  líkastan,  er  þú  vill  lík- 
astur  vera,  en  það  er  Óðinn“  (Sturl.  I,  148.  Smbr.  Völsunga- 
kviðu  ina  fornu,  37.  v. : einn  veldr  Óðinn  öllu  bölvi,  þvít  með 
sifjungum  sakrúnar  bar).  En  hún  var  tekin,  og  kom  lagið  í 


kinnina  og  var  það  svöðusár.  Páll  prestur  seldi  Sturlu  sjálf- 
dæmi  fyrir  áverkann,  o g gerði  Sturla  sér  200  (240)  hundraða 
í sárabætur.  pótti  slíkur  ójöfnuður  svo  úr  hófi  keyra,  að  líklegt 
er,  að  upphaf  hefði  orðið  nýrra  og  illra  málaferla,  ef  Jón 
Loftsson  í Odda  hefði  ekki  skorist  í leikinn  á alþingi  1181. 
Ógnaði  hann  Sturlu  til  þess  að  leggja  málið  á sitt  vald,  og 
gerði  hæfilegar  bætur,  30  hundraða.  En  til  þess  að  mýkja  hug 
Sturlu  bauð  Jón  honuin  barnfóstur,  og  bauð  heim  Snorra  syni 
hans  og'  honum  sjáífum  til  kirkjudags  í Odda.  Fylgdi  Sturla 
suður  sveininum  og  þá  síðan  virðulegar  gjafir  af  Jóni.  Tveim 
árum  síðan  andaðist  Sturla,  en  Snorri  ólst  upp  í Odda. 

pegar  Jón  Loftsson  andaðist  (1197),  var  Snorri  kominn  á 
þann  aldur,  að  mál  var  að  leita  honum  staðfestu.  Sjálfur 
hafði  hann  hvorki  fé  né  mannaforráð,  því  að  Guðný  móðir 
hans  hafði  eytt  þeim  40  hundruðum,  er  hann  átti  að  taka  í 
arf  eftir  föður  sinn,  en  Sighvatur  bróðir  hans  fór  með  Snorr- 
ungagoðorð.  En  þeir  Sæmundur  fóstbróðir  hans  og  pórður 
bróðir  hans  neyttu  þess,  að  Snorri  var  stórættaður  og  vænn  til 
höfðmgja,  en  átti  auk  þess  mikiílar  styrktar  von  af  Oddaverj- 
um  og  bræðrum  sínum,  og  báðu  til  handa  honum  Herdísar 
Bersadóttur  á Borg.  Bersi  prestur  faðir  hennar,  er  kallaður  var 
inn  auðgi,  átti  útta  hundmð  hundraða,  og  auk  þess  vafalaust 
goðorð  þeirra  Mýramanna.  Guðný  lagði  þá  ITvammsland  til 
kvánarmundar  Snorra,  og  var  bruðkaup  þeirra  Herdísar  haldið 
í Hvammi,  síðla  sumars  1199.  Að  því  brúðkaupi  var  meðal 
annara  Guðmundur  prestur  Arason,  síðar  biskup  (Sturl.  I, 
199).  Ingibjörg  porgeirsdóttir,  fyrri  kona  Hvamm-Sturlu,  var 
föðursystir  Guðmundar.  Um  haustið  fóru  þau  Snorri  og  Herdís 
í Odda,  og  voru  þar  um  veturinn.  Er  Snorra  þá  og  sumarið 
eftir  getið  við  mál  þeirra  Sæmundar  Jónssonar  og  Sigurðar 
Ormssonar.  Bersi  prestur  andaðist  1201  (1202  segir  þó  Kon- 
ungsannáll,  en  Sturl.  II,  28  miðar  við  lát  Brands  biskups,  sem 
var  1201),  tók  Snorri  allan  arf  eftir  hann  og  réðst  þá  til  bús 

1* 


4 


til  Borgar  og  bjó  þar  nokkra  vetur1).  pá  gaf  pórður  móður- 
bróÖir  hans  í Görðum  honum  hálft  Lundarmanna  goðorö,  og 
hafði  Snorri  þá  allmikil  mannaforráð.  Ekki  er  getiö  annara 
tíðinda  frá  þeim  árum,  sem  Snorri  bjó  á Borg,  en  deilu  hans 
við  vetursetumann  sinn,  porkel  rostung,  orkneyskan  kaupmann, 
l)róðurson  Bjarna  biskups  Kolbeinssonar.  Sýndi  Snorri  tals- 
veröan  ójöfnuð  í þeim  málum,  en  kaupmenn  sluppu  þó  heilir 
úr  greipum  hans. 

Svo  er  taliö,  aö  Snorri  muni  hafa  verið  fimm  ár  á Borg, 
og  fluzt  aö  Reykjaholti  árið  1206.  Náöi  Snorri  þeim  staö  með 
samningum  við  Magnús  prest  Pálsson,  er  þar  bjó,  og  pórð 
Böðvarsson  og  tvo  menn  aðra,  er  tilkall  þóttust  eiga  til  staðar- 
varðveizlu.  Pól  Magnús  sig,  konu  sína  og  sonu  tvo  í forsjá 
Snorra.  Annar  hluti  Reykjaholts  máldaga  er  skrifaður  þegar 
Snorri  tók  við  staðnum,  en  þriðji  hlutinn  eftir  að  Hallveig 
Ormsdóttir  var  komin  að  Reykjaholti  og  sjötti  hlutinn  (kálf- 
skinna-skráin)  líklega  um  sama  leyti  og  sá  þriðji.  Má  af  mál- 
daganurn  fá  allskýra  hugmynd  um  búnað  kirkjunnar  og  ítök 
staðarins. 

Herdís  varö  eftir  á Borg,  og  var  þá  lokið  samförum  þeirra 
Snorra.  Hún  andaðist  1133.  Með  henni  átti  Snorri  tvö  börn, 
sem  úr  barnæsku  komust,  Hallberu  og  Jón  murt.  Iiann  átti 
son  er  Órækja  hét,  við  puríði  dóttur  Halls  Órækjusonar.  Hann 


x)  Ilér  verður  fariö  fljótt  yfir  sögu  um  æfiferil  Snorra, 
því  aö  mörgum  helztu  viðburðunum  er  nánar  lvst  í næsta  þætti. 
En  hér  er  reynt  að  setja  >aðalatriðin  í rétta  tímaröð,  svo  að 
frásögur  næsta  þáttar  megi  falla  inn  í þá  urngerð.  Flest  af  því, 
sem  frá  Snorra  er  sagt,  er  fólgið  í Sturlunga  sögu  (einkum  II. 
bindi)  og  mun  hún  í höndum  flestra  þeirra,  sem  þessa  bók  lesa. 
Aðrar  frumheimildir  eru : Hákonar  saga  Hákonarsonar,  Bisk- 
upa  sögur,  íslenzkir  annálar  (útg.  af  Gustav  Storm)  og  íslenzkt 
fornbréfasafn  T.  bindi  (auk  þess  sérstök  útgáfa  af  Reykja- 
holts  máldaga,  gerö  af  Kr.  Kálund). 


átti  og  börn  við  Guðrúnu,  dóttur  Hreins  Hermundarsonar  (af 
ætt  Gilsbekkinga,  og  þá  líklega  frændkonu  Styrmis  fróða)  og 
komst  Ingibjörg  ein  úr  barnæsku.  pórdís  var  enn  dóttir  hans, 
og  hét  Oddný  hennar  móðir. 

í Reykjaholti  græddist  Snorra  fé  mikið.  Hefur  hann  vafa- 
laust  hyst  staðinn  vel,  og  virki  lét  hann  gera  um  bæinn.  En 
ekki  sést  nú  ef'tir  af  mannvirkjum  hans,  nema  ef  vera  skyldi 
eitthvað  af  umbúnaðinum  um  Snorralaug.  pó  að  laug  þessi  sé 
kend  við  Snorra,  skal  þess  getið,  að  um  laug  í Reykjaholti  er 
talað  þegar  á 10.  öld  (Landn.  112),  og  Snorralaug  hefur  verið 
gerð  upp  oftar  en  einu  sinni  á síðari  öldum,  seinast  1858.  En 
hitt  er  víst,  að  Snorri  hefur  haft  miklar  mætur  á lauginni  og 
sjalfsagt  látið  gera  eitthvað  við  hana.  pað  sést  af  Sturlungu, 
að  gangur  var  milli  laugarinnar  og  húsanna  (sbr.  II,  150,  253), 
og  hefur  sjálfsagt  verið  bygt  yfir  hana,  svo  að  nota  mætti  hana 
hvernig  sem  viðraði.  Með  staðnum  fylgdi  Reykhyltinga  goðorð, 
og  enn  jukust  mannaforráð  Snorra,  er  porsteinn  ívarsson  gaf 
honum  hálft  Avellingagoðorð  í Húnaþingi.  Varð  það  til  þess 
að  Snorri  varð  að  skerast  í deilur  þeirra  Miðfirðinga  og  Víð- 
dæla  (um  1214).  Hann  var  og  með  öðrurn  höfðingjum  í atför 
að  Guðmundi  biskupi  Arasyni  eftir  víg  Kolbeins  Tumasonar 
(1208),  en  sýndi  vináttu  sína  við  biskup  með  því  að  hafa 
hann  heim  með  sér  í Reykjaholt.  Var  biskup  þar  veturinn 
1209 — 10,  „vel  haldinn  á þann  sið  sem  þá  var  í landi“ 
(Bisk.  II,  76).  pegar  Arnór  Tumason  fór  utan  (1213),  skipaði 
hann  Snorra  ríki  sitt  í Skagafirði.  Lét  Snorri  þá  gera  kastala 
(virki)  á Víðimýri,  og  hefur  líklega.  dvalið  norður  þar  um 
skeið  (smbr.  Sturl.  II,  59,  169). 

Snorri  var  lögsögumaður  1215 — 18  (og  annað  sinn  1222 — 
31 ) . A þeim  árum  átti  hann  þingdeilu  minni  háttar  við  Sæmund 
í Odda  og  Magnús  allsherjargoða.  Hlaut  Sæmundur  að  gera  um 
málið,  og  undi  Snorri  lítt  við.  Hefndi  bann  sín  með  því  að 
ráða  arf  Jórunnar  auðgu  undan  Magnúsi  með  brögðum,  en 
þó  þótti  hann  vaxa  af  þeim  málum.  Hann  var  nú  orðinn  kunnur 


G 


utan  lands  og  innan  fyrir  skáldskap  sinn,  og  var  vegur  lians 
allmikill  á þessum  árum. 

Sumarið  1218  réðst  Snorri  til  utanfarar.  Var  hann  um  vet- 
urinn  með  Hákoni  konungi  og  Skúla  jarli,  en  sumarið  eftir 
fór  hann  austur  á Gautland  að  sækja  heim  frú  Kristínu,  er 
átt  hafði  Hákon  jarl  galinn,  en  nú  var  gif't  Askeli  lögmanni. 
pá  Snorri  þar  sæmilegar  gjafir,  og  fór  um  haustið  aftrnr  til 
Skúla  jarls,og  var  þar  annan  vetur  í allgóðu  yf irlæti.  Lögðu  þeir 
konungur  og  jarl  virðingar  miklar  á Snorra  og  gerðu  hann 
skutilsvein  sinn.  En  vorið  1220,  þegar  Snorri  ætlaði  út,  höfðu 
Xorðmenn  ráðið  að  herja  til  íslands  um  sumarið.  Hafði  þrútn- 
að  fjandskapur  með  Oddaverjum  og  Björgynjar  kaupmönnum, 
og  voru  þau  upptök  að,  að  Sæmundur  Jónsson  kendi  Björg- 
ynjarmönnum,  að  þeir  hefðu  flæmt  burtu  úr  kaupstaðnum  Pál 
son  hans  með  gemsi  sínu,  en  Páll  druknaði  fyrir  Staði  á leið 
frá  Björgyn  til  prándheims.  Fór  Sæmundur  að  kaupmönnum 
á Eyrum  og  tók  af  þeim  300  hundraða  vaðmála  (1217).  Arið 
eftir  hefndu  kaupmenn  sín  með  því  að  taka  af  lífi  Orm  Jóns- 
son,  bróður  Sænnindar,  er  engan  hlut  hafði  átt  í deilum  þessum, 
nema  til  sátta  væri.  En  Björn  porvaldsson,  Gissurarsonar,  sem 
var  kvæntur  Hallveigu,  dóttur  Orms,  lét  draga  austmann  úr 
kirkju  á Bjargi  í Miðfirði  og  drepa  (Hákonar  saga,  k.  59,  sjá 
Sturl.  IV,  221).  En  Snorri  skarst  í mál  þessi  og  reyndi  að 
miðla  þeim.  Kallaði  það  betra  ráð  að  friða  fyrir  kaupmönnum 
og  ná  síðan  yfirráðum  yfir  landinu  með  vinmálum  og  samning- 
um,  en  eigi  hernaði.  Hét  til  þess  fylgi  sínu  og  bræðra  sinna. 
Við  slíkar  fortölur  slæfaðist  skap  jarls,  enda  voru  flestir  hinir 
vitrari  menn  mjög  ófúsir  til  ferðarinnar.  Varð  nú  sómi  Snorra 
enn  meiri  en  áður.  peir  Hákon  og  Skúli  gerðu  hann  lendan 
mann  sinn,  en  jarl  gaf  honum  skipið,  það  er  hann  fór  á,  og 
15  stórgjafir  (smbr.  Háttatal,  95.  v.).  En  senda  skvldi  Snorri 
utan  Jón  son  sinn  til  gíslingar  með  .jarli,  að  það  endist,  er 
mælt  var  (Sturl.  II,  86 — 87).  „En  öngu  kom  Snorri  við  lands- 


I 


memi  áleiðis;  flutti  hann  og  lítt.  En  frið  höfðu  kaupmenn 
góðan  þann  tíma  á íslandi“  (Hákonar  s.,  sjá  Sturl.  IV,  222).. 

Ekki  kunnu  tengdamenn  Orms  Jónssonar  Snorra  neinar 
þakkir  fvrir  afskifti  hans  af  þessum  málum.  Gerði  Björn  por- 
valdsson  sig  beran  að  fjandskap  við  hann  og  leitaði  honum 
ýmissa  skaprauna.  Af  þessu  var  Snorri  í ráðum  með  Lofti 
biskupssyni  (syni  Páls  Jónssonar)  í deilum  þeirra  Bjarnar, 
er  lauk  með  því  að  Björn  var  veginn.  En  síðan  skildist  Snorri 
við  mál  Lofts,  og  varð  hann  sekur.  Sumarið  1221  sendi  Snorri 
Jón  murt  utan,  og  var  hann  þrjá  vetur  með  Skula  jarli,  en 
hvarf  þá  heim  aftur.  Verður  ekki  séð,  að  jarl  hafi  reynt  að' 
kyrrsetja  hann. 

Fyrir  áeggjan  heimamanns  síns  Sturlu  Bárðarsonar  og 
þeirra  Jónssona,  Ingimundar,  er  utan  hafði  farið  með  Snorra, 
og  Bergþórs,  skarst  Snorri  í deilur  þeirra  bræðra  við  porvald 
Snorrason  í Vatnsfirði,  og  var  það  upphaf  afskifta  hans  af 
málum  Vestfirðinga.  Ekki  auðnaðist  þeim  Jónssonum  að  standa 
yfir  höfuðsvörðum  porvalds,  en  Snorri  lét  sumarið  1223  lýsa 
hernaðarsökáhendur  honum,og  fór  með  það  mál  Órækja  Snorra- 
son,  18  vetra  gamall.  Varð  porvaldur  á þinginu  sekur  skógar- 
maður  og  sekt  fé  hans  alt  og  goðorð.  En  það  sama  sumar  sætt- 
ust  þeir  Snorri  og  porvaldur,  og  rnest  fyrir  meðalgöngu  Sig- 
hvats,  og  árið  eftir  gaf  Snorri  porvaldi  pórdísi  dóttur  sína, 
pá  fékk  og  Gissur  porvaldsson  Ingibjargar  dóttur  hans,  en 
Snorri  gerði  sjálfur  helmingafélag  við  Hallveigu  Ormsdóttmy 
ekkju  Bjamar  porvaldssonar,  er  þá  var  auðugust  kona  á ís- 
landi.  Voru  brúðkaup  þessi  haldin,  annað  í Stafaholti,  en  hitt 
í Reykjaholti,  og  voru  inar  veglegustu  veizlur.  Hallberu,  dóttur 
sína  og  Herdísar,  hafði  Snorri  gift  Árna  Magnússyni  óreiðu 
í Brautarholti  árið  1218,  en  sambúð  þeirra  var  allill,  og  þegar 
hér  var  komið  (1224),  gerði  Snorri  fjárskifti  þeirra  og  tók  þá 
Brautarholt  af  Árna,  en  hann  keypti  Saurbæ  á Kjalarnesi. 
prem  árum  síðar  gifti  hann  Hallberu  í annað  sinn,  Kolbeini 


8 


ung'a,  en  þau  skildu  eftir  rúma  árs  sambúð,  og  fór  Hallbera  að 
Borg  til  móður  sinnar  og  andaðist  þar  1231. 

Eftir  að  Sturla  Sighvatsson  hafði  fengið  Sólveigar  frá 
Odda  (1223)  tók  að  grennast  vináttan  með  þeim  Snorra 
frændum.  Fékk  Snorri  pórð  bróður  sinn  í lið  með  sér  til  þess 
að  heimta  af  Sturlu  Snorrungagoðorð,  er  Sighyatnr  hafði  feng- 
ið  syni  sínum  til  kvánarmundar.  Varð  um  þetta  aMmikið  þóf 
með  þeim  Sturlungum,  en  Snorri  hafði  þá  eflt  sig  svo  að  mág- 
semdum,  er  hann  hafði  lið  Vatnsfirðinga,  Asbirninga  og  Hauk- 
dæla,  að  Sturla  mátti  eigi  viðnám  veita,  og  tók  Snorri  trúnaðar- 
eiða  af  Dalamönnum  árið  1228.  Sama  sumar  brendu  þeir  synir 
Hrafns  á Eyri  porvald  Vatnsfirðing  inni.  Kendu  þeir  por- 
valdssynir  þau  ráð  þeim  Sighvati  og  Sturlu,  og  varð  það  orsök 
liinnar  alræmdu  Sauðafellsfarar.  Seldu  þeir  bra'ður  Sturlu 
sjálfdæmi  fyrir,  og  var  sú  sætt  gerð  með  eiðum,  og  var  Snorri 
í þeiin  ráðum  öllum  með  þeim  stjúpsonum  dóttur  sinnar.  En 
Sturla  rauf  þau  grið  og  tók  þá  bræður  af  lífi,  er  þeir  voni 
á leið  til  Reykjaholts  (1232).  En  þá  hafði  Snorri  hafið  deilur 
við  Kolbein  unga,  eftir  skilnað  þeirra  Hallberu,  og  kallaði  eftir 
hálfum  mannaforráðum  hans  í hendur  honum.  Var  hann  þá 
sáttfús  við  aðra  höfðingja.  Gissuri  porvaldssyni  hafði  kent 
verið,  að  hann  hefði  verið  í ráðum  með  Ólafi  svartaskáldi,  er 
hann  vo  Jón  murt  Snorrason  í Björgyn  (1231).  En  Gissur 
synjaði  þess  með  fimtardómseiði,  og  lét  Snorri  sér  það  alt  vel 
skiljast.  Hann  gaf  og  Ormi  Svínfellingi  upp  fégjald  það,  er 
hann  hafði  gert  á hendur  honum  eftir  þingdeilu  þeirra  1231. 
Og  hann  gerði  Sturlu  furðu  auðvelda  sættina  fyrir  víg  porvalds- 
sona.  Var  þá  lið  Snorra  svo  mikið  á þinginu  1232,  að  Kolbeinn 
sá  þann  kost  vænstan  aíf  sættast  við  Snorra,  og  var  Snorri  þess 
allfús.  Skyldi  Órækja  Snorrason  fá  Arnbjargar  svstur  Kol- 
beins,  en  Kolbeinn  fara  með  hlut  Snorra  af  goðorðum  Ásl)irn- 
inga  fyrir  hans  hönd.  Tveim  árum  síðar  rauf  Kolbeinn  ungi 
sætt  sína  við  Snorra  fyrir  litlar  sakir  og  settist  í bú  hans 
fyrir  sunnan  land,  og  gerði  þar  bæði  skaða  mikinn  og  óspektir. 


9 


Með  útkomu  Sturlu  Sighvatssonar  haustið  1235,  með  er- 
indum  Hákonar  konungs,  hefst  nýr  þáttur  í sögu  landsins. 
Sturla  hófst  fyrst  handa  gegn  Snorra.  Hafði  hann  aS  yfirvarpi 
atferli  Órækju,  sem  Snorri  haföi  sent  vestur  1 Vatnsf 'jörð.^  Haföi 
Órækja  farið  óspaklega  með  völdum  sínum  og  verið  áleitmn 
við  vini  Sturlu.  En  bæði  var  fom  fjandskapur  með  þeim 
frændum,  enda  mun  Sturlu  hafa'  þótt  hyggilegt  að  snúa  sér 
í upphafi  að  Snorra,  því  að  þar  var  til  mikils  ríkis  að  vmna 
og  vörn  ekki  skelegg  að  því  skapi.  Snorri  hafði  njósnir  af  því 
eftir  jól  um  veturinn,  að  þeir  Sturla  og  Sighvatur  mundu  ætla 
á hendur  honum.  Kom  Órækja  að  vestan  með  600  (720)  manna 
til  liðs  við  hann.  pá  voru  þeir  og  komnir  í Reykjaholt  pórður 
Sturluson  og  porleifur  í Görðum,  sonur  pórðar  Böðvarssonar. 
Var  það  þá  margra  ráð  að  verða  fyrri  að  bragði  og  halda  lið- 
inu  norður,  en  Snorri  kaus  heldur  að  leita  um  sættir.  En  af 
þeim  sáttum  varð  eigi,  og  sóttu  þeir  Sturla  suður  um  paska- 
leytið  (1236)  og  tóku  undir  sig  bú  Snorra  og  ríki  í Borgar- 
firði,  en  hann  flýði  sjálfur  suður  á Nes.  Órækju  náði  Sturla 
á vald  sitt  með  svikum,  og  var  hann  meiddur  á hinn  svívirði- 
legasta  hátt,  og  síðan  sendur  utan.  Snorri  leitaði  enn  sambands 
við  porleif  í Görðum,  og  vildi  þá  fara  að  Sturlu  með  litlu  liði, 
•og  koma  að  honum  óvörum.  En  porleifi  þótti  það  ekki  ráð,  og 
reið  Snorri  þá  burt.  Skömmu  seinna  áttu  þeir  porleifur  og 
Sturla  bardaga  í Bæ,  og  beið  porleifur  ósigur.  pað  sumar 
(1237)  fór  Snorri  utan.  Mun  hann  hafa  skilið,  að  til  stórtíð- 
inda  dró  á íslandi,  og  þótt  gott  að  vera  þá  fjarri. 

Sumarið  eftir  að  Snorri  fór  utan  tók  Sturla  Sighvatsson 
Gissur  porvaldsson  við  Apavatn  og  lét  hann  sverja  sér  trúnað- 
areiða,  en  seinna  um  sumarið  feldu  peir  Gissur  og  Kolbeinn 
imgi  Sighvat  og  Sturlu  á Örlygsstöðum.  Frétti  Snorri  þessi 
tíðindi  til  Noregs  um  haustið.  Var  hann  þann  vetur  í Niðar- 
-ósi  með  Skúla  hertoga.  Vorið  1239,  þegar  Snorri  var  búinn 
til  íslands,  komu  bréf  konungs,  er  bönnuðu  þeim  öllum  íslend- 
Ingum  að  fara  út  á því  sumri.  En  Snorri  virði  bann  konungs 


10 


afi  v-ettugi,  enda  tók  hann  aftur  ríki  sitt  viðstöðulaust,  er  til 
ísíands  kom.  Beitti  hann  nú  valdi  sínu  mjúklega.  Sólveig, 
(ddvja  Sturlu,  fekk  honum  í hendur  búið  að  Sauðafelli,  er 
hún  réðst  til  utanfarar,  en  hann  fékk  aftur  Sturlu  pórðar- 
syni  búið  og  priðjung  sinn  í Snorrungagoðorði. 


pað  er  bert  af  samningum  Snorra  við  Skúla  hertoga  (sjá 
annan  þátt,  VIII.  kap.),  að  hann  hefur  ætlað  sér  mikil  völd 
á Islandi,  og  hugsað,  að  hann  réði  enn  við  þá  Gissur  og  Kol- 
)>ein.  Kn  á hinn  bóginn  hefur  Gissur  verið  ráðinn  í því  að 
láta  Sturlungum  ekki  vera  neinnar  viðreisnar  von  eftir  Ör- 
lygsstaðabardaga.  Gissur  hafði  flesta  þá  kosti  til  að  bera,  er 
mundu  hafa  gert  hann  að  góðum  höfðingja  á vel  siðaðri  öld. 
Kn  hann  var  enginn  klektunarmaður,  hann  beitti  þeim  vopn- 
um,  sem  vegið  var  að  honum  sjálfum  með,  og  þegar  hann 
tók  til  eiðrofa  og  launráða,  kunni  hann  að  fylgja  laginu  betur 
eftir  en  Sturla  Sighvatsson,  sem  ekki  var  að  því  skapi  betri 
maður  en  Gissur  sem  hann  var  óvitrari.  Eftir  Apavatnsför 
er  Gissur  eins  og  híðbjörn,  sem  áreittur  hefur  verið  um  miðjan 
vetur.  ()g  sízt  af  öllu  var  honum  í skapi  að  eira  þessum  Dala- 
mönnum,  sem  nýlega  höfðu  brotist  fram  til  valda,  voru  manna 
hættulegastir,  og  þó  varla  samboðnir  andstæðingar  Haukdæl- 
um.  pessa  galt  nú  Snorri.  En  auk  þess  skorti  Gissur  ekki 
átvllur.  Hákon  konungur,  sem  af  ýmsum  ástæðum  bar  þung- 
an  Jui®  Snorra,  gerði  bréf  til  Gissurar,  að  hann  skyldi 
annaðhvort  koma  Snorra  á sinn  fund  eða  taka  hann  af  lífi. 
Og  Snorri  sjáliur  lagði  vopnin  upp  í hendur  honum  með  ein- 
um  af  skaplöstum  sínum,  fastheldni  á lengið  fé. 


Hallveig  Ormsdóttir  andaðist  sumarið  1241,  ,,og  þótti 
Snorra  það  allmikill  skaði,  sem  honum  var“  (Sturl.  II,  347). 
peir  Klængur  og  Ormur,  synir  hennar  og  Bjarnar  porvalds- 
sonar,  riðu  þá  til  Reykjaholts.  „En  er  þeir  töluðu  um  fjár- 
skitti,  þotti  sinn  veg  hvorum;  þóttust  þeir  eiga  fé  alt  að 
helmmgi,  en  Snorn  kallaði  Bláskógaheiði  ráða  eiga,  kvað  og; 


11 


Bersastaði  af  sinni  eigu  keypta.  Hann  vildi  og’  staðina  eigi  til 
skiftis  leggja,  Reykjaholt  og  Stafaholt“.  pað  er  aö  vísu  erfitt 
að  dæma  um  þetta  máþ  en  undarlegt  er  að  skifta  arfi  úr 
helmingaíélaigi  um  Bláskógaheiði,  og  varla  hefðu  þeir  bræ’ður 
farið  að  hefja  deilur  við  Snorra  að  óþörfu.  Virðist  Ormi  hafa 
verið  vel  til  hans,  og  hafði  Snorri  verið  með  honum*á  Breiða- 
bólstað  1236  (ísl.  annálar).  peir  bræður  kærðu  mál  sitt  fyrir' 
Gissuri  föðurbróður  sínum  og  hét  hann  þeim  liðveizlu  sinni,. 
kvað  „það  ófallið,  að  þeir  hefði  eigi  rétt  skifti  við  Snorra^.- 

Gissur  hitti  Kolbein  unga  á Kili  síðla  sumars,  og  gerðu 
þeir  ráð  sín.  Síðan  stefndi  hann  að  sér  mönnum,  og  voru  þar 
ýmsir  fornir  vinir  og  tengdamenn  Snorra.  Hélt  Gissur  þá 
upp  bréfum  konungs,  og  kvaðst  með  engu  móti  vilja  brjóta 
þau,  kvaðst  þá  vildu  til  fara  „og  taka  Snorra;<.  Ormur  vildi 
eigi  vera  í þessari  ráðagerð. 

Gissur  kom  í Reykjaholt  um  nóttina  eftir  Mauritiusmessu 
(22.  sept.  1241)  með  sjö  tigi  manna.  Brutu  þeir  upp  skennn- 
una,  er  Snorri  svaf  í,  en  hann  hljóp  upp  og  úr  skemmunni  og  í 
in  litlu  húsin,  er  voru  við  skemmuna.  Fann  hann  þar  Arnbjörn 
prest  og  talaði  við  hann.  Réðu  þeir  það,  að  Snorri  gekk  í kjall- 
arann,  er  var  undir  loftinu  þar  í húsunum.  peir  Gissur  fóru 
að  leita  Snorra  um  húsin.  pá  fann  Gissur  Arnbjörn  prest  og 
spurði,  hvar  Snorri  væri.  Hann  kvaðst  eigi  vita.  Gissur  kvað 
þá  eigi  sættast  mega,  ef  þeir  fyndist  eigi.  Prestur  kvað  vera 
mega,  að  hann  fyndist,  ef  honum  væri  griðum  heitið.  Eftir  það 
urðu  þeir  varir  við,  hvar  Snorri  var,  og  gengu  þeir  í kjallar- 
ann  Markús  Marðarson,  Símon  knútur,  Árni  beiskur,  porsteinn 
Guðinason,  pórarinn  Ásgrímsson.  Símon  knútur  bað  Árna 
höggva  hann.  „Eigi  skal  höggva“,  sagði  Snorri.  „Högg  þú“, 
sagði  Símon.  „Eigi  skal  höggva“,  sagði  Snorri.  Eftir  það  veitti 
Árni  honum  banasár  og  báðir  þeir  porsteinn  unnu  á honum 
( Sturl.  II,  350—51). 

pannig  var  Snorri  Sturluson  veginn,  varnarlaus,  á nætur- 
þeli,  af  ótíndum  böðlum,  án  þess  að  hann  fengi  einu  sinni  að 


12 


tala  við  Gissur,  né  koma  fyrir  sig  nokkrum  boðum.  Varð  það 
síðar  bert,  að  Hákon  konungur  mundi  fremur  bafa  kosið,  að 
Snorri  liíði  og  snerist  til  hlyðni  við  sig  (Hákonar  saga,  k. 
244,  smbr.  Sturl.  IV,  227),  en  samt  var  vígið  vegið  í konungs- 
sk.jóli  (smbr.  Stnrl.  III,  136)  og  urðu  því  eftirmál  minni  en 
ella  mundi.  Oríekja  Snorrason  let  taka  af  lifi  Ivlseng  Bjarnar- 
son,  en  bar  ekki  giftu  til  þess  að  raða  niðurlögum  Gissurar. 
Sveik  Gissur  hann  í trygðum  við  Hvítárbrú,  sumarið  1242,  og 
varð  Órækja  að  heita  utanför  sinni.  Hann  andaðist  í Nored 
1245. 

Simon  knutur  var  tekinn  aí  lifi  1243.  pá  var  og  porsteinn 
Guðinason  handhöggvinn,  og  gerði  það  Sigurður  vegglágur, 
gamall  heimamaður  Snorra,  ,,sagði  sér  það  þá  í hug,  er  þeir 
drapu  husbonda  lrans,  að  hann  skjddi  gera  einhverjum  þeirra 
ilt,  er  þar  stóðu  yfir,  ef  hann  kæmist  í betra  færi  um“  (Sturl. 
1 1 í,  55).  a\.rni  beiskur  var  veginn  við  Flugumýrarbrennu 
(1253):  „man  engi  nú  Snorra  Sturluson,  ef  þú  fær  grið“ 
(Sturl.  III,  287).  Og  þó  að  hefndarhugur  Sturlunga  (smbr. 
t.  d.  orð  Ólafs  hvítaskálds,  Sturl.  III,  227)  yrði  aldrei  Gissuri 
sjálíum  að  fjörlesti,  þá  kveikti  hann  Flugumýrarbrennu,  og 
skildi  svo  við  Gissur  sonlausan,  sem  kvistaðan  meið. 

Hákon  konungur  þóttist  eiga  fé  og  ríki  Snorra,  að  honum 
vegnum,  og  setti  yfir  það  porgils  skarða.  Urðu  um  það  langar 
deilur.  pví  kenrst  Oddaverja  annáll  svo  að  orði  um  Snorra: 
„hann  kom  fvrstur  manna  eignum  undir  kóng  hér  á landi,  sem 
var  Bessastaðir  og  Eyvindarstaðir“,  þótt  ekki  sé  rétt  að  kalla 
það  Snorra  verk.  Bessastaðir  voru  síðan  í eigu  konungs  til 
ársins  1867,  er  Grímur  Thomsen  fékk  þá  í skiftum  fyrir  Belgs- 
holt  í Borgarfirði. 


II. 

Af  \ erkum  Snorra  eru  visur  hans  og  kvæði  þau,  sem  tví- 
mælalausast  verða  eignuð  honum.  Enginn  ber  brigður  á,  að 
hann  hafi  kveðið  Háttatal  né  vísur  þær,  sem  Sturlunga  saga  og 


13 


aðrar  heimildir  (Hákonar  saga;  málfræðisritgerðir)  beinlínis 
tilfæra  me'ð  hans  nafni.  parf  því  ekki  að  fjölyrða  um  það  efni 
í þessu  sambandi.  En  hér  er  ástæða  til  að  geta  þess,  að  Snorra 
eru  venjulega  eignaðar  tvær  nafnlausar  vísur  í Sturlunga  sögu, 
önnur  um  víg  Bjarnar  porvaldssonar  (II,  96),  hin  um  Dufgus 
porleifsson  (II,  142).  pó  þykir  mér  ekki  ólíklegt,  að  síðari 
vísan  gæti  verið  eftir  Guðmund  Galtason,  heimamann  Snorra. 
En  fyrri  vísuna,  þar  sem  sveigt  er  að  flírni  Sunnlendinga  um 
kvæði  Snorra,  má  telja  víst,  að  hann  hafi  sjálfur  kveðið. 

pá  hefur  Eugen  Mogk  (Arkiv  f.  nord.  Filol.  IV,  240  o. 
áfr.)  reynt  að  færa  rök  að  því,  að  kvæðið  Noregskonungatal 
(Flateyjarbók  II,  520  o.  áfr.)  muni  vera  ort  af  Snorra  á æsku- 
árum  hans  í Odda.  Kvæði  þetta  er  ort  fyrir  1197 ; Finnur 
Jónsson  gizkar  á,  að  það  sé  frá  því  um  1190  (Litt.  hist.  II, 
114),  af  því  að  svo  er  að  sjá  af  því,  sem  Sverrir  sé  þá  nýlega 
orðinn  fastur  í sessi.  En  þó  að  það  væri  ort  aðeins  2 — 3 árum 
fyrir  dauða  Jóns  Loftssonar,  þá  er  ólíklegt,  að  Snorri  sé  höf- 
undur  þess  fyrir  aldurs  sakir.  Önnur  rök,  sem  hægt  er  að  færa 
fram  með  þessu  og  móti,  eru  heldur  veigalítil.  Snorri  hefur  hlot- 
ið  að  þekkja  kvæðið,  svo  að  þann  veg  mætti  vel  skýra  einstak- 
ar  samhljóðanir  í orðavali  við  Háttatal,  ef  að  slíkt  þyrfti 
nokkurrar  skýringar  við.  Á hinn  bóginn  er  það  lítils  vert  í þessu 
sambandi,  að  kvæðinu  og  Heimskringlu  ber  ekki  allstaðar  sam- 
an,  því  að  þó  að  Snorri  hefði  ort  kvæðið,  gat  hann  vel  hafa 
lært  ýinislegt  betur  síðar.  En  annars  er  um  þetta  kvæði  að  segja, 
líkt  og  Sturlu  sögu,  að  það  er  svo  þurt  og  litlaust,  að  það 
mundi  engu  bæta  við  lýsingu  Snorra  og  litlu  við  hróður  hans. 

í nánu  sambandi  við  skáldskap  Snorra  stendur  rit  það, 
sem  venjulega  er  kent  við  nafn  hans  og  kallað  Snorra-Edda  eða 
Edda  Snorra  Sturlusonar,  einkum  til  þess  að  greina  það  frá 
Sæmundar-Eddu,  sem  rangnefnd  hefur  verið  svo  (sjá  um  það 
efni  einkum  útgáfu  Sophus  Bugge,  NoiiTæn  fornkvæði,  inng. 
LXIV  o.  áfr.)  og  nú  er  oftast  farið  að  kalla  Eddukvæði. 
Skoðanir  fræðimanna  um  þessa  bók  hafa  í sumu  verið  hver  upp 


14 


:á  móti  annari,  o g verður  ekki  hjá  því  komist  aö  drepa  hér  á 
helztu  deiluatriðin. 

Nafn  bókarinnar  hefur  verið  skýrt  á ýmsa  vegu.  Fjarstæð- 
ust  er  víst  skýring  Ihre  ( Schlözer-Ihre,  Islándische  Litteratur 
und  Geschichte,  I,  Göttingen  u.  Gotha,  1773),  að  Edda  væri 
dregið  af  eða,  af  því  að  það  orð  kæmi  svo  oft  fyrir  í bókinni. 
pá  var  það  lengi  hald  manna,  að  orðið  væri  sama  og  „edda“, 
langamma,  sem  kemur  fyrir  í Rígsþulu.  Væri  bókinni  með  því 
líkt  við  fróða  ömmu,  sem  færi  ineð  fornar  sagnir.  En  auk  þess 
rsem  slík  natngift  mundi  bera  meira  svip  af  rómantík  19.  aldar- 
innar  en  hispursleysi  hinnar  13.,  gleymdu  menn  því,  að  megin- 
stefna  bókarinnar  er  ekki  sú,  að  segja  stigur.  Kú  munu  skoðanir 
manna  vera  skiitar  milli  tveggja  skvringa.  Er  önnur  uppruna- 
lega  frá  Arna  Magnússyni  komin,  en  venjulega  kend  við  Ivon- 
ráð  Gíslason,  því  að  hann  hefur  fært  að  henni  mest  rök  ( Aar- 
böger  f or  nord.  Oldk.  1884).  Samkvæmt  henni  er  Edda  dregið 
af  „óður“  (líkt  og  greddir  af  gráðr,  stedda  af  stóð,  ledda  af 
lóð,  slydda  af  slúð),  og  merkir  óðfræði  (poetik).  Konráð  hugði, 
að  nafnið  væri  siðar  til  orðið  en  bokinj  en  vel  mætti  hugsa  sér, 
að  það  væri  eldra  og  væri  myndað  í skólum  hinna  þjóðlegu 
fræða,  og  ef  til  vill  fyrst  í gamni,  eins  og  sveinum  er  títt 
(smbr.  bókanöfn  eins  og  Kleifsi  af  Nucleus).  pessi  skilningur 
nafnsins  kemur  vel  heim  við  samsetningar  eins  og  eddu-list, 
eddu-iegla.  Aftur  á moti  vildi  Björn  á Skarðsá  færa  stofn 
orðsins  til  bæjarnafnsins  Oddi  (smbr.  broddr  — bredda,  þollr 
þella),  og  hefur  Eiríkur  Magnússon  helzt  rökstutt  þá  skýr- 
ingu  ( Sagabook  of  the  Viking  Club,  1896).  Mundi  þá  í nafninu 
felast  viðurkenning  Snorra  á fræðslu  þeirri,  er  hann  hafði 
hlotið  í Odda,  því  að  ekki  er  á hitt  lítandi,  sem  Eiríkur  hélt 
fram,  að  nafnið  hefði  fyrst  verið  haft  um  safn  Eddukvæða, 
sem  til  hefði  verið  í Odda  á uppvaxtaráruin  Snorra.  Sjálfum 
þykir  mjer  skýring  Ivonráðs  að  öllu  samanlögðu  tækilegri,  en 
úrslitarök  hafa  þó  fyrir  hvorugri  fram  komið. 

^ ^ Þ' * Snorri  se  höfundur  bokarinnar  eru  gildari 


15 


rök  en  annars  gerist  um  uppruna  íslenzkra  fornrita.  Skal  ég 
hér  aöeins  tilfæra  fyrirsögn  Uppsalabókar : „Bók  þessi  heitir 
Edda;  liana  hefir  saman  setta  Snorri  Sturlu  sonr  eptir  þeim 
hætti,  sem  hér  er  skipat“.  pó  hefur  þessu  ekki  veriö  með  öllu 
ómótmælt.  Rask  áleit,  að  Snorri  hefði  ekki  skrifaö  nema  ein- 
hverja  frumdrætti  Gvlfaginningar,  og  ætti  alls  engan  hlut  í 
Skáldskaparmálum : „innihaldiÖ  er  mikils  til  of  klámfengiö  og 
illa  útlistað,  sundurgreiningin  og  spurningarnar  einnig  miklu 
smásmuglegri  og  hégómlegri,  og  orðfærið  miklu  miður  vand- 
aö,  en  von  væri  af  inum  víðfræga  höfundi  Heimskringlu“ 

( Snorra-Edda,  Stokkhólmi  1818).  En  flestum  mun  þykja  Rask 
hér  oí'  strangur,  enda  verður  ekki  mikiö  bygt  á slíkum  tilfinn- 
ingaröksemdum.  Aftur  á móti  hafa  af  handritum  bókarinnar 
verið  dregnar  ályktanir  um  samsetningu  hennar,  sem  ekki  verð- 
ur  hjá  komist  aö  athuga  nánar. 

Handritunum  af  Eddu  ber  svo  mjög  á milli,  að  í fyrstu 
getur  virzt  vonlítiö  aö  finna  upprunalega  mynd  bókarinnar  út 
úr  þeirri  truflun.  En  viö  nánari  athugun  verður  málið  einfald- 
ara.  Tvö  af  Eddubrotunum  í Árnasafni,  748  4to  og  757  4to, 
eru  í raun  réttri  sjálfstæð  samsteypurit,  þar  sem  Skáldskapar- 
mál  hafa  verið  notuð  í stórum  stíl,  en  geta  ekki  talist  handrit 
af  Eddu.  Má  taka  tillit  til  þeirra  um  orðamun,  það  sem  þau  ná, 
en  alís  ekki  um  samsetningu  bókarinnar.  priðja  brotið  í Árna- 
safni,  venjulega  kallað  1 e (3,  nú  748  II,  er  náskylt  Konungsbók, 
og  sama  er  að  segja  um  pappírshandritið  í Utrecht,  gert  um 
1600  eftir  skinnbók,  sem  nú  er  týnd  (gefið  út  af  W.  v.  Eeden, 
Codex  Trajectinus,  Leiden  1913).  Eftir  eru  þá  þrjú  aðal- 
handritin:  Konungsbók,  Codex  regius  (Gml.  kgl.  Sml.  2367  4to), 
Wormsbók,  Codex  Wormianus  (AM  242  fol.)  og  Uppsalabók 
(Delagardie-safn  11  4to).  Af  þeim  er  Wormsbók  talin  að  vera 
frá  síðasta  fjórðungi  14.  aldar,  hin  tvö  frá  öndverðri  þeirri 
öld.  peim  Wormsbók  og  Konungsbók  ber  saman  í mörgum  aðal- 
atriðum,  en  þó  svo  að  Wormsbók  bæði  bætir  inn  í og  sleppir 
úr  texta  Konungsbókar.  En  á Konungsbók  eru  allar  síðari 


l(j 


útgáfur  Eddu  byg'ðar,  og  ínun  lítill  ágreiningur  verða  um  þaðr 
hvar  á að  taka  hana  fram  yfir  Wormsbók. 

Aftur  á móti  er  vonlaust  að  ætla  sér  að  miðla  málum  milli 
Konungsbókar  og  Uppsalabókar.  Kannsóknin  á handritum 
Eddu  verður  því  einkum  í því  fólgin  að  gera  upp  á milli  þeirra 
tvegg.ja  handrita. 

Uppsalabók  (gefin  út  í II.  bindi  hinnar  miklu  Eddu- 
útgáfu  Arna  Magnússonar  sjóðsins,  Kaupmannahöfn  1848 — 
87,  eins  og  líka  Eddubrotin,  sem  áður  eru  nefnd)  hefur  ýmislegt 
ti!  að  !>era,  sem  bendir  á náið  samband  handritsins  vi'ð  Snorra 
sjálfan  og  ættmenn  hans.  Eins  og  að  framan  er  getið,  er  hún 
eina  handritið,  sern  greinir  nafn  bókarinnar  og  höfundarins. 
Og  inn  í hana  er  skotið  þremur  skrám,  sem  vel  gætu  verið 
frá  Snorra  komnar.  Er  þar  fyrst  Skáidatal  (gefið  út  í II.  bindi 
A.  M.  útg.),  sem  líka  hefur  staðið  í Kringlu,  aðalhandritinu  af 
Heimskringlu,  og  vel  getur  verið  samantekið  af  Snorra  sjálfum. 
pá  er  ættartala  Sturlunga  frá  Priamusi  (smbr.  formála  Sn-E. 
kap.  3)  og  1 ögsögu m an na t a ! , sem  endar  á : „Snorri  Sturluson  í 
annað  sinnu  ( Fornbréfasafn  1 500  o.  áfr.,  smbr.  Safn  til  sögu 
ísl.  II,  13 — 29).  Ættartala  Sturlunga  ( Fornbréfasaf n I 504 
o.  áfr.)  er  rakin  til  Egils,  sonar  þeirra  Helgu,  alsystur  Snorra, 
og  Sölmundar  austmanhs.  Var  Egill  Sölmundarson  (d.  1197) 
handgenginn  Snorra  og  b.jó  eftir  liann  í Keykjaholti.  Er  lians 
víða  getið  í Sturlunga  sögti.  Hans  son  var  Jón  murti  ( d.  1320), 
sem  Skáldatal  í Uppsalabók  nefnir  meðal  skálda  Eiríks  konungs 
Magnússonar.  Hafði  Jón  Sigurðsson  þegar  sett  Uppsalabók  í 
saniband  við  þessa  grein  Sturlunga  (Sn-E.  A.  M.  útg.  III  248). 
Nú  vill  svo  til,  að  í handritið  er  skrifað  með  dularletri,  en 
annars  sömu  hendi  og  handritið  sjálft:  „Gunnar  á mik“.  En  í 
íslenzkum  annálum  er  þess  getið,  að  sumarið  1319  komu  þeir 
út  Jón  murti  og  Gunnar  rásveinn  til  þess  að  taka  hyllingareiða 
af  laudsmönnum.  Hefur  Finnur  Jónsson  getið  þess  til,  að  þessi 
Gunnar  geti  hafa  átt  bókina,  og  hún  sé  jafnvel  fvrir  hann  rituð, 


17 


og  þá  eftir  handriti,  sem  verið  hafi  í eigu  Jóns  (Sn-E.  III,. 
formáli,  LXlV-  o.  áfr.),  og  er  það  allsennilegt, 

En  ef  vér  tökum  texta  Uppsalabókar  til  athugunar,  verða 
fyrir  oss  margir  furðulegir  hlutir.  Hann  er  víða  miklu  fáorðari 
en  hin  handritin,  og  svo,  að  örðugt  er  að  skilja  hann.  Og  skipun 
efnisins  í Skáldskaparmálum  og  meðferð  Háttatals  virðist  miklu 
lakari  en  í Konungsbók  og  sumsstaðar  fjarri  allri  skynsemi.  Og 
eins  virðast  skrárnar  þrjár,  sem  áður  eru  nefndar,  alls  ekki 
geta  verið  partur  bókarinnar  frá  upphafi.  prátt  fyrir  þetta 
hafa  fræðimenn  orðið  til  þess  að  halda  því  fram,  að  Uppsala- 
bók  væri  upprunalegasta  handritið.  pað  gerði  Mogk  í fyrra 
hiuta  ,Untersuchungen  ueber  die  Gylfaginning*  (Halle  1879), 
on  mjög  er  sú  bók  af  vanefnum  gerð.  Er  höf.  altof  truaður 
á ágæti  Uppsalabókar  í hverju  einstöku  atriði,  og  auk  þess  er 
varhugavert  að  taka  svo  einn  hluta  bókarinnar  út  af  fyrir  sig.. 
Mullenhoff  ( Deutsc-he  Altertumskunde  V,  165—230,  smbr. 
greinina  Wára  und  Wara,  Zeitschrift  fur  deutsches  Altertum 
1873)  aftur  á móti  tekur  sérstaklega  Skáldskaparmál  til  athug- 
unar,  og  er  hann  víða  alt  annað  en  vægur  í dómum  sínum  um 
ritara'  Uppsalabókar.  Hann  kemst  að  þeirri  niðurstöðu,  að 
Snorri  hafi  látið  eftir  sig  uppkast  að  Eddu,  skrifað  í smákver 
með  viðbótum  á spássíunum  og  lausum  seðlum  innan  í.  petta 
hafi  svo  fallið  í hendur  einhvers  erfingja  hans,  líklega  Egils 
Sölmundarsonar,  og  hafi  hann  steypt  því  öllu  saman  á mjög 
hroðvirknislegan  hátt,  en  þó  svo,  að  enn  megi  geta  sér  til, 
hvernig  Snorri  hafi  ætlað  að  setja  bók  sína  saman.  Eftir  því 
handriti  sé  svo  Uppsalabók  rituð,  og  þó  illa,  Aftur  á rnóti  muni 
Ólafur  hvítaskáld  hafa  sett  saman  Edclu  eins  og  hún  sé  í Kon- 
ungsbók,  og  lagað  frumdrætti  Snorra  þar  svo  í hendi  sér,  að 
þeir  séu  orðnir  lítt  þekkjanlegir. 

Gegn  þeim  Mogk  og  Miillenhoff  ritaði  Finnur  Jónsson 
merka  ritgerð  í Aarböger  for  nord.  Oldk.  1898 : Edda  Snorra 
Sturlusonar,  dens  oprindelige  form  og  sammensætning.  Yer 
Sigurður  Nordal : Snorri  Sturluson.  2 


18 


hann  þar  Konungsbók,  og  færir  gild  rök  fyrir  máli  sínu.  Hef 
ég  rannsakað  þetta  mál  eftir  föngum,  og  falllst  á skoðanir 
hans  í öllum  aðalatriÖum.  Mun  ég  síöar  drepa  á þau  atriði,  þar 
sem  ég  hvgg  hann  hafi  ekki  nógu  mikið  traust  á Konungsbók. 

En  hvernig  á að  skvra  vinnuaðferð  þess,  sem  skrifaði 
Uppsalabók?  Er  ekki  óhugsandi,  að  hann  hefði  getað  spilt 
góðu  verki  svo,  ef  hann  liefði  haft  fyrir  sér  handrit  á borö  við 
Konúngsbók  (smbr.  Mogk  í Pauls  Grundriss  II,  907)? 

Fyrst  er  þá  að  geta  þess,  að  Uppsalabók  er  víða  sannan- 
lega  stytt.  Neitar  því  enginn,  iafnve!  ekki  Mogk  í seinni  tíð. 
Sumsstaðar  er  vísað  til  hluta,  sem  vantar  í U.,  en  standa  í lv. 
\7ísunni  Súðlöngum  komt  Sveiða  (Skm.  kap.  50)  er  slept  í U., 
en  þó  stendur  þar  litlu  síðar  (eins  og  í K.)  : „Skipit  er  kallat 
hreinn;  svá  kvað  Hallvarðr,  sem  áðr  er  ritatl(.  Og  á líkan 
hátt  standa  í U.  orðin  „sem  fyrr  var  sagt“  í upphafi  38.  kap. 
Skm.,  þó  að  orðunum,  sem  til  er  vísað,  hafi  verið  slept  úr  kap. 
32  (smbr.  Edzardi  í Germania  XXI,  442  o.  áfr.).  Annarsstaðar 
verður  stíllinn  líkastur  símskeytum,  svo  mjög  er  skrifaranum 
um  það  hugað  að  rita  sem  fæst  orð.  Skal  hér  að  eins  tekið  eitt 
dæmi,  úr  byrjun  Skm. : „pessir  Æsir  þágu  heimboð  at  Ægi  í 

Hlésey.Aðr  hafði  Óðinn  honum  heim  boðit  Bragi  segir 

Ægi  frá  mörgum  tíðindum.  Óðinn,  Loki  og  Hænir  fóru  um 
fjall,  fundu  öxna  flokk,  taka  eitt  nautit  ok  snúa  til  seyðis, 
rjúfa  tysvar  seyðinn  ok  var  eigi  soðit“  o.  s.  fr\-.  Getur  hver 
maður  séð,  að  ekki  líkist  þetta  stíl  Snorra  í Heiinskringlu. 
Hvort  sem  styttingin  stafar  af  bókfellsskorti,  leti  eða  smekk- 
leysi  skrifarans,  er  hún  staðreynd,  sem  eigi  verður  neitað.  En 
hún  skvrir  aftur  flesta  af  göllum  U.  í einstökum  atriðum,  og  Jíka 
margt  af  því,  sem  henni  hefur  verið  til  gildis  talið.  pví  að 
meðal  þess,  sein  hún  sleppir,  er  auðvitað  vmislegt,  sem  ekki  er 
í samræmi  við  nútíðarþekkingu,  þó  að  það  sé  eölilegt  í riti 
frá  13.  öld. 

Formálinn  er  í U.  í líkri  mynd  og  í K.  En  1.  kap.  Gylfa- 
ginningar,  um  Geíjun  og  Gylfa,  með  vísu  Braga,  vantar  í U. 


19 


Um  þennan  kafla  hefur  Finnur  Jónsson  fallist  á röksemdir 
Mogks,  og  slept  honum  í Hafnar-útgáfu  sinni  af  Eddu  (1900). 
En  flestar  þær  röksemdir  eru  bygöar  á algeröum  misskilningi 
á umgerð  Gylfaginningar,  og  er  hér  hvorki  rúm  né  þörf  aö 
f jöh7rða  um  þær  (smbr.  líka  ritdóm  Detters  í Anzeiger  fiir 
deutsehes  Altertum,  1902,  329  o.  áfr. ).  Skrifari  U.  hefur  slept 
þessum  kapítula  af  því  aö  efni  hans  stendur  líka  í Ynglinga 
sögu,  en  í raun  réttri  á sagan  miklu  betur  heima  í Eddu,  þaö 
. eru  viöskifti  Gylfa  við  Gefjun,  sem  koma  honum  af  stað.  Nú 
sjáum  vér  af  Skm.,  aö  Snorri  þekti  Ragnarsdrápu  Braga  þegar 
hann  skrifaöi  Eddu,  og  hvað  var  þá  eölilegra  en  taka  þessa 
sögu  í umgerðina?  Frásögn  Yngl.  sögu  er  aftur  lík  ágripi  af 
þessum  kapítula. 

pá  vantar  kap.  18 — 19,  um  vindinn  og  vetur  og  sumar,  í 
U.  Er  erfitt  að  skýra,  hversvegna  skrifarinn  hefur  slept  þeim, 
en  vafalaust  hafa  þeir  staðið  í frumriti  Snorra,  því  að  efnið  er 
úr  Vafþrúðnismálum,  en  það  kvæði  notar  hann  út  í æsar. 
Síðar  hefur  þó  skrifarinn  séð  sig  um  hönd  (líkt  og  oftar)  og 
skotið  kapítulanum  um  vindinn  inn  á fráleitum  stað,  milli 
tveggja  vísnanna  í kap.  41. 

' Skáldskaparmál  byrja  í U.  líkt  og  í K.  með  1.  kap.  og  ágripi 
af  2.  kap.  (nokkrar  Óðinskenningar  taldar  án  vísnadæma). 
En  þá  tekur  við  saga  pórs  og  Hrungnis  (Skm.  k.  17),  og  byrjar 
líkt  og  í Iv. : „Nú  skal  segja,  af  hverju  þær  kenningar  eru,  er 
áðr  eru  dæmi  sögð“  — þó  að  engar  pórskenningar  séu  komnar 
á undan.  Síðan  kemur  ,frá  Geirröði  jötni  ok  pór‘,  en  engin 
kvæði  með,  og  þá  koma  skrárnar  þrjár,  sem  áður  eru  nefndar: 
Skáldatal,  ættartala,  lögsögumannatal. 

Með  þessum  skrám  hverfur  skrifari  U.  bersýnilega  frá  Eddu, 
og  upprunalega  hefur  hann  ekki  ætlað  sér  að  skrifa  meira  af 
henni.  Og  nú  virðist  stefna  hans  augljós : að  taka  að  eins  goð- 
sögulega  efnið  í bókinni,  en  sleppa  skáldskaparfræðinni. 
Snorra-Edda  er  undarlega  tvíþætt  rit.  Hún  er  kenslubók  í 


skáldskap,  mikiS  aí*  henni  er  þa'ð  beinlínis,  hinir  partarnir 
óbeinlínis.  En  þrátt  fyrir  þennan  hagnýta  tilpang  bókarinnar, 
telur  Snorri  ekki  eftir  sér  að  gera  skýring'arnar  sem  fróð- 
legastar  og  sn.jallastar,  og  sjálfa  undirstöðuna,  Gyífaginn- 
ing,  að  listarheild  út  af  fyrir  sig.  Stundum  gleymir  hann  til- 
ganginum  í iiita  frásagnarinnar,  segir  þá  frá  til  ahnenns  fróð- 
leiks  og  skemtunar,  en  hann  missir  aldrei  svo  sjónar  á honum, 
að  heildin  híði  tjón  við.  pannig  eru  vísindi  og  list  ekki  síður 
sameinuð  í Eddu,  en  síðar  mun  sýnt  um  Heimskringlu.  En 
það  er  ekki  gefið  nema  stórmennunum  og  gullaldarmönnunum 
að  sameina  ýmsar  stefnur  og  andstæður  á þennan  hátt.  pegar 
andlega  lífinu  fór  að  hnigna,  urðu  menn  til  jiess  að  levsa  rit 
Snorra  sundur,  af  því  að  þeir  kunnu  hver  um  sig  ekki  að  meta 
nema  aðra  hlið  þess.  pá  urðu  Eddubrotin  til,  748,  757,  þar 
sem  ölluin  sögum  er  slept,  og  einungis  hugsað  um  það,  sem 
skáldunum  gat  komið  að  beinustuin  notum.  Og  á sviplíkan  hátt 
ætlaði  skrifari  U.  sér  að  vinsa  úr  Eddu  eftir  sírium  smekk. 

En  annaðhvort  hefur  sá,  sem  hann  vann  fyrir,  ekki  gert 
sig  ánægðan  með  jietta,  eða  skrifarinn  sjálfur  hefur  í óvenju 
ríkulegum  mæli  haft  þann  eiginleika  mannanna  bama,  að  sjá 
sig  um  liönd.  pví  að  nú  taka  við  í U.  stórir  kaflar  úr  Skáld- 
skaparmálum,  þar  á meðal  kapítulinn  um  Óðinskenningarnar, 
sem  ágrip  var  koinið  af  áður.  En  annað  í brotum  og  frábrugð- 
inni  röð,  og  yrði  of  langt  mál  að  lýsa  því  hér. 

pá  tekur  við  2.  málfræðisritgerðin,  sem  svo  er  nefnd,  og  er 
fyrirsögn : ,,fíér  segir  af  setningu  Háttalykilsins“.  peir  sem 
átrúnað  hafa  á Uppsalabók,  hafa  auðvitað  skilið  þetta  svo,  að 
ritgerð  þessari  væri  frá  upphafi  ætlað  að  vera  inngangur  að 
skýringunum  við  Háttatal,  þó  að  hún  væri  ef  til  vill  ekki  rituð 
af  Snorra  sjálfum  (Mogk  í Zeitschrift  fiir  deutsche  Philologie 
XXII,  129  o.  áfr.,  Brenner  í Zeitschrift  f.  d.  Ph.  XXI,  272  o. 
áfr.).  En  útgefandi  þessarar  ritgerðar  (í  Islands  grammatiske 
litteratur,  Kaupmannahöfn  1886),  Finnur  Jónsson,  álítur  hana 
algerlega  óháða  Eddu  frá  upphafi,  og  mun  það  sönnu  nær.. 


Fyrirsögnin  er  ekki  annað  en  viðleitni  U.-skrifarans  til  þess  að 
setja  þessa  ritgerð,  sem  að  ýmsu  leyti  er  fróðleg  og  skemtileg, 
í samband  við  Háttatal,  sem  á eftir  átti  að  fara.  En  meðferðin 
á því  kvæði  er  svo  fáránleg  í U.,  að  hún  virðist  varla  vera  eftir 
manni  með  öllum  mjalla.  Fyrst  koma  upphafslínur  (á  víxl 
ein  og  tvær)  35  vísna  (v.  1 — 34  og  36)  með  nöfnum  háttanna 
fyrir  ofan.  pá  byrjar  Háttatal  (og  hér  er  það  nefnt  réttu 
nafni)  með  skýringum,  líkt  og  í K.,  og  endar  á 56.  vísu: 
Hverr  ali  blóði  byrsta.  Meira  hefur  aldrei  verið  skrifað,  og 
er  síðasta  blað  handritsins  að  mestu  leyti  autt. 

pað  mun  auðsætt  af  þessari  h'Tsingu,  þó  að  stutt  sé,  að 
mikið  mundi  breytast  hugmynd  vor  um  Eddu,  ef  vér  læsum 
hana  í útgáfu  eftir  Uppsalabók.  En  jafnvel  Mogk  hefur  ekki 
treyst  sér  til  að  gefa  Eddu  svo  út,  eins  og  hann  hafði  heitið 
(Zeitclir.  f.  deutsche  Philol.  XVII,  381).  pó  að  ýmislegt  verði 
löngum  orpið  nokkrum  vafa  um  handrit  Eddu,  þá  mun  jafnan 
verða  hollast  að  taka  sein  mest  tillit  til  Konungsbókar,  og  er 
það  vel  farið,  að  þar  eiga  samleið  skynsamleg  vísindarök  og 
óskir  vorar  að  eiga  ritið  í sem  fullkomnastri  rnynd  frá  Snorra 
hendi. 

Hér  verður  enn,  meðal  allra  þeirra  efasemda,  sem  fram 
hafa  komið  um  Eddu,  og  of  langt  vrði  upp  að  telja,  að  geta 
tveggja,  þótt  eigi  séu  þær  jafnróttækar  og  kenningar  þær,  sem 
á handritamUninum  hafa  verið  reistar.  I ágætri  ritgerð,  sem 
Andreas  Heusler  hefur  ritað  um  íslenzkar  fræðikenningar  um 
tilkomu  Asa  frá  Suðurlöndum  (Die  gelehrte  Urgeshichte  im 
altislándisehen  Schrifttum,  Berlín  1908),  ber  hann  brigður  á,  að 
formáli  Gylfaginningar  muni  vera  eftir  Snorra  í sömu  mynd 
og  nú  í handritunum.  En  mjög  tel  ég  varhugavert  að  ganga 
svo  gegn  samhljóða  vitnisburði  K.  og  U.  Og  ekki  má  heldur 
leggja  of  mikla  áherzlu  á muninn  á meðferð  formálans  og  Yngl. 
sögu  á sama  efni.  Snorri  bæði  óx  að  þekkingu  og  breytti  smekk 
sínurn  á árunum  milli  þess  sem  hann  skrifaði  Eddu  og  fyrsta 
þriðjung  Heimskringlu,  og  sumt  af  því,  sem  kynlegast  er  í for- 


22 


málanum,  eíns  og  t.  d.  „Európa  eða  Eneá“,  stendur  lília  I 
Yngl.  sögu.  Auk  þess  mundi  líka  Yngl.  saga  hafa  liaft  meiri 
álirif  á formálann,  cn  nú  er  hægt  að  sjá,  ef  hann  væri  síðar 
ritaður. 

Loks  heí’ur  Möbius  í útgáfu  sinni  af  Háttatali  (I — II,  Halle 
1879 — 81)  haldið  því  fram,  að  skýringamar  við  Háttatal  væru 
ekki  eftir  Snorra  sjálfan,  en  þó  skrifaðar  undir  handarjaðri 
lians  og  umsjá.  Eg  verð  hér  enn  að  vera  á sama  máli  og 
Finnur  Jónsson  (Litt.  hist.  II,  G95 — 96).  pó  að  finna  megi 
smáagnúa  á þessum  skýringum,  þá  er  ekki  að  furða  á slíku. 
Snorri  var  ekki  óskeikull,  enda  efnið  óþjált  að  rita  um  það 
og  lítt  í hendur  búið.  pað  hefði  ekki  verið  á margra  færi  að 
gera  þá  grein  fvrir  niðurröðun  háttanna,  sem  gerð  er  í þessum 
skýringum,  og  allrasízt  að  taka  upp  refhvörfin  (einkum  17.  og 
18.  vísu)  svo  að  þau  verði  jafnljós  og  þau  eru  nú.  Ef  vér  auk 
þess  athugum  setningu  eins  og  þessa  (á  undan  17.  vísu) : „En 
ti I þessa  háttar  er  vant  at  finna  öll  orð  gagnstaðlig,  ok  er 
hér  fyrir  því  sum  orö  dregin  til  hæginda;  en  sýnt  er  í þessi 
vísu  þat,  at  orðin  munu  finnask,  ef  vandliga  er  leitat,  ok  mun 
þat  hér  sýnask,  at  flest  frumsmíð  steiulr  til  bóta“.  pað  fer 
Snorra  vel  að  afsaka  sig  svo,  en  ég  veit  ekki  þann  eftirmann 
hans  í þeim  listum  og  fræðum,  sem  hefði  ekki  verið  ofrausn 
að  gera  það  fyrir  hans  hönd.  parna  talar  einmitt  skáldið  sjálft, 
sem  í einu  veit  um  örðugleikana  og  krafta  sína. 

Ef  vér  álítum,  að  Snorri  hafi  skrifað  Eddu  í líkri  mvnd 
og  hún  er  í Konungsbók,  þá  er  ekkert  því  til  fyrirstöðu,  að 
hún  sé  fvrst  sainin  af  þeim  þrem  ritum,  sem  honum  eru  eignuð 
með  nokkurri  vissu.  Háttatal  má  með  gildum  rökum  telja  ort 
á árunum  1221 — 23  (smbr.  ritgerð  Konráðs  Gíslasonar  í 
Aarböger  f.  nord.  Oldk.  1869,  147 — 48).  Eftir  það  eru  ekki 
sagnir  af  neinu  kvæði  eftir  Snorra,  að  eins  aí  lausavísum,  en 
aftur  á móti  eru  Ólafs  saga  og  Heimskringla  ekki  skrifaðar 
fyr  en  eftir  1220.  pað  er  því  ekki  ósennilegt  að  hugsa  sér  tvö 
skeið  í þroska  Snorra,  hið  fyrra  fram  yfir  utanförina,  þar  sem 


23 


aðaláhuginn  er  á skáldskap,  hið  síðara  eftir  utanförina,  þar 
sern  sagnritunin  er  í fyrirrúmi.  Edda  er  til  orðin  í nánu  sam- 
bandi  við  kvæði  Snorra.  Líklegast  þykir  mér,  a'ð  báðir  fyrri 
hlutar  hennar  séu  til  orðnir  á undan  Háttatali,  og  þegar  Snorri 
kvað  það  kvæði,  hafi  hann  slegið  tvær  flugur  í einu  höggi,  og 
fult  eins  mikið  hugsað  um,  að  hann  var  að  bæta  þriðja  og 
síðasta  hlutanum  við  Eddu  sína  og  að  hann  var  að  mæra  þá 
Hákon  og  Skúla. 

Samanburðurinn  við  sagnarit  Snorra  bendir  í sömu  átt. 
Edda  er  í anda  og  stíl  nær  Ólafs  sögu  helga  en  1.  og  3.  hluta 
Heimskringlu,  eins  og  nánar  mun  skýrt  síðar.  pegar  talað  er 
um  ,Ásgarð  hinn  forna*  í Yngl.  sögu  (káp.  9),  þá  felst  í því 
hinn  sami  gremarmunur  á tveim  Asgörðum  og  Edda  gerir  ráð 
íyrir,  og  þar  sem  sagt  er  í kap.  5 : „Mart  áttusk  þeir  Óðinn  við> 
ok  Gvlfi  í brögðum  ok  sj ón hv erf  ingum,  ok  urðu  Æsir  jafnan 
ríkri“  — þá  virðist  beint  vísað  til  umgerðar  Gylfaginningar,. 
sem  er  tilbúningur  Snorra.  Og  Snorri  veit  betur  í Har.  s.  hárf. 
k.  18,  þar  sem  hann  eignar  Hornklofa  vísuna  ,Á  baki  létu 
blíkjaý  en  í Gylfag.  2,  þar  sem  hann  eignar  hana  pjóðólfr 
(smbr.  líka  Skm.,  9.  vísu). 


III. 

Höksemdir  þær,  sem  færðar  verða  fram  fyrir  því,  að 
Snorri  sé  höfundur  Heimskringlu,  eru  mun  veikari  en  um 
Eddu.  Að  vísu  vitum  vér  með  fullri  vissu,  að  hann  hefur  samið 
sagnarit.  Fyrir  því  eru  ekki  einungis  orð  Oddaverja  annáls: 
„hann  samsetti  Eddu  og  margar  aðrar  fræðibækur,  íslenzkar 
söguFý  — heldur  önnur  og  miklu  merkari  heimild,  sjálf  íslend- 
inga  saga  Sturlu  pórðarsonar.  „Nú  (þ.e.  a.s.veturinn  1230 — 31) 
tók  að  batna  með  þeim  Snorra  og  Sturlu  (Sighvatssyni),  og  var 
Sturla  löngum  þá  í Reykjaholti  og  lagði  mikinn  hug  á að  láta 
rita  sögubækur  ef tir  bókum  þeim,  er  Snorri  setti  saman‘  ‘ ( SturL 
II,  183).  En  hvernig  verða  færðar  sönnur  á,  að  þessar  sögu- 
bækur  hafi  einmitt  verið  Heimskringla  ? 


Nafnifi  Heimskringla  er,  eins  og  alkunnugt  er,  ekki  fomt, 
heldur  tekið  (af  Peringsköld)  eftir  tveim  fyrstu  oröunum  í 
Ynglinga  sögu.  AÖ  fornu  hafa  veriö  höfð  nöfnin:  Konunga 
sögur,  Noregs  konungasögur,  Æfi  Noregs  konunga.  Af  þeiin 
handritum  bókarinnar,  sem  menn  vita  nú  um,  hefur  Kringla 
verið  bczt.  Hún  brann  í Háskólabókhlöðunni  í Kaupmanna- 
höfn  1728,  en  ágæt  pappírshandrit  höfðu  verið  gerð  eftir  henni 
af  Ásgeiri  Jónssyni  fyrir  Árna  Magnússon,  og  eitt  blað  hafði 
flækst  til  Stokkhólms  og  geymst  þar,  og  af  því  má  fa  glöggva 
hugmynd  um  útlit  og  aldur  hennar.  Önnur  kunnust  handnt 
Heimskringlu,  en  nokkuð  frábrugðin  Kringlu,  eru  Frísbók 
(AM  45  fol.)  og  Jöfraskinna,  sem  sætti  sömu  forlögum  og 
Kringla,  svo  að  nú  eru  aðeins  til  af  henni  fáein  blöð  (sjá: 
Dp  lw»\  nrede  brudstvkker  af  skindbögerne  Kringla  og  Jöfra- 


skinna,  i fototypisk  gengivelse,  udg.  ved  Finnur  Jónsson,  1895) 
og  svo  pappírsafrit.  Jöfraskinna  er  skrifuð  af  Norðmanm,  hin 
handritin  af  íslendingum,  en  öll  hafa  handrit  þessi  verið  í 
Noregi,  og  eru  þaðan  komin  til  Danmerkur.  Heimskringla  hef- 
ur  í þeirri  mynd,  sem  Snorri  gekk  frá  henni,  verið  furðu  btið 

þekt  á íslandi  bæði  fyr  og  síðar. 

Ekkert  þessara  handrita  nefnir  nú  nafn  Snorra.  Heims- 
kringla  er  í dönskum  og  norskum  ritum  frá  því  um  aldamótin 
1600  kend  við  ísleif  biskup  og  Ara  prest,  og  jafnvel  Arngrímur 
lærði  veit  ekki,  hver  samið  hefur  formála  Heimskringlu,  sem 
hann  vitnar  til  í Crymogæa,  og  nefnir  ekki  annað  rit  Snorra 


en  Eddu.  En  í útgáfu  Óla  Worms  af  þýðingu  Peder  Claussön, 
1633,  er  Snorri  kallaður  höfundurinn,  og  svo  hefur  síðan  al- 
ment  verið  talið.  Gustav  Storm,  sem  mest  hefur  rannsakað 
þetta  mál  (Snorre  Sturlassöns  Historieskrivning,  1—12,  Arkiv 
f.  nord.  Filol.  I,  47 — 61,  Laurents  Hanssöns  Sagaoversættelse 
(Chria,  1899),  formálinn,  einkum  bls.  V),  komst  að  lokum  að 
þeirri  niðurstöðu,  að  formálinn  í þýðingu  Peder  Claussön  væn 
(af  Worm)  tekinn  úr  þýðingu  Laur.  Hanssön,  sem  hafði  bæði 
handritin  Frísbók  og  Kringlu.  Nú  vantar  formálann  í (eftir- 


25 


ritin  af ) Kringlu,  en  L.  H.  hefur  haft  bókma  heila,  og  þaóan 
telur  þá  Storm,  að  hann  hafi  haf't  nafn  Snorra,  að  það  hafi 
staðið  þar  í fyrirsögninni,  líkt  og  í Uppsalabók  af  Eddu.  Við 
þetta  bætist,  að  vísað  er  til  Snorra  í íslenzkum  sagnaritum  frá 
13.  og  14.  öld  (Orkneyinga  sögu,  Ólafs  sögu  Tryggvasonar  liinni 
meiri),  og  koma  allar  þær  tilvísanir  heim  við  það,  sem  í Henns- 
kringlu  stendur. 

Mest  er  þó  um  það  vert,  að  þessi  vitnisburður  utan  að 
stvrkist  því  meir  sem  maður  ber  saman  Lddu  og  Heimskringlu 
og  bæði  ritin  við  það,  sem  menn  vita  um  æfi  Snorra  og  per- 
sónu.  Að  því  leyti  ætti  öll  þessi  bók  að  styðja  það  mál,  að 
Snorri  sé  -höfundur  Heimskringlu,  og  skal  því  ekki  f jölyrt  um 
það  framar  á þessum  stað. 

En  þó  aö  viðurkent  sé,  að  Snorri  sé  höfundur  Heimskringlu 
í einhverri  mynd,  þá  er  samt  ekki  loku  skotið  fyrir  allar  efa- 
semdir.  Svo  hélt  Guðbrandur  Vigfússon  því  t.  d.  fast  fram,  að 
Ólafs  saga  Tryggvasonar  væri  stytt  í Kringlu  (Sturlunga, 
Oxford-útg.,  Prolegomena  § 15  og  víðar),  og  texta  Snorra  væri 
á köflum  að  leita  í lengri  sögunni  (Fornm.  s.  I— III,  Flat.  I). 
W.  P.  Ker  hefur  hallast  að  þessari  skoðun  (Epic  and  Romance, 
2.  útg.,  248).  En  í raun  og  veru  var  þetta  ekki  nema  tilfinninga- 
mál.  Guðbrandur  saknaði  í Kringlu-textanum  sumra  kafla  úr 
Fornmannasögum,  sem  hann  hafði  tekið  ástfóstri  við,  og  \ ildi 
ekki  trúa  Snorra  til  þess  að  hafa  slept  peim.  En  bæði  er  Snorri 
ekki  óskeikull  í smekk  sínum,  og  auk  þess  hefur  Guðbrandur 
ekki  gert  sér  grein  fyrir,  hvað  honurn  gat  gengið  til  þess  að 
sleppa  ýmsum  köflum.  Mun  siðar  tækifæri  til  þess  að  fæia 
fram  dæmi  þessu  til  stuðnings.  En  allar  rannsóknir  á samsetn- 
ingu  hinna  auknu  Ólafa  sagna  og  a handritum  Heimskringlu 
virðast  mér  styrkja  það  mál,  að  Kringlu  sé  bezt  trúandi  til  þess 
að  hafa  varðveitt  texta  Snorra  óskemdan  og  óblandaðan. 

Aftur  á móti  bar  Konrad  Maurer  fram  kenningu  um  sagna- 
ritun  Snorra,  sem  á endanum  hefur  leitt  til  merkilegrar  niður- 
stöðu.  Maurer  bar  brigður  á,  að  Snorri  hefði  skrifað  Heims- 


knnfflu  í heilu  líki,  heldur  hefði  hann  skrifað  einstakar  sö<*ur 
( orartalsms)  og  sogurnar  um  tímabilið  eftir  1130  væru  alls 
ekki  eftir  hann  (sjá  Uber  die  Ausdriicke  o s frv  einkn,,, 

2:1,  bls.  600-606).  Bygði  Maurer  þetta  mikið’á  þ'ví,  at  t"l 
e,  ola  l s saga  helga,  að  mestu  samhl.jóða  þeirri,  sem  í Heims 
knnglu  stendur, og  þar  er  inngangur,sem  vantar  í HehmskriX 

; f’  ™"  <1’;.j^ar  Sem  fra  sama  efm  er  Þar  saí?t  niiklu  nákvæmar 
Z 1 Þn!JUngl  hennar'  P"ssi  sérstaka  ólafs  saga  er  til  í 
m,k  u le,r,  handritum,  auknum  og  óauknum,  en  Heimskringla 
j f.  Aftur  a moti  vantar  Olafs  sögu  helga  alveg  í Frísbók,  og 
Jofraskinnu  er  hun  skrifnð  eftir  handriti  af  sérstöku  sögunni 
t n,  þetta  efn,  hafði  mikið  verið  ritað,  og  hver  höndin  upp 
j nnnan-  A-  D-  ;,orSensen  0-  ft  höfðu  bent  á vmis  atrfði 
” t ' itT"nar’(a  S ^ hefðÍ  VerÍ®  skrifn«  -n  siálf- 

.Ítah  rthf  Vi*r  P-  A'  Mun0hs’  Storms  o.  fl..  að 

^rstaka  olafssagan  vær,  ekkert  annað  en  ágrip  og  eftirrit  af 

I e„nskr,„gln,  og  ekki  einu  sinni  gerð  eftir  fvrirsögT sTrra 

alment  ríkjandi,  þangað  til  ég  tók  þetta  efni' til  nórrar  ,„eð- 

nða,  , 10.  þætt,  doktorsntgerðar  minnar,  Om  Olaf  den  helliges 

’”*•  “*«  ss 

“ ■*»  «*'"  aotaB  ,»  Ú,t„u. 

m<'  •"  sanna,  að  formala  hennar,  sem  er  til  í tveim 
n,vndum  og  mestum  örðugleikun,  hafði  valdið  um  rannsóknina, 

• s,ðar  vtð  bætt,  enda  vantar  hann  í sum  handritin.  O-  því 
næst  s.vnd,  eg,  að  ólafs  sagan  öll,  bæði  inngangurinn  (yfiriit 

a L,  dð  f regSk°nUnf  fra  Halfdani  svarta)  og  jarteinirnar 
attan  ' t>eim  m.vn<l.  sem  hún  er  gefin  út  af  P.  A.  Munch 
°g  „ger,  Knstjaníu  1853,  væri  samin  á undan  1.  og  3 þriði- 
«ng,  Heimskringlu,  og  þá  auðvitað  af  Snorra.  Allir  helztu 

sk'oðun Gnn  ^ ‘SlenZkar  bókmentir  l,afa  síðan  fallist  á þessa 

i v ^ |,etta  'eyfir  oss  í fyrsta  sinn  að  skygnast  nánar  inn  í 
hvermg  Heimskringla  er  til  orðin. 

Odd,,  æskuheimili  Snorra,  var  ekki  einungis  hæli  ahnennra 


27 


fræða,  heldur  alveg  sérstaklega  sögu  Noregs  konunga.  Jón 
Loftsson  var  dóttursonur  Magnúsar  berfætts,  en  um  leitS  var 
konunga-æfin  oröinn  þáttur,  og  glæsilegasti  þátturinn,  í ætt- 
arsögu  Oddaverja.  Má  óbeinlínis  ráða  af  frásögninni  um  skifti 
Páls  Sæmundarsonar  og  Björgynjarmanna  (Sturl.  II,  73 — 74), 
aÖ  Páll  hafi  haldið  þar  mjög  á lofti  frændsemi  sinni  vi'ð  kon- 
ungsættina.  Og  þegar  lofkvæði  er  ort  um  Jón  Loftsson,  þá 
verður  það  Noregskonungatal  frá  Hálfdani  svarta  til  Sverris- 
og  Jóns.  Auk  þess  var  Jón  sjálfur  kunnugur  í Noregi  og  hafði 
verið  þar  sjónarvottur  merkra  viðburða.  ILefur  hann  sagt 
Snorra  frá  árás  Vinda  á Konungahellu,  vígslu  Magnúsar  Er- 
lingssonar  og  vafalaust  fleiri  samtímaviðburðum,  þótt  Snorri 
geti  hans  ekki  nema  á þeim  tveim  stöðum. 

Snorri  hefur  því  borið  frá  Odda  margvíslegan  fróðleik  um 
Noregs  konunga  og  lifandi  áhuga  á sögu  þeirra.  Sá  áhugi 
hlaut  enn  að  glæðast  við  nánari  og  nánari  kynni  af  drótt- 
kvæðunum,  sem  hann  að  vísu  einkum  lagði  stund  á vegna  skáld- 
skapar  síns  og  skáldskaparfræði,  en  auk  þess  voru  þrungin 
söguefni,  sem  ekki  hafði  verið  notað  til  hlítar  ne  með  fullum 
skilningi  í sögum  þeim,  er  til  voru.  pá  bættist  enn  við  ferðalag' 
hans  til  Noregs,  þar  sem  hann  kom  á forna  sögustaði,  kyntist 
áhuga  norskra  höfðingja  á íslenzkri  sagnaritun  og  lærði 
sum  atriði  öðruvísi  en  í söguritunum  stóð.  Svo  hefur  t.  d, 
Storm  ( Sn.  Hist.,  184)  getið  þess  til,  að  það  sé  beint  frá 
Skúla  hertoga  þegar  Snorri  ( Har.  s.  harðr.  k.  98)  rekur  ætt 
hertogans  öðruvfsi  en  gert  er  í Morkinskinnu ; og  er  það  senni- 
legt.  En  þriggja  atriða  verður  einkum  að  geta,  sem  bera  til 
skilnings  á því,  að  Snorri  tók  sér  fyrst  fyrir  hendur  að  skrifa 
um  Ólaf  konung  helga. 

Um  1220  voru  til,  eins  og  bráðum  mun  nánar  skýrt,  ein- 
stakar  sögur  um  ýmsa  Noregs  konunga,  og  a.  m.  k.  eitt  yfirlits- 
rit  fyrir  utan  rit  þeirra  Ara  og  Sæmundar.  Af  þessum  sögum 
voru  þær,  sem  fjölluðu  um  tímabilið  eftir  1035  og  nú  standa  í 
Morkinskinnu,  bæði  svo  áreiðanlegar  og  vel  ritaðar,  að  lítil 


23 


ástæða  var  til  þess  að  byrja  á því  að  reyna  að  bæta  um  þær.  Um 
Ólaf'  Tryggvason  var  og  til  allgóð  saga  eftir  Odd  Snorrason,  þó 
að  hun  stæði  langt  að  baki  sögum  Morkinskinnu.  En  um  konun01- 
ana  þar  á undan  voru  heimildir  sundurlausar  og  örðugar  við- 
langs,  og  var  ekki  furða  þó  að  Snorri  hikaði  í upphafi  við  að 
ráðast  í að  gera  áreiðanlega  og  samfelda  heild  úr  öllum  þeim 
óskapnaði.  Aftur  á móti  var  Ólafs  saga  helga  mitt  á milli,  hvorki 
eins  ertitt  viðfangsefni  og  sögur  elztu  konunganna,  því  að  úr 
miklum  heimilduin  var  að  moða,  ne  heldur  eins  vel  úr  garði  gerð 
og  söguinar  1 Morkinskinnu.  Olafs-siigurnar  voru  illa  samsettar 
og  allar  ritaðar  í klerklegum  anda.  Snorri  sá  í hendi  sér,  að 
hér  var  ágætur  leikvöllur  fyrir  dóragreind  hans,  að  vinsa  úr 
eíninu,  fyrir  skiining  hans,  að  lysa  Ólafi  án  allra  hleypidóma 
og  skýra  dýpra  samhengi  viðburðanna,  og  fyrir  listfengi  hans, 
að  færa  alt  til  betra  og  hispurslausara  stíls.  Auk  þess  var  ein- 
mitt  olaíur  merkilegast  viðfangsefni  allra  konunganna,  í einu 
mikilmenni  raeðan  liann  lifði  og  dýrlingur  eftir  dauða  sinn. 

Nú  vildi  auk  þess  svo  til,  að  Styrmir  fróði,  sem  sjálfur 
lialði  samið  langa  sögu  ura  Ólaf  helga,  varð  heimamaður 
Snorra  og  trúnaðarraaður  (sjá  Om  0.  h.  164—65,  og  þau  rit, 
sem  þar  er  vitnað  til).  Styrmir  hefir  í einu  verið  Snorra  til 
hinnar  mestu  nytsemdar  með  fróðleik  sínum,  og  um  leið  með 
göllum*  sinum  vakið  hann  til  sjálfstæðrar  umhugsunar  um 
sagnaritun.  Snorri  hlaut  að  sja  annmarkana  á fræðastefnu 
Styrmis,  og  að  hægt  var  að  bæta  mikið  um  meðferð  hans  á 
Ólafs  sögu. 

Loks  hygg  ég,  að  dvöl  Snorra  á Gautlandi  (Sturl.  II,  77) 
hafi  haft  sérstök  áhrif  á harin  í þessu  efni.  Snorri  kvntist  þar 
Svíum  og  Svíþjóð  meira  en  títt  var  um  íslendinga  á 13.  öld, 
og  einmitt  þeirri  hlið  landsins,  sem  bæði  að  legu  sinni  og  sögu 
horfði  við  Xoregi.  Snorri  hefur  þarna  spurt  margs  og  orðið 
margs  vísari,  þvi  að  þótt  ekki  væri  til  sænsk  sagnaritun,  er  eng- 
inn  vafi  á,  að  til  hafa  verið  sænsk  munnmæli  um  eldri  og 
nýrri  viðburði,  fyrir  þann  sem  eftir  kunni  að  leita.  pað  er  eins 


29 


og  það  sé  gert  til  minningar  um  fróðleiksfýsi  Snorra  am  þessí 
efni,  aö  frú  Kristín  gefur  honum  aó  skilnaði  sögulegan  minja- 
grip,  merki  Eiríks  Knútssonar,  er  hanti  haföi  þá  er  hann  feldi 
Sörkvi  konung  á Gestilsreyni.  Aö  vísu  er  þekking  Snorra  á 
Svíþjóö  og  sænskum  mönnum  og  vi'öbur'öum  ekki  áreiöanleg 
í alla  staði,  eins  og  oft  hefur  verið  bent  á (Storm,  Sn.  St. 
Hist.,  86 — 88,  Hildebrand,  Konungaboken  IT,  107  anm.  1, 
Beekman,  Torgny  lagman,  Edda  IX,  278 — 86  o.  s.  frv.),  en  það 
er  mjög  eðlilegt.  Bæði  hafa  heimildarmenn  hans  verið  mis- 
jafnir,  og  honum  sjálfutn  gat  fatast  skilningur  og  minni  um 
sum  atriði,  þar  sem  langt  leið  frá  því  hann  heyrði  þau  og 
þangað  til  hann  ritaði  þan,  og  hvorki  voru  vísur  né  fróðleikur 
annara  manna  um  sömu  hluti  við  að  styðjast.  Og  það  er  víst, 
að  friðgerðarsagan  öll  í Ólafs  sögu  helga,  og  alt  sem  þar  er 
sagt  frá  Svíum  og  Gautum,  er  miklu  fyllra  en  líkindi  eru 
til,  að  verið  hafi  í nokkurri  eldri  sögu,  og  það  ber  svo  svip 
Snorra,  er  svo  mótað  af  snild  hans  og  frásagnargleði,  að  mað- 
ur  finnur  ósjálfrátt,  að  þetta  hefur  Snorra  langað  mest  til  þess 
að  skrifa  af  allri  bókinni. 

pað  kemur  þegar  fram  í sérstöku  Ólafs  sögunni,  að  Snorra 
var  umhugað  um  yfirlit  og  samhengi.  Hann  verður  að  byrja 
sögu  Ólafs  með  því  að  segja  stuttlega  frá  forfeðrum  hans  frá 
Hálfdani  svarta,  og  utan  um  jarteinirnar,  sem  gerast  á ýmsum 
öldum,  vefur  hann  aðaldráttunum  úr  sögu  þeirra  konunga,  sem 
eftir  daga  hans  höfðu  ríki  í Noregi.  pessi  yTf irlit  framan  og 
aftan  við  Ólafs  sögu  eru  frumdrættirnir  að  því,  sem  nú  er 
fyrsti  og  síðasti  þriðjungur  Heimskringlu.  Með  Ólafs  sögu 
hafði  Snorra  vaxið  svo  fiskur  um  hrygg,  að  hann  tókst  á 
hendur  það  stórvirki  að  semja  sögu  Yngva  ættar  alt  frá  upp- 
hafi  og  þangað  til  Sverris  saga  tók  við.  En  um  hana  reyndi 
enginn  að  bæta.  Svo  var  þar  litlu  við  að  auka  eða  af  að  taka. 

pannig  er  Heimskringla  til  orðin  á svipaðan  hátt  og  talið 
er  um  hina  miklu  Danasögu  Saxa.  Caspar  Paludan-Múller 
sýndi  fram  á það  fyrstur  manna,  að  Saxi  mundi  hafa  skrifað 


30 


feiojia  hluta  bokar  siunar  a undan  tyrra  hlutfinum,  og  fyrst  af 
<ilJu  þáttinn  um  Absalon  (Hist.  Tidsskr.  IV.  R.,  5.  tíd.,  333 
0*  áfr.,  sinbr.  Jörgen  Olrik,  Studier  over  Tilblivelsen  af  Sakses 
Værk,  sama  tímarit,  VIII.  R.,  2.  tíd.,  211  o.  áfr.).  Og  er  slíkt 
mpsta  e'ðlilegt.  Kn  at  þessu  leiðir  hjá  þeim  báðum,  Snorra  og 
Saxa,  að  el/.tu  hlutarnir  eru  ekki  skrifaöir  sem  eðlilegt  áfram- 
liald  þess,  sem  á undan  stendur,  en  síðar  er  ritað,  og  heldur 
ekki  alveg  efíir  sömu  meginreglum  (sinbr.  sjötta  þátt,  XII. 
kap.).  Með  því  að  sanna,  að  Ólafssagan  sérstaka  sé  rituð  á 
undan  Heimskringlu,  hefur  verið  opnuð  leið  til  þess  að  sýna 
þroun  sagnaritunar  Snorra.  Me'ð  því  verður  líka  skiljanlegra, 
hversvegna  tala'ð  er  um  „sögur“,  „sögubækur“  eftir  Snorra,  og 
mt  ð því  hefur  deilan  um,  hvort  Heimskringla  sé  ein  heild  eða 
ekki,  íengið  svar  sem  virðist  geta  fullnægt  báðum  málsaðiljum. 

tín  menn  haía  ekki  viljað  láta  staðar  numið  við  þessi  tvö 
sögurit,  þar  sem  vissan  um  höfundinn  ev  viðunandi.  Snorra 
haía  verið  eignaðar  tvær  sögur  í viðbót,  og  hefur  Bjiirn  M. 
Ó/sen  einkum  fært  rök  að  þvi.  í hinni*miklu  ritgerð  sinni  um 
Sturlungu  telur  hannSturlu  sögu  munu  vera  æskuverk  Snorra, 
og  dregur  það  einkurn  af  því,  að  Sturlu  sé  jafnan  borin  vel 
sagan,  þangað  til  honum  lendir  saman  við  Jón  Loftsson,  þá 
haíi  Snorri  metið  meir  fóstra  sinn  en  föður.  En  þessi  röksemd 
er  í sjálfu  sér  vafasöm.  Grályndi  Sturlu  kemur  fram  í sög- 
unni  áður  en  deilur  hans  við  Pál  prest  byrja,  t.  d.  í brigslyrðum 
hans  við  porleif  beiskalda  (Sturl.  I 127),  og  hægt  var  að  bera 
Jóni  Loftssyni  vel  söguna  án  þess  að  herma  hin  alræmdu  um- 
mæli  Sturlu  við  andlátsfregn  porbjargar  í R-eykjaholti.  Sagan 
bendir  öll  á Breiðafjörð.  Hvergi  nema  í heimahögum  hennar 
gat  slík  alúð  verið  lögð  við  allar  þessar  smávægilegu  sögur 
uni  lausung  og  sveitardeilur.  En  Snorri  var  ekki  tíreiðfirðingur, 
nema  að  uppruna.  Annars  er  það  um  Sturlu  sögu  að  segja,  að 
þar  er  margt  vel  sagt,  einkum  þar  sem  orð  manna  virðast 
hermd  óbrjáluð.  En  á hinn  bóginn  eru  frásagnimar,  einkum 
í fyrra  hluta  sögunnar,  svo  sundurlausar  og  truflandi,  að  ekk- 


31 


■ert  getiir  firr  fariÖ  hinu  skýra  yfirliti  og  uppistöðu,  sem  er 
í sagnaritum  Snorra.  Er  varla  tækilegt  aö  ætla,  að  hann  hafi 
nokkurntíma,  jafnvel  þótt  á æskuskeiöi  væri,  brostið  svo  þá 
hæfileika,  er  einkenna  verk  hans  frá  þroskaaldri.  Enda  mundi 
Sturlu  saga  litlu  bæta  við  orðstír  Snorra  né  lýsingu,  þó  að  hón 
væri  hans  verk. 

Miklu  merkilegri  og  athugaverðari  er  tilgátan,  að  Snorri 
sé  höfundur  Egils  sögú.  Hún  er  allgömul  og  hefur  gægst  fram 
hvað  eftir  annað,  en  Björn  M.  Ólsen  reyndi  fvrstur  manna 
að  rökstyðja  hana  í hinni  skarplegu  ritgerð  sinni  um  Landnámu 
og  Egils  sögu  (í  Aarböger  f.nord.Oldk.  1904).  Að  sömu  niður- 
stöðu  komst  Bley  í Eigla  Studien,  Gand,  1909,  án  þess  að  hafa 
lesið  ritgerð  B.  M.  Ó.  fyr  en  eftir  að  bókinni  var  lokið,  að  sinni 
eigin  sögn.  En  ekki  færði  hann  að  þvi  nema  almenn  rök,  sem 
trautt  verða  hendur  á festar.  Egils  saga  gæti  vel,  samkvæmt 
ahiii  þeirn,  sem  gizkað  hefur  verið  a,  verið  samin  á árum  þeim, 
sem  Snorri  bjó  á Borg.  Björn  M.  Ólsen  bendir  nú  á;  að  höfund- 
ui  sögunnar  hljóti  að  hafa  verið  af  ætt  Mýramanna,  að  hann 
víssvitandi  geri  meira  úr  landnámi  Skallagríms  (ríki  Borgar- 
manna),  ríki  Tungu-Odds  (Reykhvltinga  goðorði)  og  landnámi 
Ketils  hængs  (forföður  Oddaverja),  en  gert  sé  upprunalega 
í Landnámu.  Ennfremur  er  bent  á sitthvað,  sem  líkt  sé  í Heims- 
kringlu:  heimildir,  tímatal,  landaþekking,  áhugamál  höfundar 
cg  stíll.  Gjessing  hefur  í ritgerð  sinni  „Egils-sagas  forliold  til 
kongesagaen“  (Arkiv  II,  289—318)  sýnt  fram  á,  að  höf.  Egils 
sögu  haf'i  verið  mjög  vel  að  sér  í Noregs  sögu.  Um  Harald  hár- 
fagra  er  ekki  annarsstaðar  meira  fróðleik  að  finna,  þegar 
Heimskringla  ein  er  irá  tekin.  En  Gjessing  heldur  því  fram 
(gegn  skoðun  Storms),  að  Snorri  hafi  ekki  notað  Egils  sögu, 
heldur  sé  um  sameiginlega  heimild  að  ræða,  þar  sern  þeim  ber 
saman,  og  sé  hún  týnd.  Hefur  hann  fært  að  þessu  góð  rök  og 
gild,  en  ekki  telur  hann  það  því  til  fyrirstöðu,  að  bæði  ritin  geti 
verið  eftir  Snorra.  pá  má  og  hér  geta  þess,  sem  síðar  verður 


nánar  skvrt,  að  í þróun  íslenzkrar  sagnaritunar  stendur  Egils 
saga  einmitt  á sama  stigi  og  sagnarit  Snorra,  og  væri  öröugt 
að  benda  á annað  rit,  sem  stæði  svo  nærri  þeim. 

En  liversu  margar  líkur  sem  fram  hafa  verið  færöar  fyrir 
því,  að  líkt  hafi  verið  á komið  með  Snorra  og  höfundi  Eglu, 
þá  verður  það  samt  ekki  nema  getgáta,  nema  ný.jar  rannsóknar- 
aðferðir  leiði  í l.jós  ný  rök  í málinu.  Skoðun  B.  M.  Ó.  um  víssvit- 
andi  fiílsun  landnámslýsinga,  sem  er  aoalröksemd  hans,  mundi 
varpa  íeiðinlegum  skugga  á Snorra  og  íslen/.ka  sagnaritun.  En 
mundi  slík  fölsun  hafa  náð  tilgangi  sínum  ? Mundi  nokkur  hafa 
tekið  tillit  til  þess,  ef  Snorri  kallaði  til  ríkis,  þó  að  hann  vísaði 
til  frásagnar  um  landnám  Skallagríms  eða  ríki  Tungu-Odds  í 
sögu,  sem  allir  vissu,  að  hann  sjálfur  hafði  ritað?  pess  ber  enn 
að  ga'ia,  aö  íslen/.k  sagnaritun  var  komin  á svo  fastan  rekspöl, 
átti  svo  mikið  af  efni  og  list,  sein  flestum  var  sameiginlegt, 
að  verkin  urðu  miklu  líkari  en  mennirnir  voru.  Samt  finst  oss 
hver  saga  eiga  sinn  svij),  en  það  er  einmitt  m.jög  tilfinningamál. 
pegar  Grundtvig  hafði  (líklega  fyrstur  manna)  eignað  Snorra 
Egils  sögu,  svaraði  porleifur  Kepp  því  svo,  að  til  slíks  þyrfti 
inikia  vanþekkingu  á íslen/.kt  mál,  því  að  þótt  stíll  Eglu  væri 
ágætur  í hvívetna,  þá  ætti  hann  í engu  sammerkt  við  stíl  Snorra 
(Nyeste  Skilderie  af  K.jöbenhavn,  1819,  Nr.  20).  Auðvitað  eru 
þctta  ýkjur.  En  sjálfur  hef  ég  reynt  að  hlusta  eftir  suinu 
af  því,  sem  mér  hefur  þótt  einkennilegt  í stíl  Snorra,  í Egils 
sögu,  og  ekki  þózt  viss  um,  að  finna  það.  Yrði  of  langt  mál 
að  ætla  liér  að  færa  fram  dæmi  þessu  til  stuðnings.  En  þó  að  ég 
í þessari  bók  urn  Snorra  hafi  leitt  Egiis  sögu  hjá  mér,  þá  er  það 
ekki  af  því,  að  ég  vil.ji  fortaka,  að  hann  sé  höfundur  hennar, 
heldur  af  því,  að  rit  þau,  sem  eignuð  eru  lionum  með  gildari 
riikum,  eru  mér  að  sinni’ærið  viðfangsefni. 


33 


IV. 

Undirstaðan  undir  sag-naritum  Snorra  eru  eldri  íslenzkar 
sögubækur.  pau  verða  hvorki  metin  né  skýrð  isvo  að  gagni 
sé,  nema  þau  séu  borin  saman  við  þessar  heimildir.  En  það 
er  örðugt  að  gera  sér  fulla  grein  fvrir  heimildum  Snorra,  því 
ao  hann  vísar  ekki  til  þeirra;  eins  og  núfímahöfundar  gera, 
mörg  íslenzk  sögurit  eru  týnd,  og  aldur  þeirra,  sem  til  erur 
verður  að  ráða  af  líkum.  pví  er  von,  að  skoðanir  manna  hafi 
skifzt  og  breyzt  um  þetta  efni,  og  má  þar  einkum  greina 
milli  þriggja  stiga  ií  rannsóknunum. 

P.  E.  Miiller  biskup  (d.  1834)  varð  fyrstur  manna  til 
þess  ao  rannsaka  heimildir  Heimskringlu.  Hann  hélt,  að 
Snorri  hefði  notað  allar  hinar  löngu  konungasögur  1 Forn- 
ínannasögum  og  Flateyjarbók.  Yar  þaÖ  bæöi,  að  menn  geröu 
sér  þá  ekki  grein  fyrir  aldri  þessara  bóka,  enda  gátu  menn 
eigi  skiliÖ,  sem  varla  var  von,  aÖ  seinni  tíma  menn  heföu 
spilt  svo  verki  Snorra,  með  því  að  bæta  inn  í það  ýmsum 
köflum,  sem  bæöi  aö  list  og  dómgreind  stinga  mjög  í stúf  við 
frásögn  hans.  Og  samt  var  þetta  sannleikurinn.  Yerk  Snorra 
er  uppistaðan  í lengri  sögunum,  og  hún  hefur  verið  látin 
óhreifð,  en  inn  í hana  bætt  eldri  og  yngri  brotum.  Samkvæmt 
skoðun  P.  E.  M.  var  verk  Snorra  í raun  og  veru  ekki  fólgiö 
í ööru  en  velja  kafla  úr  lengri  sögunum  og  láta  skrifa  þá  upp 
orðrétta.  AÖ  vísu  þurfti  til  þess  góða  dómgreind,  en  annars 
ekki  mikinn  frumleik. 

Eftir  því  sem  fleiri  handrit  voru  gefin  út  og  sögurnar 
betur  rannsakaðar,  hlaut  þessi  skoðun  að  brejdast.  Menn  fóru. 
að  skilja,  hvernig  verk  eins  og  t.  d.  Ólafa  sögurnar  í Flateyjar- 
bók  voru  saman  settar.  Menn  sáu,  að  samband  hlaut  að  vera 
milli  verka  eins  og  Ólafs  sögu  Trvggvasonar  eftir  Odd  munk  og 
rita  Snorra,  og  aö  ekki  gat  þaö  veriö  Oddur,  sem  notað  haföi 
rit  Snorra,  heldur  haföi  Snorri  með  mikilli  snild  bætt  um  frá- 
sögn  Odds.  Samt  eimdi  lengi  cftir  af  þeirri  skoöun,  að  Snorri 
Sigurður  Nordal : Snorri  Sturluson.  3 


34 


hefði  tekið  langa  kafla  alveg  óbreytta  upp  úr  heimildum  sín- 
um,  og  var  þá  venja  að  vitna  í kaflann  um  Orkneyja  jarla  í 
Ólafs  sögu  helga,  sein  var  að  miklu  leyti  nákvæmlega  samhljóða 
Orkneyinga  sögu.  En  í ritgerð  minni  um  Orkneyinga  sögu 
(Aarböger  1913)  færði  ég  sönnur  á,  að  það  væri  þvert  á móti 
einn  af  skrifurum  Orkneyinga  sögu,  sem  hefði  tekið  þennan 
kafla  úr  Heimskringlu  og  sett  hann  í stað  hinnar  upprunalegu 
frásagnar  í Orkneyinga  siigu,  sem  Snorri  hafði  stuðst  við.  Og 
um  leið  benti  ég  á,  að  kaflinn  bæri  einkenni  sagnaritunar 
Snorra,  og  mundi  hann  hafa  breytt  honum  mikið. 

Ritgerð  Gustav  Storms,  Snorre  Sturlassöns  Historie- 
skrivning,  1873,  er  næsta  stigið.  pá  höfðu  verið  gefin  út  öll 
þau  rit,  sem  verulega  skiftu  máli,  og  Storm  færði  sér  þau  og 
rannsóknir  Maurers,  P.  A.  Munchs  o.  fl.  í nvt  til  þess  að  gefa 
nýtt  yfirlit  yfir  heimildir  Snorra  og  meðferð  hans  á þeim. 
Storm  var  þeirrar  skoðunar,  að  Snorri  hefði  þekt  þau  rit,  sem 
n ú eru  til  og  eldri  verða  talin  en  1220,  í þeirri  mynd,  sem  vér 
höfum  þau  nú,  og  ekki  önnur.  Með  þessu  móti  varð  að  vísu 
rannsókn  hans  óvenju  skýr,  og  leit  út  fyrir  að  vera  bygð  á 
traustum  grundvelli.  En  hann  hafði  einmitt  gert  málið  einfald- 
ara  en  það  var  í raun  og  veru,  svo  að  ýmsu  var  að  breyta  og 
við  að  bæta. 

Frá  þessu  þriðja  stigi  rannsóknanna  er  ekkert  heildar- 
yfirlit  til  á borð  við  bók  Storms.  En  ýmsar  rannsóknir  á 
einstökum  atriðum  liafa  verið  gerðar  (t.  d.  Gjessing,  Konge- 
sagaens  fremvæxt  I — II,  bók  mín  um  ólafs  siigu  helga,  bók 
Indrebö  um  Fagurskinnu) , sem  breytt  hafa  sumu  í niðurstöðu 
hans  og  jafnvel  staðfest  eldri  skoðanir  (Maurers).  pað  hefur 
verið  sýnt  fram  á,  að  Snorri  hafi  ekki  notað  sumar  af  hinum 
eldri  sögum  í þeirri  mynd,  sem  vér  höfum  þær  nú,  og  að  hann 
hafi  notað  bækur,  sem  nú  eru  týndar  sem  sjálfstæð  rit,  þó  að 
leifar  þeirra  megi  finna  í öðrum  verkum.  pað  má  að  vísu 
misbeita  því  að  grípa  sífelt  til  ,týndra  heimilda‘  til  skýringa 
þegar  málið  vandast,  og  verður  því  að  gæta  þar  dómgreindar 


35 


og  varkárni.  En  á hinn  bóginn  er  enginn  vafi  á því,  aö  mörg 
sögurit  hafa  tvnst.  Má  bæði  sanna  það  beinlínis  af  samanburði 
. texta  þeirra,  sem  til  eru,  og  eins  ráða  það  af  líkindum,  þegar 
menn  þekkja  hina  hræðilegu  eyðingu  fornra  handrita,  sem  átti 
sér  stað  á 16.  og  17.  öld.  pað  er  t.  d.  hrein  tilviljun,  að  buið 
var  að  skrifa  pappírshandrit  eftir  síðasta  skinnhandriti  íslend- 
ingabókar  áður  en  það  tvndist,  svo  að  hún  glataðist  ekki  alger- 
'lega  eins  og  íslendingabók  eldri.  Af  elztu  sögunni  um  Ólaf 
'helga  eru  ekki  til  nema  örlitlir  sneplar,  og  af  Helgisögunni 
svonefndu  eitt  einasta  handrit,  og  svo  mætti  lengi  telja. 

Hcr  er  ekki  rúm  til  þess  að  skýra  nákvæmlega  frá  heimildum 
Snorra.  Fyrir  tilgang  þessa  rits  er  það  nægilegt  að  gefa  stutt 
yf irlit,  svo  að  samanburðurinn  á efnismeðferð  hans  og  eldri 
höfunda  verði  síðan  skil.janlegur.  Og  jafnvel  niðurstaða  Storms 
um  heimildirnar  er  víðast  hvar  sæmilegur  grundvöllur  slíkrar 
rannsóknar,  því  að  þó  að  Snorri  hafi  ekki  notað  rit  eins  og 
t.  d.  Morkinskinnu  í núverandi  mynd  hennar,  þá  verður  hún 
samt  að  vera  fulltrúi  fyrir  konungasögurnar  eftir  1035,  sem 
Snorri  notaði,  og  týndu  heimildirnar  koma  nú  ekki  að  haldi  til 
samanburðar.  En  auðvitað  verður  sífelt  að  fara  með  varúð, 
og  enginn  skyldi  reyna  að  lýsa  einkennum  sagnaritunar  Snorra, 
nema  hann  hafi  grandgæfilega  kvnt  sér  alt  það,  sem  hægt  er  að 
vita  um  heimildir  hans. 

pegar  Snorri  samdi  Ólafssögu,  notaði  hann  þar  í inngang- 
inum  ýmis  rit,  sem  hann  síðar  tók  miklu  meira  úr  í fyrsta  þriðj- 
ung  Heimskringlu.  pað  mundi  því  valda  endurtekningum  að 
nefna  fyrst  heimildir  Ólafs  sögu,  þó  að  það  væri  rétt  tímaröð, 
og  mun  ég  því  að  eins  tala  hér  um  heimildir  Heimskringlu  og 
Ólafs  sögu  þar  á sínum  stað.  En  fyrst  er  þá  að  nefna  þau  rit, 
sem  náð  hafa  yfir  Noregs  konunga  æfi  frá  upphafi,  og  venju- 
lega  eru  nefnd  yfirlitsrit. 

Slíkt  rit  virðist  Sæmundur  enn  fróði  Sigfússon  hafa  samið 
fyrstur  manna,  eftir  því  sem  ráðið  verður  af  kvæðinu  ISloregs- 

3* 


36 


konungatali  og  tilvísunum  Odds  munks  o.  fl.  En  það  rit  er  nú 
týnt,  og  vafasamt,  kvort  Snorri  hefur  notað  þaö.  A.  m.  k. 
nefnir  hann  Sæmund  ekki  í formála  Heimskringlu,  en  þa'ö. 
þótti  Storm  svo  kynlegt,  aö  hann  greip  til  þess  úrræðis  aÖ 
neita  því,  aö  Sæmundur  hefði  skrifað  nokkra  bók.  En  sú 
skoöun  er  óverjandi,  og  ekki  er  betra  aö  berja  því  við,  að 
Snorri  hafi  ekki  skilið  bók  Sæmundar,  af  því  að  lnin  var  á 
latínu.  pví  bæði  er  líklegt,  aö  henni  hafi  verið  snarað  á íslenzku, 
eins  og  öðrum  innlendum  latínuritum,  og  auk  þess  er  valt  að 
treysta  latínuleysi  Snorra.  Iiitt  er  sennilegast,  aö  rit  Sæmund- 
ar  hafi  verið  stutt,  í útlendu  annálsformi  og  aöaláherzlan 
lögð  á tímatal.  En  Snorri  fylgdi  tímatali  Ara,  og  hafði  um 
alt  annað  fyllri  heimildir.  Hann  leit  því  hvorki  á Sæmund  sem 
höfund  íslenzkrar  sagnaritunar  né  rit  hans  sem  heimild  sína. 
og  gat  því  vel,  þrátt  fyrir  uppeldið  í Odda,  leitt  hvorttveggja 
hjá  sór  í formálanum. 

Aftur  á móti  er  nægilegt  að  vísa  til  ummæla  hans  um  Arz 
í þessum  formála.  „pvkki  mér  hans  sögn  öll  merkiligust".  Má 
af  þeim  ráða,  að  hann  hafi  fært  sér  í nyt  alt,  sem  Ari  hafÖi 
skrifaö  um  konunga  æfi.  Nú  leikur  að  vísu  nokkur  vafi  á því 
hvort  Ari  hafi  aö  eins  skrifað  þessa  ,æfi‘  í sambandi  viö 
Islendinga  sögu  í hinni  eldri  íslendingabók,  eöa  gert  síðan  sér- 
stakt  rit  um  Xoregs  konunga.  pykja  mér  flest  rök  benda  til  hins 
fyrra,  m.  a.,  að  lýsing  Snorra  á bók  Ara  í formála  Heims- 
kringlu  á auðsjáanlega  við  hina  eldri  íslendingabók  og  kemui 
heim  við  lýsinguna  í upphafi  hinnar  vngri.  En  konunga  æfi 
Ara  er  nú  því  miður  ekki  til  í neinni  mynd,  og  verður  því 
örðugt  aö  gera  sér  nákvæma  grein  fyrir,  hvað  Snorri  tekur 
frá  honum,  nema  þar  sem  hann  beinlínis  vísar  til  hans. 

Eina  yfirlitsrit,  sem  enn  þá  er  til  og  vissa  er  fyrir,  að 
Snorri  hefur  haft  í líkri  mynd  og  það  er  nú,  er  hiö  svonefnda 
Agrip  af  Noregskonungasögum.  petta  merkilega  rit  er  nú  að 
eins  til  í einu  handriti,  frá  öndverðri  13.  öld  (gefið  út  af  P.  A. 
Munch  1834,  af  Finni  Magnússyni  í X.  bindi  af  Forninanna- 


37 


sögum,  1835,  og  af  Verner  Dahlerup  1880),  hefur  byrjaö  á 

sögu  Hálfdanar  svarta  og  líklega  náö  til  1177,  en  nú  vantar 

dáiítið  framan  viö  og  allmikið  aftan  til  og  aftan  viö.  NafniÖ 

er  frá  Finni  Magnússyni,  og  bókin  er  alls  ekki  ágrip  af  eldri 

sögum,  heldur  aö  miklu  leyti  frumlegt  verk  og  hefur  veriö 

mikið  notuð  af  yngri  sagnariturum.  Eru  allmikil  líkindi  til,  að 
* 

liún  sé  rituð  af  Islendingi  í Noregi  á síðasta  tugi  12.  aldar, 
og  þá  ef  til  vill  að  tilhlutun  Sverris  konungs,  til  þess  að  vera 
inngangur  að  sögu  sjálfs  hans.  Snorri  tekur  á stöku  stað  orð- 
rétta  kafla  úr  Agripi,  og  tekur  frásagnir  þess  oft  fram  yfir 
aðrar  heimildir,  jafnvel  annað  eins  rit  og  Morkinskinnu. 

Fagurskinna  (nafnið  frá  pormóði  Torfasyni)  eða  Noregs 
konunga  tal  (útg.  af  Finni  Jónssyni  1902 — 03)  byrjar  á 
Hálfdani  svarta  og  hefur  endað  á 1177,  en  endinn  vantar.  Hún 
er  samin  af  íslendingi,  en  líklega  í Noregi.  Aldurinn  er  óviss, 
en  getið  hefur  verið  til,  að  hún  væri  samin  um  1225  og  að 
tilhlutun  Hákonar  konungs.  En  ekki  þykir  mér  ólíklegt,  að  hún 
geti  verið  nokkuð  eldri,  þó  að  ekki  sé  tækifæri  til  þess  að  ræða 
það  mál  hér  nánar. 

Margt  er  líkt  með  Fagurskinnu  og  Heimskringlu,  svo 
að  enginn  getur  efast  um,  að  einhver  skyldleikur  sé  þar  á 
milli.  Og  það  er  óhugsandi,  að  höfundur  Fagurskinnu  hafi 
haft  annað  eins  verk  og  Heimskringlu  í höndum  og  ekki  tekist 
betur  en  honum  hefur  gert.  En  hitt  hefur  mönnurn  ekki  komið 
saman  um,  hvort  Snorri  muni  hafa  haft  Fagurskinnu  eða  öll 
líkingin  sé  sprottin  af  því,  að  báðir  höfundarnir  hafi  haft  sömu 
heimildir.  Storm  hélt  því  fyrra  fram,  Finnur  Jónsson  hinu 
síðara.  Nú  er  það  að  vísu  vafalaust,  að  bæði  höf.  Fagursk. 
og  Snorri  hafa  notað  sömu  heimildir  (Ólafa  sögur  Odds  munks 
og  Styrmis,  Morkinskinnu),  og  Storm  hefur  í einstöku  atrið- 
um  flaskað  á því,  að  láta  Fagurskinnu  vera  einu  heimild  Snorra, 
þar  sem  um  týnda  sameiginlega  heimild  er  að  ræða  (Hlaða- 
jarla  saga,  Jómsvíkinga  saga  hin  elzta).  En  samt  þykir  mér 
sennilegra,  að  Snorri  hafi  þekt  Fagurskinnu,  og  notað  hana 


38 


til  hliðsjónar,  þó  að  hann  heföi  frumsögurnar  líka.  Virðist 
þetta  allgreinilegt  bæöi  um  sögu  Ólafs  Tryggvasonar  og  kon- 
unganna  eftir  1035.  Indrebö,  sem  síðast  og  nákvæmast  hefur 
rannsakað  Fagurskinnu  (Om  F.,  Kristjaníu  1917),  kemst  að 
þeirri  niðurstöðu,  að  Snorri  hafi  ekki  notað  hana  í elztu  hlutum 
Heimskringlu,  Ólafs  sögu  helga  og  sögum  konunganna  á undan 
Haraldi  gráfeld,  en  síðan  fært  sér  hana  í nyt  í sogu  Gunn- 
hildarsona,  Ólafs  Tryggvasonar  og  konunganna  eftir  1035.  En 
hvað  sem  þessu  líður,  þá  er  rétt  að  eigna  jafnan  höfundi  Fag- 
urskinnu  þær  breytingar,  sem  þeir  Snorri  gera  báðir  á sömu 
heimild,  og  það  annað,  sem  Snorri  gopti  hafa  sótt  til  hans.  pvi 
að  ekkert  af  því  getur  aukið  orðstír  Snorra  né  einkent  hann, 
þegar  það  er  sameign  hans  og  annars  miklu  síðra  sagnaritara, 
Af  einstöku  siigunum  í Heimskringlu  er  sú  fremsta,  Yng- 
linga  saga,  að  vissu  leyti  frumlegust.  Bæði  Agrip  og  Fagur- 
skinna  byrja  á Hálfdani  svarta,  og  þótt  Ari  hafi  rakið  konungs- 
ætt  Norðmanna  til  Yngva,  þá  hefur  það  verið  litið  meira  en 
ættartalan  tóm.  Snorri  hefur  skrifað  söguna  með  langfeðgatal 
og  Ynglingatal  pjóðólfs  að  uppistöðu,  en  aukið  við,  þar  sem 
kostur  var  á,  efni  úr  öðrum  kvæðum  og  skrifuðum  heimildum, 
af  almennum  fróðleik  sínum  og  hyggjuviti.  Hann  hefur  notað 
Eddu-kvæði  og  goðsagnir,  m.  a.  Gylfaginningu  sína,  í fyrstu 
kapítulunum,  og  fengið  þar  tækifæri  til  að  bæta  ýmsu  við,  sem 
vantar  í Eddu.  Hann  vitnar  í Háleygjatal  Eyvindar  og  Skjöld- 
unga  sögu.  Sú  saga  er  nú  týnd,  nema  ágrip  á latínu  eftir  Arn- 
grím  Jónsson  lærða  (sjá  ritgerð  og  útgáfu  Axel  Olriks  í Aarb. 
1894).  Hefur  hún  verið  merkilegt  rit  og  haft  allmikil  áhrif  á 
íslenzka  sagnritun,  og  Snorri  tekur  efni  úr  henni  bæði  í Eddu 
og  Ynglinga  sögu.  Auk  þess  virðist  hann  hafa  notað  þátt  af 
Upplendinga  konungum,  sem  hefur  verið  skyldur  þætti  þeim, 
sein  nú  stendur  í Hauksbók  (útg.  Finns  Jónssonar  456—57), 
og  ef  til  vill  fleiri  rit  (pátt  af  Ingjaldi  illráða?).  En  samt 
hefur  hér  reynt  mikið  á ímyndun  Snorra  og  list,  að  skapa 
heillega  og  skemtilega  frásögu  úr  öllum  þessum  brotuin.  pó  er 


39 


þar  sífelt  öröugt  að  greina  milli  viÖbóta  frá  eigin  brjósti 
Snorra  og  sögusagna,  sem  hafa  getað  loðaÖ  við  langfeögatal 
og  Ynglingatal,  til  uppfyllingar  og  skýringar.  Má  sjá  sýnishorn 
ættartölu  Ynglinga  meö  stuttum  sögulegum  athugasemdum  í 
Historia  Norwegiæ  (Monumenta  historica  Norvegiæ  97  o.  áfr.)? 
og  stendur  þar  sumt,  sem  nú  vantar  í kvæbi  pjóbólfs. 

Sérstakar  sögur,  eldri  en  Heimskringla,  um  Hálfdan 
svarta  og  Harald  hárfagra,  eru  nú  ekki  til.  pó  má  telja  senni- 
legt,  að  svo  hafi  verið,  og  virðist  einkum  Egils  saga  benda  til 
þess  (sbr.  ritgerð  Gjessings,  sem  áður  er  nefnd,  og  fyrra  heftið 
af  Kongesagaens  fremvæxt,  þar  sem  hann  gerir  þó  líklega  of 
mikið  úr  þáttum  Hálfdanar  svarta  og  Haralds  hárfagra  í 
Flateyjarbók,  I,  561  o.  áfr.).  En  samt  hefur  Snorri  sótt  margt 
í aðrar  heimildir  (Sigurðar  sögu  hjartar,  smbr.  Hálfd.  s. 
svarta  k.  5 [sem  Storm  hélt  aö  hefði  verið  partur  af  Skjöld- 
unga.  sögu],  Agrip,  Orkneyinga  sögu,  Hlaðajarla  sögu)  og 
bætt  mörgu  við,  sem  hann  fyrstur  færði  í letur.  pví  að  saga 
Haralds  var  partur  af  sögunni  um  upphaf  íslands  bygðar, 
og  voru  því  brot  af  henni  víða,  eins  og  sjá  má  af  íslendinga 
sögum. 

Enn  sem  komið  er  eru  heimildir  Snorra  fremur  rýrar. 
petta  ræður  vinnuaðferð  hans.  Ólafs  saga  helga  var  fullsamin, 
auðug  og  skemtileg;  hana  hafði  hann  sífelt  í huga;  hún  átti 
að  verða  partur  af  sama  verki.  pessvegna  leitast  hann  sífelt 
við  að  gera  þessar  sögur  svo  sögulegar,  drýgja  svo  mjöðinn,  að 
samræmi  geti  orðið  milli  þeirra  og  Ólafs  sögu.  petta  heldur 
enn  áfram  um  sögu  Hákonar  góða  og  Haralds  gráfeldar.  pó 
má  sanna,  að  til  hefur  verið  saga  um  Hákon,  sem  nú  er  týnd, 
en  mikið  af  henni  er  varðveitt  í Fagurskinnu.  Aftur  á móti 
verður  ekki  hið  sama  fullyrt  um  Haralds  sögu,  enda  er  hún 
stutt,  og  mikið  um  aðra  menn  en  þá  bræður.  Má  rekja  uppruna 
efnisins  að  mestu  leyti  með  því  að  athuga  Ágrip  og  Fagur- 
skinnu,  og  þær  sögur,  sem  á eftir  koma,  um  Hlaðajarla  og 
Ólaf  Tryggvason.  Getið  hefur  verið  til,  að  Snorri  hafi  haft 


40 


sérstakan  þátt  um  Eyvind  skáldaspilli,  en  þó  má  vera,  að  ekki 
haf'i  hann  haft  aðra  heimild  en  Fagurskinnu  og  sagnir  þær, 
sem  hlutu  aö  fylgja  vísunum. 

í Ólafs  sögu  Tryggvasonar  stendur  Snorri  öðruvísi  að  vígi 
en  í sögunum  þar  á undan.  par  hefur  hann,  fyrir  utan  yfir- 
litsritin,  þrjár  heilar  sögur  að  vinna  úr,  og  verk  hans  er  ekki 
síður  í þv:  fólgið  að  taka  af  en  auka  við.  Af  sögum  þessum 
eru  tvrær  nú  tapaðar.  Jarla  scigu  (söguna  um  Hlaðajarla) 
nefnir  Snorri  sjálfur  berum  orðum,  og  má  einkum  fá  ljósa 
hugmynd  um  hluta  hennar  af  Fagurskinnu,  því  að  þar  eru 
heimildirnar  ekki  hræddar  saman  jafnvandlega  og  Snorri 
gerir.  Jarla  saga  hefur  ef  til  vill  sagt  sögu  ættarinnar  frá 
upphafi  (eftir  Háleygjatali),  en  meginhluti  liennar  hefur  ver- 
ið  um  þá  Hákon  Grjótgarðsson  og  Sigurð  Hákonarson,  en 
þó  einkum  um  Hákon  Sigurðarson  og  sonu  hans.  pá  hlýtur 
og  að  hafa  verið  til  Jómsvíkinga  saga,  eldri  og  áreiðanlegri 
en  þær  sögur,  sem  nú  bera  iþað  nafn,  og  má  ráða  mikið  um 
hana  af  því  að  bera  saman  Fagurskinnu,  Heimskringlu  og 
hinar  vngri  Jómsvíkingasögur,  einkum  í AM  291  (útg.  af 
Carl  af  Petersens,  1881).  En  aðalheimild  Ólafs  sögu  Trvggva- 
sonar  er  enn  til,  en  það  er  Ólafs  saga  eftir  Odd  munk  Snorra- 
son  á pingeyrum,  samin  á síðasita  fjórðungi  12.  aldar  á 
iatínu,  en  nú  til  á íslenzku  í þrem  handritum,  sem  greinir 
mjög  á um  stíl,  en  ekki  efni.  Snorri  hefur  haft  söguna  þýdda, 
og  tekið  mjög  mikið  úr  henni,  þótt  hann  hafi  líka  slept  mörgu 
og  breytt. 

Um  Olaf'  helga  voru  til  þrjár  sögur  á undan  Snorra.  Af 
elztu  sögunni  eru  nú  aðeins  til  fáein  brot,  sem  Storm  hefur 
gefið  út.  Hún  hefur  verið  skrifuð  á síðara  helmingi  12.  aldar 
eftir  munnlegum  frásögnum,  efnismikil,  en  illa  saman  sett. 
Um  1200  hefur  verið  aukið  inn  í hana  vmsu  nýju  efni,  mest- 
öllum  kaflanum  um  Ólaf  helga  í Agripi,  köflum  úr  Fóstbræðra- 
sögu  um  Stiklastaða-orustu,  og  einstökum  öðrum  köflum. 


41 


petta  var  Miðsagan,  sem  ég  hef  nefnt  svo,  og  er  hún  nú  alger- 
lega  týnd.  En  eftir  henni  hafa  aftur  verið  samdar  tvær  sögur, 
sem  ekkert  beint  samband  er  á milli,  og  heldur  ekki  geta  verið 
komnar  beint  frá  elztu  sögunni.  Önnur  er  hin  svo  nefnda 
„Helgisaga“  um  Ólaf,  sem  er  til  í einu  norsku  handriti  (gefin 
út  1849).  Iiún  hefur  enn  aukið  Miðsöguna  með  ýmsurn  viðbót- 
um,  en  líka  stytt  frásögn  hennar  mjög.  En  þó  að  hana  verði 
því  að  nota  með  varúð,  er  hún  samt  helzta  heimild  vor,  ekki 
einungis  um  elztu  söguna  og  Miðsöguna,  heldur  líka  að  nokkru 
leyti  um  hina  söguna,  sem  á Miðsögunni  var  bygð : lífssögu 
Ólaf's  eftir  Styrmi  Kárason  fróða,  I bók  minni  um  Ólafs  sögu 
helga,  þar  sem  innbyrðis  afstaða  allra  þessara  sagna  í fyrsta 
sinn  var  ákveðin  með  nokkurri  vissu,  hef  ég  reynt  að  byggja 
bók  Styrmis  upp  að  nýju  úr  brotum  þeim  af  henni,  >sem  bætt 
hefur  verið  inn  í Olafs  sögu  Snorra,  eins  og  hún  stendur  í 
Flateyjarbók  og  ýmsum  öðrum  handritum.  pví  að  öðruvísi 
er  hún  ekki  til  vor  komin.  En  þó  að  ég  hafi  alls  fundið  107 
brot  og  Björn  M.  Ólsen  kvæði  svo  að  orði,  að  nú  mætti  bók 
Styrmis  heita  „að  miklu  leyti  risin  upp  úr  gröf  sinni“ 
(Skírnir,  1915,  183),  iþá  er  sá  galli  á gjöf  Njarðar,  að  einungis 
þau  brot  gátu  varðveizt,  sem  Snorri  notaði  ekki,  og  samsvör- 
uðu  ekki  neinu  í bók  hans.  En  svo  mikið  má  sjá,  að  Styrmir 
hefur  aukið  Miðsöguna  stórum  og  breytt  henni,  og  þó  að  við- 
bæturnar  væru  ekki  allar  af  bezta  tæi,  þá  hefur  „lífssagan“ 
samt  verið  auðugasta  og  merkilegasta  Ólafs  sagan,  sem  Snorri 
átti  kost  á,  þó  að  hann  hafi  þekt  báðar  eldri  sögurnar,  og 
bæði  það  og  samband  þeirra  Styrmis,  auk  annara  röksemda, 
gerir  það  vafalaust,  að  hún  hafi  verið  aðalheimild  hans.  Og 
má  þá  telja  víst,  að  ýmislegt  af  því,  sem  Storm  telur  frumrit- 
að  í Olafs  :sögu  Snorra,  sé  bygt  á týndum  pörtum  af  bók 
Styrmis. 

par  að  auki  hefur  Snorri  hér  sem  annars  notað  yfirlits- 
ritin,  jarteinabók  Ólafs,  Orkneyinga  sögu,  Færeyinga  sögu  og 


42 


ef  til  vill  sögu  um  Knút  ríka.  Um  jarteinir  Ólafs  voru  til 
tva-r  óháðar  heimildir,  önnur  norsk,  skrifuð  á latínu,  en  þvdd 
á norrænu,  og  var  það  hin  opinbera  frásögn  klerkanna.  Hin 
var  elzta  sagan,  þar  sem  allmargar  jarteinir  eru  sagðar  eftir 
inunnmælum.  pessum  tveim  heimildum  var  víða  blandað  saman 
á vmsan  hátt,  og  það  hefur  Snorri  líka  gert.  Kaflar  þeir  úr 
Orkneyinga  sögu  og  Færeyinga  sögu,  sem  Snorri  hefur  notað 
í Olafs  sögu  helga,  eru  nú  týndir,  en  frásögn  Snorra  hefur 
verið  sett  í staðinn,  og  má  af  því  einu  ráða,  að  hún  hafi  verið 
fullkomnari. 

Eftir  að  Ólafs  sögu  helga  sleppir,  hefur  Snorri  haft 
oslitna  röð  af  ágætum  sögum  alla  leið  til  1177.  pað  eru  sögur 
þær,  &em  nú  eru  kendar  við  handritið  Morkinskinnu,  sem 
pormóður  nefndi  svo.  pví  miður  er  þetta  handrit,  sem  bæði 
að  fögrum  ytra  frágangi  og  efni  sínu  er  ein  af  perlunum 
meðal  íslenzkra  handrita,  ekki  til  í heilu  líki.  En  talsvert  af 
eyðuin  þess  má  fylla  eftir  sögum  Magnúsar  góða  og  Haralds 
harðráða  í Flateyjarbók,  og  sumt  eftir  handritum  eins  og 
Huldu  ( Fornmannasögur  VI — VII),  þar  sem  textum  Heims- 
kringlu  og  Morkinskinnu  er  blandað  saman.  Morkinskinna 
virðist  vera  sett  saman  úr  sögum,  sem  ujiprunalega  hafa  verið 
sjálfstæðar,  og  hefur  þá  um  leið  verið  aukið  inn  í þær  bæði 
Visum,  þáttum  og  öðru  efni,  t.  d.  köflum  úr  Ágripi.  Ein  af 
þessum  sögum  hefur  verið  Hryggjarstykki  eftir  Eirík  Odds- 
3on,  og  verður  nú  að  leiða  getum  um  það,  hverjir  kaflar  í 
Morkinskinnu,  Fagurskinnu  og  Heimskringlu  séu  þaðan  teknir. 
Eg  hallast  að  þeirri  skoðun,  að  bók  Eiríks  hafi  sagt  frá  tíma- 
bilinu  1130  1161,  en  ekki  er  rúm  til  þess  að  greina  hér  ná- 

kvæmlega  frá  henni  að  öðru  leyti.  Snorri  hefur  notað  rit  Eiríks 
sjálft,  og  svo  mun  hann  hafa  gert  með  hinar  upprunalegu 
sögurnar  líka,  þó  að  Morkinskinnu-safnið  kunni  að  vera  svo 
gamalt,  að  hann  hafi  einnig  þekt  það.  A.  m.  k.  hafa  margir 
þættirnir  verið  í sögum  þeim,  sem  Snorri  hafði,  eins  og  sjá 


43 


má  af  ummælum  hans  í Har.  s.  harðr.,  k.  27  („mart  fannzk 
iþá  til  þess.  er  konungunum  þótti  sinn  veg  hvárum,  þótt  hér  sé 
fátt  ritat“). 

En  svo  ágætar  sem  þessar  síðari  konunga  sögur  hafa 
verið,  hefur  Snorri  samt  ekki  látið  sér  þær  einar  nægja.  Hann 
notar  sífelt  Agrip  og  Fagurskinnu  til  hliðsjónar,  grípur  enn 
stundum  til  Orkneyinga  sögu,  auk  þess  sem  hann  að  sjálf- 
sögðu  tekur  tillit  til  vísna  og  munnlegra  frásagna.  Og  á einum 
stað  hverfur  hann  alveg  frá  frásögn  Morkinskinnu,  og  fylgir 
annari  heimild,  sögu  Hákonar  ívarssonar.  Sú  saga  virðist  hafa 
verið  eins  konar  framhald  af  sögu  Hlaðajarla,  en  af  henni  er 
ekki  til  nema  brot,  sem  prentað  er  aftan  við  bók  Storms  um 
sagnaritun  Snorra.  í tveim  síðustu  sögunum,  Hákonar  herði- 
breiðs  og  Magnúsar  Erlingssonar,  er  Heimskringla  víðast  ein 
til  frásagnar,  af  því  að  vantar  aftan  við  Agrip,  Fagurskinnu 
og  Morkinskinnu.  En  einmitt  þar  er  líklegt,  að  heimildir 
Snorra  hafi  verið  svo  áreiðanlegar  og  nákvæmar,  að  breytingar 
hans  hafi  ekki  verið  stórvægilegar. 


Annar  þáttur. 

H öf  ð i ngi  n n. 


i. 

ÍSnorri  Sturluson  var  ekki  einn  af  þeim  mönnum,  sem 
þurfa  aö  beina  öllum  kröftum  sínum  að  einu  marki  til  þess  að 
geta  komið  nokkru  í verk,  því  að  trauðla  hefur  nokkur  íslend- 
ingur  lifað  svo  fjölbreyttu  lífi  sem  hann.  Hann  var  lögsögu- 
maður,  eigandi  margra  goðorða,  átti  í sífeldum  deilum,  bæði 
á alþingi  og  í heraöi,  og  reisti  rönd  við  mestu  höfðingjum, 
sem  honum  voru  samlendir.  Hann  fór  tvívegis  utan,  sótti  heim 
stórhöfðingja  bæði  í Noregi  og  Svíþjóð,  og  þá  þar  nafnbætur, 
gjafir  miklar  og  marga  sæmd  aðra.  Ilann  átti  ekki  einungis 
lilut  í,  hver  afskifti  þeirra  Hákonar  konungs  og  Skúla  hertoga 
urðu  af  íslandi,  heldur  virðist  hann  hafa  verið  ráðinn  í að  taka 
sinn  þátt  í deilum  þeirra  konungs  og  hertoga,  eftir  að  sundur 
var  dregið  um  sænþykki  þeirra.  Hann  lagði  mikla  stund  á að 
safna  auði,  átti  bú  á mörgum  höfuðbólum,  var  hinn  „mesti 
f járgæzlumaður“  (Sturl.  II,  31),  „hagur  á alt  það,  er  hann 
tók  höndum  til,  og  hafði  inar  beztu  forsagnir  á öllu  því,  er 
gera  skyldi“  (Sturl.  II,  '73).  Að  því  skapi  var  hann  heims- 
inaður.  Hann  var  skartsmaður  í klæðaburði,  hélt  miklar 
veizlur  og  glæsilegar  og  hefur  unað  sér  vel  við  góðan  drykk  í 
dýrum  kerum.  Og  hann  var  eins  og  Jón  Loftsson  fósturfaðir 
hans  „mjög  fenginn  fyrir  kvennaást“,  og  átti  börn  með 
mörgum  konum. 

pó  er  sagan  enn  ekki  nema  hálfsögð.  Snorri  var  helzta 


45 


skáld  íslands  á sinni  tíð,  og  hefur  varla  nokkur  maður  annar 
haft  slíkt  vald  á tungunni  til  bragþrauta.  Hann  samdi  Eddu, 
Ólafs  sögu  helga,  Heimskringlu,  og  ef  til  vill  fleiri  sögur.  I 
ritum  hans  haldast  frásagnarlist  og  vísindaleg  dómgreind  fast- 
ar  í hendur  en  í nokkrum  öðrum  íslenzkum  fornritum,  og  þau 
bera  þess  óræk  vitni,  að  Snorri  hefur  haft  djúptæka  þekkingu 
á öllum  sviðum  þjóðlegra  fræða  íslenzkra.  Má  því  vel  kalla 
hann  andlegan  brennidepil  aldar  sinnar. 

Nútíminn  metur  ekki  öll  störf  Snorra  jafnmikils.  Auðvitað 
hefur  hann  komið  nógu  mikið  við  sögu  landsins  til  þess  að 
nafns  hans  yrði  getið  þar,  líkt  og  t.  d.  Kolbeins  unga,  en  lítt 
mundi  hann  þektur  utan  íslands  fyrir  þau  afrek  sín.  Og  enginn 
mundi  halda  á lofti  veizlum  hans  og  búsýslu,  ef  ekki  væri 
ritfrægðinni  til  að  dreifa.  pað  eru  ritstörf  Snorra,  sem  gert 
hafa  nafn  hans  frægara  en  annara  íslendinga.  0 g þó  eru  þau 
líka  misjafnt  metin.  Háttatal  þvkir  nú  lítill  skáldskapur,  og 
er  varla  lesið  nema  af  fornfræðingum  og  afvegaleiddum  skóla- 
sveinum.  En  goðasögurnar  í Eddu  og  sagnarit  Snorra  eru  þvdd 
á margar  tungur,  og  taldar  til  dýrgripa  hins  germanska 
þjóðflokks. 

Ef  Snorri  mætti  líta  upp  úr  gröf  sinni,  mundi  honum 
koma  dómur  nútímans  um  störf  sín  mjög  á óvart.  Hann  mundi 
furða  sig  á,  að  nafn  hans  hefur  borist  svo  langt,  sem  raun 
hefur  á orðið,  því  að  þótt  hann  hafi  vafalaust,  líkt  og  Harald 
harðráða,  dreymt  um  það  í æsku  að  verða  „víða  frægur  um 
síðir“,  þá  hefur  hann  skamt  hugsað  út  vfir  þau  lönd,  sem 
bjrgð  voru  Norðmönnum.  Og  sízt  hefur  hann  við  því  búist,  að 
Konungasögur  sínar  mundu  halda  hróðri  hans  mest  á lofti. 
Sumir  menn  trúa  því,  að  sagnaritarar  vorir  hinir  fornu  hafi 
verið  svo  fordildarlausir,  að  þeir  hafi  ekki  hirt  um  að  láta 
nöfn  sín  geymast.  En  það  er  mikill  misskilningur.  Fornmönn- 
um  var  ekki  síður  ant  um  að  bjarga  nöfnum  sínum  frá  glevmsku 
en  oss,  sem  nú  lifum,  en  þeim  hefur  varla  til  hugar  komið, 
að  þeir  gætu  gert  það  með  því  að  setja  nöfn  sín  á sögurit  þaur 


46 


<er  þeir  færðu  í letur.  Enda  hefur  nöfnunum  oft  veriö  slept  í 
eftirritum,  þótt  þau  stæðu  í frumritinu.  Var  það  hvorttvegg.ja, 
aö  menn  litu  þá  og  lengi  síöan  alt  öðruvísi  á eignarrétt  höf- 
unda  en  nú,  enda  skoðaði  maður  sig  varla  rithöfund,  þó  að 
hann  setti  saman  í heild  sögusagnir,  sem  hann  hafði  heyrt  úr 
ýmsum  áttum,  eða  ta'ki  eldra  sögurit  og  j'ki  það  og  lagfærði. 
Eða  ætli  menn  líti  ekki  líkt  á þetta  enn  í dag,  þegar  þeir  skrifa 
upp  þjóðsögu,  sem  þeiin  hefur  verið  kend?  Gera  menn  sér 
nokkra  grein  fyrir,  hve  margvíslega  það  verður  gert,  og  hve 
mjög  gildi  sögunnar  er  undir  skrifaranum  komið?  Ætli  síra 
Skúla  Gíslason  hafi  nokkurn  tíma  grunað,  meðan  hann  var 
að  skrifa  þjóðsögur  handa  Jóni  Arnasyni,  að  hann  var  um 
leið  að  gera  nafn  sitt  ódauðlegt  í sögu  íslenzkra  bókmenta? 

Sjálfur  nefnir  Snorri  aðeins  tvo  af  sagnariturum  þeim, 
sem  hann  styðst  við,  — Ara  fróða,  af  (því  að  hann  var  höfund- 
ur  sagnaritunarinnar  og  „frásögn  hans  öll  merkilegust“,  — 
og  Eirík  Oddsson,  sem  talar  svo  mikið  í fyrstu  persónu,  að 
ekki  varð  komist  hjá  að  geta  þess,  hvaða  „ég“  þetta  væri. 
En  hann  getur  hvorki  Odds  Snorrasonar  né  Styrmis  Kára- 
sonar,  og  vitum  vér  þó,  að  hann  hefur  notað  bækur  þeirra, 
né  heldur  höfundar  (eða  höfunda)  Morkinskinnu,  sem  nú  er 
glevmdur,  en  Snorra  hlýtur  að  hafa  verið  kunnugt  um.  Líklega 
hefur  hann  samt  sett  nafn  sitt  á rit  sín,  og  þó  má  það  heita 
tilviljun,  að  menn  vita  nú,  að  hann  hefur  skrifað  Heims- 
kringlu,  enda  ekki  með  öllu  órengt.  Annar  eins  fræðimaður 
og  Sturla  pórðarson  var,  þá  getur  hann  aðeins  einu  sinni 
sagnaritunar  föðurbróður  síns,  og  ekki  af  því  að  honum  þvki 
hún  sjálf  tíðindum  sæta,  heldur  vegna  þess,  að  það  var  merki 
þess  að  batna  tók  með  Snorra  og  Sturlu  Sighvatssyni,  að 
Sturla  dvaldi  í Reykjaholti. 

Meiri  frægðar  hefur  Snorri  vænt  sér  af  kvæðum  sínum, 
einkum  Háttatali.  Sturlunga  saga  getur  víða  um  skáldskap 
hans,  og  þær  sæmdir,  sem  hann  hlaut  að  launum,  og  Snorri 
undi  því  sjálfur  stórilla,  er  Sunnlendingar  höfðu  gert  spott 


47 


nð  kvæðum  hans  (Sturl.  II,  96).  Hann  var  of  mjög  barn  síns 
t'ma  til  þess  að  geta  skilið,  að  dróttkvæðin  voru  deyjandi  list 
og  hann  sjálfur  meiri  bragsnillingur  en  skáld. 

í 100.  v.  Háttatals  segir  hann,  að  sá  maður  eigi  þó  nokkurt 
hrós  skilið,  er  svo  fái  ort  alla  háttu,  og  í 96.  vísunni  segist 
hann  blátt  áfram  hafa  ort  ódauðlegt  kvæði: 

pat  mun  æ lifa, 
nema  öld  farisk, 
bragninga  lof, 
eða  bili  heimar. 

Nöfn  hirðskáidanna  voru  miklu  fastar  tengd  við  verk  þeirra, 
on  nöfn  sagnaritaranna.  pær  eru  teljandi  drápurnar,  sem 
gevmdar  eru  án  höfundarnafns,  og  í Skáldatali  er  margra 
skálda  getið,  þó  að  hver  vísa  þeirra  sé  nú  týnd.  Líklega  hefur 
•enginn  maður  fyr  né  síðar  iþekt  fleiri  íslenzk  dróttkvæði  en 
Snorri.  Honum  var  manna  kunnugast,  hvernig  þau  gengu  mann 
frá  manni  cg  héldu  nöfnum  skáldanna  á lofti. 

En  meira  en  að  lofa  var  að  vera  lofaður,  meira  en  að 
vera  skáld  var  að  verða  skáldum  að  yrkisefni.  Snorri  á nú- 
t'mafrægð  sína  ritum  sínum  að  þakka.  pessvegna  hættir 
mönnum  við  að  gleyma  því,  að  hann  var  ekki  fvrst  og  fremst 
skáld  og  fræðaþulur,  heldur  höfðingi.  Hversu  mikið  yndi  sem 
hann  hefur  haft  af  ritstörfum  sínum,  og  hversu  mikils  sem 
hann  hefur  metið  iþau,  þá  er  hitt  áreiðanlegt,  að  hann  hefur 
ávalt  látið  baráttu  sína  fyrir  auði  og  völdum  sitja  í fyrirrúmi 
fyrir  þeim.  Nafnið  „fróði“  (Sturl.  III,  146)  festist  aldrei  við 
hann.  Fyrir  Styrmi  var  það  nafiíbót.  Snorri  var  annað  og 
meira,  hann  var  goðinn  og  höfðinginn,  lendur  maður  og  skutil- 
sveinn,  — átti  ef  til  vill  eftir  að  verða  Snorri  jarl. 

Ef  Snorri  framar  öllu  öðru  hefði  kosið  sér  næði  til  rit- 
starfa  sinna,  gat  æfi  hans  orðið  öll  önnur.  Hann  fékk  með 
kvonfangi  sínu  óðal  og  auð  fjár  rúmlega  tvítugur,  og  þrátt 
fyrir  róstur  Sturlunga-aldarinnar,  hefði  hann  vel  getað  setið 


48 


nokkurn  veginn  óáreittur  á Borg,  ef  hann  heföi  kosið  að  leiða 
hjá  sér  deilur  manna,  og  unað  því  að  halda  hlut  sínum  óskerð- 
um,  cins  og  sagt  er  um  Orrn  Svínfelling  (Sturl.  III,  146). 
Arfur  Herdísar  konu  lians  var  ótvíræð  eign  hans,  og  hefði 
hann  ekkert  gert  til  þess  að  brjóta  af  sér  hylli  Oddaverja  og 
frænda  sinna,  átti  hann  þar  mikinn  styrk  og  athvarf  gegn 
ásadni  manna. 

En  því  fór  fjarri,  að  Snorri  léti  sér  lynda  þau  manna- 

forráo  og  átta  hundruð  hundraða,  sem  kvonfangið  lagði  up]> 

í hendurnar  á honum.  Viðleitni  hans  að  auka  auð  sinn  og  ríki 

er  aðalefni  alls  þess,  sem  frá  honum  er  sagt.  Hann  nær  smátt 

og  smátt  undir  sig  öllum  mannaforráðum  í Borgarfirði  og  á 

* 

Suðurncsjuin,  hálfu  Avcllingagoðorði  í Húnaþingi  og  að  nafn- 
inu  til  hálfum  öllum  goðorðum  Ásbirninga.  Hann  auðgar  sig 
á samningum  sínum  við  Magnús  prest  í Reykjaholti,  og  þó 
einkum  á helmingafélaginu  við  Hallveigu  Ormsdóttur.  Hafði 
Snorri  þá  miklu  meira  fé  en  nokkur  annar  maður  á íslandi. 
0 g þó  að  hann  reyndi  eftir  megni  að  koma  málum  sínum 
fram  á friðsamlegan  hátt,  þá  skirðist  hann  lieldur  ekki  við, 
ef  þv'  var  að  skifta,  að  hefja  langar  deilur  og  harðar.  Enda 
voru  sumir  samningar  hans  ekki  hættulausir,  og  svo  kvað 
pórður  bróðir  hans  að  orði  um  félagið  við  Hallveigu,  ,,að  hann 
lézt  ugga,  að  hér  af  mundi  lionum  leiða  aldurtila,  hvort  er 
honum  yrði  að  skaða  vötn  eða  menn“  (Sturl.  II,  127). 

Síðari  alda  menn  hafa  löngum  legið  Snorra  á hálsi  fyrir 
ásælni  hans,  og  einkum  fégirni.  Veldur  það  eigi  litlu  um,  að 
þeir  hafa  einblínt  á,  hvernig  verk  hans  eru  nú  metin,  og  gleymt, 
hvað  var  aðalmark  sjálfs  hans  í lífinu.  pað  var  ekki  sagna- 
ritarinn  Snorri,  sem  var  fégjarn,  lieldur  höfðinginn  Snorri. 
Og  þetta  er  sitt  hvað.  Agirndin  er  blettur  á manni,  sem  stendur 
í þjónustu  ríkisins  eða  almennra  hugsjóna,  því  að  þá  sundrar 
hú:i  por.  ónunni  og  skekkir  viðleitni  hennar.  En  enginn  sakar 
bóiida  eða  kaupmann,  þó  að  þeir  vilji  græða  fé,  því  að  það  cr 


49 


skilyrðið  fyrir  vitSgangi  búsins  og  verzlnnarinnar.  Og  á líkan 
hátt  var  mikið  af  þrifnaði  íslenzks  höfðing-ja  á 13.  öld  undir 
auði  hans  komið.  Hitt  er  annað  mál,  að  Sturlunga  er  Snorra 
svo  hliðholl,  að  líklegt  er,  að  hún  láti  ýmislegs  þess  ógetið 
í frásögunum  um  fjárafla  hans,  sem  mundi  honum  til  líti'ls 
sóma,  ef  kunnugt  væri.  pað  er  af  tilviljun  einni,  og  ekki  sagt 
Snorra  til  ámælis,  að  porláks  saga  hin  yngri  getur  þess,  hvern- 
ig  hann  eignaðist  höfuðbólið  Stafaholt.  Eyjólfur  bóndi  þar, 
sem  deilt  hafði  við  porlák  biskup  um  staðinn,  átti  tvö  böm, 
Ara  og  O'löfu.  Ari  var  lostinn  líkþrá,  og  seldi  Eyjólfur  Snorra 
staðarforráð,  en  hann  skyldi  gifta  Ólöfu  og  fá  henni  peninga. 
„En  gif ting  sú  kom  ekki  fram,  og  átti  hún  börn  með  strákum‘  ‘ 
(Biskupas.  I,  286).  Og  sinka  Snorra  við  syni  sína,  þegar  þeir 
vildu  festa  ráð  sitt,  og  ágengni  hans  við  sifjalið  sitt  yfirleitt,. 
verður  ekki  afsökuð,  enda  varð  honum  sjálfum  til  ærins  ógagns- 
En  ekki  má  heldur  gera  of  mikið  úr  fégirni  Snorra.  Hann 
var  enginn  maurapúki.  Hjarta  hans  var  ekki  óskift  þar  sem 
fjársjóðir  hans  voru.  Til  allrar  hamingju  er  til  bein  heimild 
þess,  að  hann  þrátt  fyrir  alt  var  líka  nógu  mikill  andans  maður 
til  þess  að  greina  milli  þess  auðs,  sem  gerir  menn  að  þrælum, 
og  sannarlegrar  auðlegðar  þess  manns,  sem  á nóg  fyrir  sig,  unir 
því  og  kann  með  það  að  fara.  I vísu,  sem  Ólafur  hvítaskáld 
tilfærir  í Málskrúðsfræði  sinni,  segir  Snorri  um  Eyjólf 
Brúnason : 

pví  at  skilmildra  skálda 
skörungmann  lofak  örvan; 
hann  lifi  sælstr  und  sólu 
sannauðigra  manna. 

Ólafur  bætir  við  til  skýringar,  að  Eyjólfur  hafi  verið  „búþegn 
góðr,  en  eigi  féríkr“ . pað  er  merkilegt,  að  orðið  ,sannauðigr‘ 
skuli  ekki  koma  annarsstaðar  fyrir  í fornu  máli  en  í vísu  eftir 
Snorra  Sturluson.  Ritstörf  hans  sýna  líka,  að  Snorri  kunni  að 
Sigurður  Nordal : Snorri  Sturluson.  4 


50 


meta  fleira  en  féÖ.  En  féð  var  meginvopn  í þeirri  baráttu  til 
valda  og  metorða,  sem  var  sífelt  áhugamál  hans.  Og  þá  má 
ekki  gleyma  því,  að  hann  þurfti  fjárins  meir  en  flestir  aðrir. 
Hann  varð  að  ríða  fjölmennari  til  alþingis  en  alment  gerðist, 
til  þess  að  láta  til  sín  taka.  Auðurinn  og  liðsfjöldinn  urðu  að 
vera  honum  að  bakhjalli,  til  þess  að  l>æta  upp  það  sem  hann 
skorti  í harðfylgi  og  einbeitni.  pví  að  þótt  Snorri  framar 
öllu  öðru  vildi  vera  miki  11  höfðingi,  var  honum  vant  ýmislegs 
af  því,  sem  helzt  þurfti  til  þess  á þeirri  öld. 

II. 

Fáein  dæmi  úr  æfisögu  Snorra  munu  sýna  betur,  við  hvað 
ég  á,  en  nokkur  almenn  lýsing. 

pess  er  áður  getið,  að  þegar  Snorri  kom  aftur  úr  fyrri 
utanför  sinni,  ýfðust  Sunnlendingar  mjög  við  hann,  og  mest 
Björn  porvaldsson,  tengdasonur  Orms  Jónssonar,  er  Austmenn 
höfðu  vegið.  Gekk  Bjöm  í berhögg  við  Snorra  — „og  spurði 
hvort  hann  ætlaði  að  sitja  fvrir  sæmdum  þeirra  um  eftirmál 
Orms.  En  Snorri  duldi  þess.  Bjöm  lét  sér  það  eigi  skiljast,  og 
liélt  þar  við  heitan“  (Sturl.  II,  88).  Sunnlendingar  drógu 
spott  að  kvæðum  Snorra,  er  hann  hafði  miklar  sæmdir  fengið 
fyrir  erlendis,  og  keyptu  þorpara  einhvern  fyrir  gelding  til 
þess  að  snúa  afleiðis  hinu  aldýra  klofastefi  í drápunni  um 
Skúla  jarl,  svo  að  lá  við  versta  flími. 

pað  er  engin  furða,  þó  að  Snorra  hafi  verið  þungt  í skapi 
til  Bjarnar.  Hann  hafði  búist  við  þökkum  íslendinga  fyrir 
afskifti  sín  af  þessum  málum,  og  að  gengi  sitt  hefði  vaxið 
við  utanförina,  en  var-  hér  hafður  fyrir  rangri  sök.  Snorra 
hafa  því  þótt  það  allgóð  tíðindi,  er  fjandskapur  hófst  með 
Birni  og  Lofti  biskupssyni,  enda  „sendi  Loftur  inenn  til  Snoma 
og  kærði  mál  sín  fyrir  honum,  og  var  það  sumra  manna  mál, 
að  Snorri  letti  lítt  Loft  uppreistar  á mót  Birni  (Sturl.  II, 
90).  Snorri  sendi  líka  Valgarð  fylgdarmann  sinn  suður  til 
Lofts,  og  litlu  síðar  fór  Loftur  að  Birni  og  feldi  hann.  Hæld- 


51 


íst  Snorri  um  víg  það  í vísu  einni,  sem  vafalaust  má  eigna 
honum  (Sturl.  II,  96),  og  telur  þá  hefnt  níðsins  um  kvæði 
sín.  Eftir  Björn  varð  hið  mesta  eftirmál.  Leita’ði  Loftur  liðs 
hjá  Snorra,  og  hét  Snorri  honum  liðveizlu  sinni  á þingi.  En 
þegar  til  kom,  treystist  Loftur  ekki  að  ríða  til  þings,  og  varð 
þar  ekki  af  vörn  fyrir  hann.  Varð  Loftur  sekur  og  flýði  út 
í Vestmannaeyjar,  en  porvaldur  Gissurarson,  faðir  Bjamar, 
safnaði  liði  á hendur  honum.  Komu  þeir  til  liðs  við  hann  Sig- 
hvatssynir,  Tumi  með  Eyfirðinga  og  Sturla  með  Dalamenn. 
En  Sighvatur  Sturluson  reið  sjálfur  til  Borgarf jarðar,  en 
sendi  orð  porvaldi  vini  sínum,  og  lét  segja  honum,  að  hann 
mundi  finna  Snorra  og  letja  hann  að  fara  til  liðs  við  Loft, 
sem  áður  var  orð  á.  „Snorri  var  allmjög  snúinn  á liðveizlu 
við  Loft,  því  að  illa  hafði  verið  þeim  Birni;  líkaði  honum  og 
illa  spott  það,  er  Sunnlendingar  höfðu  gert  að  kvæðum  hans“. 

„Snorri  var  'heldur  ófrýnn,  er  Sighvatur  kom  í Stafaholt, 
En  þó  samdist  vel  með  þeim  bræðrum,  og  skildu  við  það,  að 
lokið  var  liðveizlu  Snorra  við  Loft.  En  er  Sighvatur  kom  vest- 
ur  í Dali,  spurðu  vinir  hans,  hversu  farið  hefði  með  þeim 
bræðrum.  En  Sighvatur  segir,  að  Snorri  hefði  öxi  reidda  um 
öxl,  svo  hvassa,  að  hann  ætlaði  að  hvatvetna  mundi  bíta,  þá 
er  þeir  fundust;  — „síðan  tók  eg  hein  úr  pússi  mínu  og  reið 
eg  í eggina,  svo  að  öxin  var  svo  slæ,  að  hún  hló  á móti  mér, 
áður  við  skildund  ‘ (Sturl.  II,  96 — 97). 

Framkoma  Snorra  í máli  þessu  er  hvorki  stórmannleg  né 
drengileg.  Hann  hafði  svo  miklu  um  valdið  og  svo  mjög  bund- 
ist  í liðveizlu  við  Loft,  að  það  var  konum  skylt  að  vfirgefa 
hann  ekki  þegar  svo  krepti  að  honum.  Máli  Lofts  lauk  bar- 
dagalaust,  enda  var  porvaldur  Gissurarson  maður  friðsamur, 
en  vægari  sætt  mundi  Snorri  hafa  getað  fengið  Lofti  til  handa, 
og  sjálfum  sér  að  mannhættulausu,  ef  hann  hefði  verið  við 
staddur  með  flokk  sinn.  Er  ólíkt,  hvernig  þeir  Sighvatur 
bræður  duga  vinum  sínum  í þessum  málum,  og  var  Sighvatur 

4* 


52 


þó  ekki  í upphafi  við  þau  riöinn.  Snorri  sýnir  síðar,  eftir 
útkornu  Lofts,  að  honum  þótti  sér  vandi  á höndum  við  hann 
(Sturl.  II,  124).  Og  það  sýnir  gjörla,  að  Snorri  hafi  um  skeið 
ætlað  að  láta  þessi  mál  heldur  en  ekki  til  sín  taka,  að  hann 
flutti  að  Stafaholti  eftir  víg  Bjarnar,  „því  að  hann  vildi  ekki 
sitja  í Reykjaholti,  ef  hann  ætti  ófrið  við  Sunnlendinga 
(Sturl  II,  95).  En  hvað  veldur  þá  sinnaskiftum  hans?  Varla 
viturlegar  fortölur  Sighvats,  því  að  Snorri  hefur  vel  verið 
einfær  um  að  skilja  þetta  mál.  En  freniur  hitt,  að  Sighvatur 
var  einiæittari,  viljafastari  og  sterkari  persóna.  Hann  „snýr“ 
Snorra  hlátt  áfram  á sína  sveif.  Og  eins  og  gengur,  lítur  hann 
smáum  augum  á Snorra  fyrir  alt  saman.  Lítilsvirðingin  gægist 
fram,  bak  við  gletnina,  í lýsingu  hans  á þessu  bitra  vopni, 
sem  varð  hvítt  í eggina,  áður  en  til  höggs  kæmi. 

Um  Jón  murt,  son  Snorra,  er  það  sagt,  að  hann  bað  föður 
sinn,  — „að  hann  skyldi  leggja  fé  til  kvánarmundar  honum, 
og  vildi  hann  biðja  Helgu  Sæmundardóttur;  vildi  hann  hafa 
stað  í Stafaholti  og  þar  með  fé.  En  Snorri  vildi,  að  hann  hefði  • 
Borgarland  og  þar  með  annað  fé  móður  sinnar,  en  dró  undan 
sitt  fé.  Jón  tekur  þá  það  ráð,  að  hann  bregður  til  utanferðar 

og  heitir  á vini  sína  til  vöru. En  er  Snorri  vissi  það,  gaf 

hann  upp  staðinn  og  hét  fénu,  en  Jón  vill  þá  eigi  upp  gefa 
ferðina,  og  fór  utan  um  sumariða  (Sturl.  II,  172).  Hér  sést 
greinilega,  hve  reikull  Snorri  er  í ráði  sínu.  Hann  \’ill  komast 
hjá  að  skerða  eigur  sínar,  og  vísar  á eigur  Iierdísar,  sem  hann 
var  þá  skilinn  við,  en  lætur  þó  undan  þegar  hann  sér  að  Jóni 
er  alvara.  Og  á syni  sínum  hefur  hann  ekkert  taumhald,  hvorki 
til  þess  að  láta  hann  taka  fé  móður  sinnar  né  gefa  upp  utan- 
förina.  Enn  þá  minna  réð  Snorri  þó  við  Órækju  son  sinn,  sem 
jafnvel  gerðist  svo  djarfur  að  fara  að  honum  með  flokk 
manna  (Sturl.  II,  252 — 53).  Og  þó  að  Órækja  væri  óeirðar- 
seggur,  þá  eru  slíks  svo  fá  dæmi,  að  ástæða  er  til  þess  að  halda, 
að  eitthvað  af  þessu  virðingarleysi  hafi  stafað  af  bilgirni 
Snorra  sjálfs. 


53 


pað  var  á fyrri  árum  Snorra  í Reykjaholti,  að  fjandskap- 
ur  mikill  gerðist  milli  Miðfirðinga  og  Víðdæla.  Snorri  átti  # 
flesta  þmgmenn  í báðum  þessum  sveitum,  og  þótti  mönnum 
til  hans  koma  að  sætta  þá.  Fór  hann  norður  við  fáa  menn,  og 
Stefndi  mönnum  að  sér  á Mel  í Miðfirði.  Miðfirðingar  komu 
f}7rst  til  fundarins,  og  „leitaði  Snorri  um  sættir  við  þá,  en  þeir 
tóku  því  seinlega.  En  þá  er  Víðdælir  komu  og  stigu  af  hestum 
sinum,  gengu  þeir  heim  á völlinn.  Miðfirðingar  hlaupa  þá  á 
móti  þeim,  og  slær  þegar  í bardaga,  og  voru  hvorirtveggja 
all-akafir.  Snorn  hét  á þá,  að  þeir  skyldi  eigi  berjast;  engi 
hirði  hvað  er  hann  sagði.  pá  gekk  porljótur  frá  Breta- 
læk  til  Snorra,  og  bað  hann  milli  ganga.  Snorri  kveðst 
eigi  hafa  lið  til  þess  við  heimsku  þeirra  og  ákafa.  por- 
Ijótur  veitti  Snorra  hörð  orð.  Síðan  hljóp  porljótur  millum 
hrossanna  og  leysti,  og  rak  millum  þeirra.  pá  héldu  Víðdælir 
undan  ofan  eftir  vellinum,  og  fyrir  melinn  ofan.  peir  náðu  þá 
hestum  sínum  og  riðu  yfir  ána“  (Sturl.  II,  64). 

po  að  frásögnm  sé  hér  fremur  á Snorra  bandi1),  fer  ekki 
hja  þvi,  að  mynd  hennar  af  honum  verði  fremur  óglæsileg. 
pingmenn  hans  virða  orð  hans  gersamlega  að  vettugi,  og  Snorra 
fallast  hendur  meðan  þeir  berjast  á sáttafundinum.  pað  sem 
hann  vill  ekki  reyna  með  flokki  sínum,  þótt  lítill  væri,  gerir 
porljotur  alemn.  Síðar  fékk  Snorri  sættum  á komið,  en  fram- 
koma  hans  á Mel  verður  eigi  að  síður  vottur  um  skort  hans 
á snarræði  og  skörungsskap. 

Paö  kemur  hvergi  fram,  að  Snorri  hafi  verið  neinn  her- 
niaður,  og  ýmislegt  bendir  jafnvel  til  þess,  aö  hann  hafi  „brost- 
ið  persónulegt  hugrekki,  sem  flestir  a'Srir  höföingjar  þeirrar 
aldar  annars  höföu  til  aö  bera“  (Kr.  Kálund).  í máli  sínu  viö 
orkneysku  kaupmennina  beitir  hann  þá  fyrst  rangindum,  en 


*)  Smbr.  oröin : Miöfiröingar  eggjuöu  þá  Snorra  til  eftir- 
reiöar,  og  veitti  Teitur  honum  mikiö  ámæli,  er  hann  vildi  eigi 
íiuka  vandropði  þeirru. 


54 


þegiir  kaupmenn  hefna  sm  me'ð  þvi  að  vega  einn  heiinamanna 
* hans,  sendir  Snorri  eftir  bræðrum  sínum  og  eggjar  þá  að  leggja 
að  kaupmönnum  (smbr.  Sturl.  II,  28—30).  Ekkert  bendir  á, 
að  Snorri  hafi  sjálfur  tekið  þátt  í þeirri  atlögu.  Hann  ríður 
líka  með  fjölda  manns  til  alþingis,  en  ekki  virðist  hann  að 
því  skapi  hafa  kunnað  að  beita  því  liði.  í deilunni  við  Magnús 
allsherjargoða  og  Sæmund  1 Odda  a alþingi  (Sturl.  II,  <0  <1) 

sendir  Snorri  eftir  bræðrum  sínum  pórði  og  Sighvati,  — „og 
þótti  Sighvati  Snorri  eigi  vel  hafa  haldið  stöðunni,  áður  hann 
kom  til“.  Og  síðar  sjáum  vér,  að  Snorri  fylkir  ekki  sjálfur  liði 
sínu,  og  það  þó  að  hann  eigi  ekki  völ  á neinum  liæfum  manni 
til  þess.  („Árni  óreiða  var  þá  að  fylkja  liði  Snorra  á norrænu, 
og  tókst  það  heldur  ófimlega,  því  að  hann  var  eigi  vanur  því 
starfi“.  Sturl.  II,  233).  pegar  þeir  Kolbeinn  Arnórsson  og  Kol- 
beinn  Sighvatsson  riða  suður  a land  og  setjast  í bú  Snona 
með  meira  en  100  manna,  ræna  þar  og  gera  óspektir,  bíður 
Snorri  lengi  án  þess  að  hafast  að.  Og  þegar  hann  loks  hefst 
handa  og  sendir  eftir  Órækju  til  liðs  við  sig,  eru  þeir  norðan- 
menn  allir  á burt  og  „höfðu  gert  svo  mikinn  skaða  á búum 
Snorra,  að  það  var  virt  meir  en  sex  tigir  hundraða“  (Sturl. 
H,  234 — 237).  Brosleg  er  sagan  um  flótta  Snorra,  þegar  hann 
fór  til  fundarins  við  friðsemdarmanninn  pórð  bróður  sinn  und- 
ir  Sandbrekku.  Með  pórði  riðu  bændur  margir  sér  til  skemt- 
unar,  því  að  helgur  dagur  var.  En  er  þeir  Snorri  riðu  sjö 
saman  sunnan  að  Hítará,  sáu  þeir  mannfjölda  undir  brekk- 
unni.  „Köstuðu  þeir  þá  um  hestunum  og  hleyptu  suður  í 
hraun“.  Urðu  vinir  þeirra  að  elta  þá,  og  „var  þá  langt,  áður 
Snorri  vildi  aftur  ríða“  (Sturl.  II,  251—52).  Árið  1236,  þegar 
þeir  Sturla  og  Sighvatur  voru  teknir  að  safna  liði  fyrir  norð- 
an,  kallaði  Snorri  Órækju  son  sinn  að  vestan  á sinn  fund,  og 
kallaði  óráð,  að  sérhver  þeirra  væri  kvíaður.  Órækja  brá  við 
skjótt  og  safnaði  sex  hundruðum  manna,  og  \úldi  hann,  „að 
snúið  væri  á norður  með  allan  afla  þann,  er  þeir  fengi.  \ oru 
þess  margir  fýsendur,  þeir  er  framgjarnir  voni.  En  Snorri  var 


55 


eigi  búinn  til  þess  að  fara  að  bróður  sínum  á þeim  bátíðum,  er 
þá  fóru  í hönd“  (Sturl.  II,  257).  Sést  á vísu  þeirri,  sem’þá 
\ar  ort  um  þetta,  að  eigi  hefur  ráð  Snorra  þótt  vænlegt  til 
frægðar.  pvi  ber  ekki  að  neita,  að  Snorra  geti  hafa  gengið  trú 
og  ættrækni  til  að  nokkru  leyti,  eins  og  enn  mun  drepið  á,  en 
ekki  virðast  þær  -hvatir  annars  hafa  ráðið  nándar  nærri  eins 
miklu  í lífi  hans  og  hugur  hans  á auði  og  völdum.  0 g hvort- 
tveggja  átti  hann  að  verja  í þetta  sinn.  Enda  flýr  Snorri  úr 
Borgarfirðmum  og  suður  á nes,  þegar  þeirra  Sturlu  síðar  var 
v°n  n°rðan,  og  gat  það  þó  að  minsta  kosti  ekki  verið  neinn 
glæpur  að  verja  hendur  sínar  og  heimili.  Með  þeim  flótta  er 
nki  Snorra  í raun  og  veru  lokið,  og  hafði  hann  gert  svo  mikið 
til  þess  að  ná  því  ríki,  að  auðsætt  er,  að  ekkert  gat  knúið  hann 
til  þess  að  láta  það  af  hendi,  nema  skortur  á þreki  og  áræði 
til  þess  að  verja  það  með  oddi  og  eggju. 

En  jafnvel  á banadægri  sínu  gerir  Snorri  ekkert  til  þess 
að  verja  fjör  sitt.  í stað  þess  að  snúast  til  varnar  með  þeim 
föngum,  sem  til  voru,  eða  reyna  sjálfur  að  ná  tali  af  Gissuri 
og  leita  um  sættir,  flýr  hann  stað  úr  stað.  Og  þegar  böðlarnir 
eru  yfir  honum  í kjallaranum,  gerir  hann  síðustu  tilraunina  til 
þess  að  fá  frest,  er  hann  tvítekur  orðin:  „Eigi  skal  höggva“ . 
En  það  er  ems  og  orðin  séu  töluð  út  í myrkrið,  og  ekki  beint 
framan  í böðlana.  Enda  voru  þau  að  engu  höfð1). 

Sagan  um  Snorra  og  Sólveigu  í Odda  lýsir  honum  enn 
vel,  og  frá  nokkuð  öðru  sjónarmiði.  Eftir  lát  Sæmundar  í 
Odda  kusu  synir  hans  Snorra  til  þess  að  skifta  arfi  milli  þeirra 
systkina.  Eór  Snorri  suður  og  gisti  að  Keldum  hjá  Sólveigu 
Sæmundardóttur  og  Yalgerði  móður  hennar.  „Var  hann  þar  í 
kærleikum  miklum  við  þær  rnæðgur,  og  fór  Sólveig  í Odda 


) Storm  segir  um  þessi  orð : (Snorre)  „forsögte  endnu, 
vant  som  han  var  til  at  befale,  at  imponere  drabsmanden“.  En 

hann  þyðir:  „ikke  skal  du  hugge“  — og  það  er  ekki  alveg 
sama. 


56 


með  honum.  pótti  Snorra  allskemtilegt  að  tala  við  hana.  En 
er  þau  riðu  frá  Keldum,  reið  kona  á mót  þeim  og  hafði  flaka- 
úlpu  bláa  og  saumuð  flökin  að  höfði  henni ; hafði  hún  það  fynr  ^ 
hattinn;  einn  maður  var  með  henni.  En  það  var  Hallveig 
Ormsdóttir,  er  þá  var  féríkust  á íslandi.  Snorra  þótti  hennar 
ferð  heldur  hæðileg,  og  brosti  að.  Snorri  fór  í Odda  og  stilti  svo 
til,  að  Sólveig  hafði  koseyri  af  arfi,  þeim  er  hún  rétti  hendur 
til“  ( Sturl.  II,  118—19).  En  um  vorið  bað  Sturla  Sighvats- 
son  Sólveigar  og  fekk  hennar.  „Fár  varð  Snorri  um,  er  hann 
frétti  kvonfang  Sturlu,  og  þótti  mönnum  sem  hann  hefði  til 
annars  ætlað“  (Sturl.  II,  120).  En  um  þetta  leyti  andaðist 
Kolskeggur  auðgi  og  tók  Hallveig  Ormsdóttir  allan  arf  ettir 
hann.  pá  fekk  Snorri  porvald  Gissurarson,  fyrverandi  tengda- 
föður  Iiallveigar,  til  þess  að  hlutast  til  um,  að  hún  gerði  félag 
við  hann  og  færi  til  bús  með  honum.  Voru  þau  Snorri  síðan 
ásamt  meðan  þau  lifðu  bæði,  og  áttu  börn  saman,  en  ekkert 
þeirra  komst  úr  bernsku. 

í þessum  málum  öllum  sést  gjörla,  hvernig  andstæöar 
hvatir  berjast  í Snorra.  Sólveig  hrífur  hug  lians,  enda  hefur 
hún  eftir  öllu  að  dæma  verið  hin  glæsilegasta  kona,  og  við 
skiftin  heldur  hann  fram  hag  hennar,  sem  hann  hefur  ætlast  til, 
að  með  tímanum  yrði  líka  sinn  eiginn  hagur.  En  hann  kann 
ekki  víð  að  biðja  hennar  þegar  í stað,  enda  hefði  þá  hlut- 
ditögni  hans  við  skiftin  orðið  berari.  Hann  biður,  bæði  af 
nærgætni  við  Sólveigu  og  til  þess  að  sneiða  hjá  dómum 
manna.  Svo  verður  Sturla  fyrri  til,  og  Snorri  situr  eftir  með 
sárt  ennið.  Hann  hafði  verið  of  eigingjam  til  þess  að  vera 
réttlátur,  en  hins  vegar  ekki  nógu  óbilgjarn  til  þess  að  færa 
sér  gerðir  sínar  að  fullu  í nyt.  En  hann  finnur  sárabætur.  pó 
að  búningur  Hallveigar  og  framkoma  bryti  bág  við  smekk- 
vísi  hans,  þá  hafði  auðlegð  hennar  því  meiri  tök  á fégirni 
hans,  svo  að  hann  gat  sætt  sig  við  það  ráð  í stað  Sóheigar 
Sæmundardóttur. 


57 


III. 

pegar  Snorri  bjóst  til  að  flytja  búferlum  frá  Borg  aö 
Heykjaholti,  dreymdi  heimamann  hans,  er  Egill  hét  Halldórsson 
•og  var  af  ætt  Mýramanna,  — „að  Egill  Skallagrímsson  kæmi 
.að  honum  og  var  mjög  ófrýnlegur.  Hann  mælti:  „Ætlar  Snorri 
frændi  vor  í brott  heðan?“  „pað  er  mælt‘%  segir  Egill.  „Brott 
ætlar  hann“,  segir  draummaðurinn,  „og  þaö  gerir  hann  illa, 
þ)ví  aö  lítt  hafa  menn  setiö  yfir  hlut  vorum  Mýramanna,  þá 
•er  oss  tímgaöist,  og  þurfti  hann  eigi  ofsjónum  yfir  þessu 
landi  aÖ  sjá  (líta  smáuin  augum  á það,  smbr.  II,  283).  En 
J>ó  er  svo  sem  eg  segi  þér,  að 

Seggr  sparir  sverði  at  höggva, 
snjóhvítt  er  blóö  líta; 
skæruöld  gátum1)  skýra, 
skarpr  brandr  fekk  mér  landa, 
skarpr  brandr  fekk  mér  landa“. 

Og  sneri  þá  brott.  En  Egill  vaknar^  (Sturl.  II,  30 — 31). 

Eg  skal  ekki  leiöa  neinum  getum  um  aö,  hvort  Egil  Hall- 
dórsson  hefur  dreymt  draum  sinn  nákvæmlega  í þessari  mynd, 
né  heldur  hvaöan  honum  hafa  komið  þessar  hugsanir.  Mér 
er  nóg  í þessu  sambandi  að  vita,  að  draumurinn  hefði  ekki 
haldist  í minni  manna,  né  Sturla  pórðarson  fært  hann  í letur, 
ef  hann  hefði  þótt  markleysa  ein. 

Draumurinn  er  nokkuö  óljós,  eins  og  draumar  eiga  að  vera, 
en  samt  er  aðalefnið  auðséð : Snorra  á að  hefnast  fyrir  að 
flytja  frá  Borg  og  lítilsvirða  með  því  ættaróðal  Mýramanna, 
og  hefndin  virðist  eiga  að  koma  fram  í því,  að  menn  sitji  yfir 
hlut  hans.  Samtímamenn  Snorra  hafa  með  því  að  halda  draumn- 
um  á lofti  viðurkent,  að  þeim  þóttu  forlög  hans  vonum  verri, 
:Svo  að  einhver  sérstök  skýring  var  æskileg.  Og  þetta  er  skýring 
í alþýðustíl,  sem  grípur  til  hjátrúarinnar,  af  því  að  hún  skilur 


x)  Svo  Vallabók;  getum  hin  handritin. 


58 


ekki  (iilög1  þau,  sem  fólgin  eni  í skapferli  mannsins  sjálfs.  Á 
svipaðan  hátt  skýrir  t.  d.  Kormaks  saga  það  með  álögum  pór- 
\eigar  gömlu,  að  Kormakur  vildi  ekki  kvænast  Steingerði,  þó 
að  t>aö  sé  reyndar  í fullu  samræmi  við  alt  eðli  hans  En  um  leið 
er  nieira  í draumi  Egils,  einmitt  hin  skýringin,  sem  dýpra  ristir: 
Snorri  er  óskaplíkur  Agli  forföður  sínum.  Egill  vo  til  landa 
og  var  hermaðnr,  Snorri  skirrist  við  að  beita  sverðinu  og  er 
geðlítill1).  petta  er  í raun  og  veru  nóg  til  þess  að  gera  það 
skiljanlegt,  að  Snorri  lét  menn  ganga  á hlut  sinn.  Skýring  al- 
þýðutrúarinnar  verður  þá  óþörf.  0 g er  gaman  að  sjá,  að  sam- 
tímamenn  Snorra  hafa,  þrátt  fyrir  allan  þann  ljóma,  sem  leggja 

lilaut  ai  auði  hans  og  metorðum,  séð  þverbrestinn  í skapferli 
hans. 

pessi  þverbrestur  er  í því  fólginn,  að  Snorri  vill  vera  höfð- 
mgi,  er  höfðingi,  og  skortir  þó  einmitt  sumt  af  því,  sem  helzt 
þurfti  til  þess  að  standa  í þeirri  stöðu.  Hann  er  ekki  vaxinn 
þeim  kröfum,  sem  samtími  lians  gerði  til  höfðingja.  Viðleitni 
lians  og  hæfileikar  stefna  ekki  í sömu  átt. 


M Svo  verð  ég  að  skilja  vísuna.  Finnur  Jónsson  þýðir 
fyrra  helminginn  svo  í Skjaldedigtningen : „Manden  (du)  spar- 
er  at  hugge  med  sværdet;  blodet  er  (i  nutiden)  hvidt  som  sne 
að  se  paa  ( = krafteslöst)“.  Og  á líkan  hátt  þýðir  Olav  Hansen 
fyrstu  Jínuna  í dönsku  þýðingu  Sturlungu:  „Nödigt  nu  sværd 
man  svinger“.  p]n  ef  svo  skal  skilja  vísuna,  missir  hún  sam- 
band  sitt  við  drauminn,  og  verður  alveg  út  í bláinn.  Egill 
Skallagrímsson  hafði  enga  ástæðu  til  þess  að  fara  að  gera  lítið 
úr  hugrekki  nafna  síns  Halldórssonar,  sem  enginn  veit  annað 
uin,  en  að  hann  dreymdi  þennan  draum.  Og  þó  að  Egill  væri 
hermaður  mikill,  þá  er  það  ofrausn  að  leggja  honum  þau  orð 
í munn,  að  blóð  íslendinga  væri  yfirleitt  hvítt  á fyrra  hlut  13. 
aldar.  pá  voru  þó  uppi  margir  vígamenn  og  afarmenni.  En 
Snorri  Sturluson  var  ekki  í tölu  þeirra. 


59 


Flestir  þeirra  manna,  sem  örðugt  er  að  átta  sig  á,  hafa 
einhvern  slíkan  brest  aÖ  geyma.  Og  hann  myndast  ekki  alt  í 
einu.  MeÖ  því  að  athuga  hann  vandlega,  má  lesa  mikið  af 
þroskasögu  mannsins,  eins  og  jarðfræðingar  athuga  myndunar- 
sögu  landsins  í gjám  og  sprungum  í jarölögunum. 


IV. 

Snorri  var  „f  jöllyndur“ , segir  Sturla  póröarson.  Hann  á 
þar  eingöngu  viö  kvennamál  hans.  En  orðið  lýsir  Snorra  í 
miklu  víðtækari  merkingu,  og  betur  en  nokkurt  annað  orð 
getur  gert.  Hann  væri  óhentugt  yrkisefni  fyrir  þau  skáld,  sem 
sífelt  láta  persónur  sínar  renna  á sömu  brautarteinunum,  endur- 
taka  sama  brotið  af  sjálfum  sér,  og  svo  er  hrósað  fyrir  sam- 
kvæmni  í lýsingunni. 

Sturlungaættin  er  mikilhæfust  og  margbreyttust  ætt  lands- 
ins  á sinni  tíð.  Hvamm-Sturla  er  þar  í fararbroddi,  ágjarn 
og  ráðríkur,  slægvitur  og  þrautseigur,  kaldráður  og  heiftrækinn. 
Hann  virðist  lengi  vel  aðeins  sækjast  eftir  auði  og  völdum, 
og  hafa  hugann  allan  við  það,  sem  áþreifanlegt  er,  en  samt 
er  metorðagirnin  rík  í honum,  og  hann  er  ekki  allur  í fram- 
kvæmdunum,  heldur  hugsar  mál  sitt  vel  og  rækilega,  og  íhygli 
og  áhyggjur  taka  hann  þeim  tökum,  að  honum  er  þá  títt  að 
leggjast  í rekkju  og  breiða  feld  yfir  höfuð  sér  (smbr.  Sturl. 
I,  155).  Lýsir  það  honum  vel,  er  Sturlu  saga  segir,  „að  það 
var  oft  háttur  lians  (á  alþingi)  að  setja  á langar  tölur  um 
málaferli  sín,  því  að  maðurinn  var  bæði  vitur  og  tungumjúk- 
ur.  Vildi  hann  og,  að  það  væri  jafnan  frá  borið,  að  hans  virðing 
væri  víðfræg“  (Sturl.  I,  153).  Ráðríki  Sturlu  er  endurborið 
í mönnum  eins  og  Sighvati,  Sturlu  Sighvatssyni,  pórði  kakala 
og  porgilsi  skarða.  En  um  leið  kennir  annars  straums  í ættinni. 
Eru  það  hófsamir  menn  og  hneigðir  til  vísindaiðkana.  Má 
rekja  einkenni  þeirra  til  hinnar  íhugulu  og  tungumjúku  hliðar 


60 


Sturlu1),  og  sumt  lengra  fram  í báðar  ættir.  Slíkir  menn  eru 
þeir  póröur  Sturluson  og  synir  hans,  Sturla  og  Ólafur  hvíta- 
skáld.  En  engum  þessara  manna  verður  lýst  meö  einu  orði. 
peir  pórður  og  Sturla  eru  geðríkir  menn  og  þéttir  í lund,  þótt 
eigi  sé  þeim  gjarnt  að  leita  á aðra.  Og  í riddaralegu  drenglyndi 
pórðar  kakala  og  konunghollustu  porgils  skarða,  en  veggirni 
beggja  þeirra,  kemur  fram  hugsýni,  sem  ekki  stafar  frá  ráð- 
ríkinu.  Sighvatur  berst  að  vísu  sjálfur  fyrir  völdum  og  met- 
orðum,  og  iylgir  íast  málum  Sturlu  sonar  síns,  en  um  leið  er 
sem  hann  líti  á það  alt  saman  eins  og  gamanleik,  sem  smásvein- 
ar  þreyta  með  kappi,  og  kemur  það  ljósast  fram  í ertingum  hans 
við  Sturlu  son  sinn  (Sturl.  II,  283—85).  Eru  sýnir  rithöf- 
undarhæfileikar  Sighvats  í því  samtali  og  fleira,  sem  eftir  hon- 
um  er  haít,  þo  að  ekki  sé  líklegt,  að  hann  hafi  beitt  þeim  á ann- 
an  liátt.  Aftur  á raóti  getur  Sturla  Sighvatsson  virzt  vera  ofsinn 
tomur  og  ráðríkið,  svo  geystur  fer  hann  stundum.  En  því 
merkilegra  er  að  sjá  tvískinnung  ættarinnar  einmitt  koma 
gliigglega  irain  í honum.  pess  er  áður  getið,  að  hann  sýnir 
mikinn  áhuga  á sögulegum  fræðum,  og  vísa  er  til,  sem  honum 
er  e*gnuð-  einu  sinni  nær  íhygli  ættarinnar  tökum  á honum, 
og  heftir  ofsa  hans,  of  seint  eða  of  snemma.  í frásögninni 
um  Apavatnsför  er  þess  beint  getið,  að  Sturla  var  „ófrvnn 
og  djúphugsaður“  (Sturl.  II,  293),  og  í orðum  hans:  „Ríðum 
enn !“  kemur  vel  fram,  að  hann  er  á báðum  áttum.  En  Sturla 
átti  tvo  tæka  kosti:  að  láta  Gissur  sitja  í friði  eða  taka  hann 
af  lifi.  Nú  reiddi  hann  til  höggs,  en  hjó  ekki,  og  það  varð 
hans  eiginn  bani. 


1 ) pess  má  geta  hér,  þótt  ekki  sé  nema  til  gamans,  að  þar 
sern  sagt  er  uin  Sturlu,  að  hann  lét  skemta  sér  heima  í búð  sinni 
á alþingi  (Sturl.  I,  152),  þá  er  sennilega  um  sagnaskemtun  að 
ræða  (smbr.  Finnur  Jónsson,  Litt.  hist.  II,  197),  þótt  erfitt 
sé  að  gizka  á,  hvers  konar  sögum  faðir  Snorra  og  afi  Sturlu 
pórðarsonar  hefur  haft  mestar  mætur  á. 


61 


paÖ  má  nú  svo  að  orði  kveða,  að  allir  eiginleikar  ættar- 
innar  eigi  ítök  í Snorra,  og  stuðli  að  marglyndi  kans.  par 
sem  ættin  í bili  virðist  klofna  í lygna  kvísl  og  friðsama  í pórði 
og  sonum  hans,  og  stranga  og  stríðlynda  í Sighvati  og  hans 
sonum,  er  skapferli  Snorra  á kvíslamótum.  Hann  er  í aðra 
röndina  höfðingi,  ásælinn,  stórhuga  og  metorðagjarn,  en  þó 
deigur  til  áræðis,  íhugull  og  lítill  skörungur,  í hina  röndina 
rithöfundur,  lærður,  djupsær  og  listfengur,  en  þó  með  kugann 
við  jarðneska  muni.  Eins  og  við  er  að  búast  veikir  slíkt  marg- 
lyndi,  þar  sem  andstæðar  hvatir  berjast  um  völdin,  tilfinn- 
ingar  og  viljaþrótt.  Snorri  er  ekki  kaldlyndur  á sama  hátt 
og  faðir  hans,  en  tilfinningar  hans  eru  grunnar  og  hverfular, 
og  það  verður  aldrei  seð,  að  hann  leggi  neitt  í sölurnar  fyrir 
þær.  Hann  er  síngjarn  við  börn  sín  og  hefur  „vinaskiftiu 
(smbr.  Sturl.  II,  209)  þegar  honum  sýnist.  Og  hann  fórnar 
tilfinningum  smum  stundum  berlega  fyrir  hagsmuni  sína. 
pegar  Sturla  Sighvatsson  hafði  felt  þá  porvaldssonu,  þvert 
ofan  í eiða,  sem  hann  hafði  svarið  Snorra,  en  þeir  bræður 
treyst  á,  þá  „rann  Snorra  mjög  í skap  þessi  atburðura.  En 
síðan  er  hann  þó  hinn  auðveldasti  í sættinni,  — „því  að  hann 
vildi  ekki  missa  liðveizlu  Sturlu  á þingi  um  sumarið  í málum 
þeirra.  Kolbeins  unga‘  ‘ (Sturl.  II,  207).  Marglvndið  samrýmist 
ekki  langæjum  tilfinningum  og  þungri  þykkju,  en  það  er 
skilyrði  skjótra  geðbrigða  og  nokkurs  mislyndis.  Lýsing 
Sigh\ats  a Snorra,  sem  aður  er  tilfærð,  er  lýsing  á manni,. 
sem  skjótt  skiftir  skapi.  Og  á mislyndi  Snorra  bendir  það,  að 
þegar  Sighvatur  vill  leita  um  sættir  með  þeim  porvaldi  Vatns- 
fiiðingi,  fer  hann  a undan  í Reykjaholt,  en  sendir  síðan  mann 
til  porvalds  og  Sturlu,  — „bað  þá  heim  ríða,  og  sagði  Snorra 
í góðu  skapi,  lézt  vænta,  að  vel  mundi  takast“  (Sturl.  II, 
121).  pegar  Snorri  vill  ráðast  að  Sturlu  Sighvatssyni  í 
Reykjaholt  við  mikinn  liðsmun  (Sturl.  II,  278),  eða  býður 
Hákoni  konungi  bvrginn  og  segir:  „Út  vil  ek!“  (Sturl.  II,  335), 
þá  eru  slík  aræðisköst  ekki  annað  en  geðbrigði,  sem  oft  koma 


62 


fyrir  þróttlitla  menn,  og  hjaðna  þá  jafnskjótt  og  þau  hafa 
blossað  upp.  pegar  porleifi  í Görðum  þykir  vonlaust,  að 
þeir  geti  vfirstigið  Sturlu  í einni  atför,  en  vill  bíða  átekta, 
})i!ar  Snorri  þegar  og  ríður  frá  flokkinum  suður  á nes  við  ann- 
an  mann.  prautseigjuna  vantar  í viljann,  eins  og  von  er,  þar 
sem  tilfinningarnar  eru  reikular.  Snorra  vantar  líka  sam- 
kvæmni  til  þess  að  geta  haldiö  bein  loforð  sín  (gefur  t.  d. 
Órækju  hvorki  Melstað  né  Stafholt,  Sturl.  II,  209,  210,  212). 

En  marglyndið  er  ágætur  jarðvegur  fyrir  fjölbreyttar 
gáfur,  víðsýni,  skilning  og  dóingreind.  Snorra  hefur  veitt 
auðvelt  að  lifa  sig  inn  í hugsanir  annara  manna,  fornan 
átrúnað  og  liðna  viðburði.  Tvennar  orsakir  liggja  til  þess, 
að  hann  varð  ekki  meira  skáld:  hann  yrkir  eftir  reglum  list- 
ar,  sem  fyrir  liingu  hafði  lifað  sitt  fegursta,  og  guðmóðurinn 
)>regzt  honum,  þegar  hann  talar  frá  eigin  brjósti.  Honum  var 
ekki  gefið  skap  Egils  Skallagrímssonar  og  tilfinningar.  En 
hann  skarar  fram  ur  í hinni  rólyndari  list  sundurlauss  máls, 
í andlægri  frásögn,  þar  sem  hann  lýsir  persónum  og  atburðum. 
Gáfur  lians  njóta  sín  þar  til  fulls,  geðbrigði  hans  leggja  allsstað- 
ar  réttan  blæ  á frásögnina,  um  leið  og  ótrufluð  ró  vísinda- 
mannsins  sífelt  er  í baksýn. 


V. 

pað  verður  auðvitað  aldrei  hægt  að  greina  skýrt  á milli 
erfðaeinkenna  Snorra  og  áhrifa  þeirra,  sem  liann  hefur  orðið 
fyrir  á uppvaxtarárum  sínum  í Odda.  En  þó  er  hægt  að  sýna 
fram  á,  að  andstæðumar  í skapi  hans  hafi  hlotið  að  aukast 
við  uppeldi  það,  sem  hann'naut  þar. 

Mörgum  getum  hefur  verið  um  það  leitt,  hve  mikla  ment- 
un  Snorri  hafi  hlotið  í Odda,  einkum  hvort  hann  hafi  lært  þar 
latínu  og  aðra  klerklega  bókvísi.  pykir  mér  sennilegt,  að  svo 
hafi  verið,  og  Jón  Loftsson  hafi  látið  Snorra  njóta  líkrar 
fræðslu  og  hann  hafði  sjálfur  hlotið,  þó  að  þess  sé  hvergi  getið, 
að  Snorri  hafi  tekið  neina  vígslu,  eins  og  sagt  er  um  Jón 


63 


{Bisk.  I,  282).  En  hitt  er  víst,  að  Snorri  hefur  numið  þar 
íslenzk  lög  til  hlítar,  þar  sem  hann  er  kjörinn  lögsögumaður 
óvenjulega  ungur  að  aldri,  og  ræturnar  að  ritstörfum  hans 
má  rekja  beint  að  Odda,  eins  og  oft  hefur  verið  bent  á.  pað  er 
ekki  hætt  við,  a'ð  íslenzk  bókmentasaga  gleymi  nokkurn  tíma 
nafni  porbjargar  húsfreyju  í Reykjaholti. 

pegar  svo  hins  er  gætt,  að  ekkert  af  því,  sem  sagt  er  frá 
Snorra,  bendir  til  þess,  að  hann  hafi  skarað  fram  úr  í vopnfimi 
eða  öörum  íþróttum,  þá  mun  varla  of  djarft  að  álykta,  að 
hann  hafi  í æsku  fremur  lagt  stund  á bókleg  fræði,  og  uppeldið 
einkum  stefnt  að  því  að  þroska  vitsmuni  hans  og  hin  kyrlátari 
einkenni.  peir  Oddaverjar,  sem  eru  að  alast  þar  upp  um  líkt 
leyti  og  Snorri,  verða  lieldur  ekki  miklir  skörungar.  Hefði 
Snorri  alist  upp  vestur  í Dölum,  er  vafasamt,  hvort  hann  hefði 
nokkurntíma  orðið  rithöfundur.  En  hann  hefði  fengið  óbrotn- 
ara  og  harðfengara  uppeldi,  orðið  líkari  Sighvati  og  betur  til 
höfðingja  fallinn.  pví  þó  að  ritstörfin  gætu  aldrei  orðið  aðal- 
takmark  hans,  hafa  þau  þó  sífelt  dregið  mikið  af  hugsun  hans 
til  sín  og  stuðlað  að  því  að  sundra  honum.  Fornfræðinni  má 
að  nokkru  leyti  um  kenna,  að  hann  varð  ekki  að  fullu  barn 
samtíma  síns  og  honum  vaxinn. 

Jón  Loftsson  þekti  Sturlu  í Hvammi  og  hafði  átt  við  hann 
að  skifta  í málum  þeirra  Páls  prests  í Reykjaholti.  Hann  var 
svo  vitur  maður,  að  honum  hefur  hlotið  að  standa  stuggur  af 
þeim  nýja  anda,  sem  hann  kyntist  hjá  Sturlu,  fundið  þar  óbil- 
girni  ættar,  sem  var  að  ryðja  sér  til  landa,  borið  kvíðboga 
fyrir,  að  þeir  Dalamenn  gætu  áður  en  langt  um  liði  orðið 
Oddaverjum  hættulegir.  pað  er  hægt  að  hugsa  sér,  að  hann  hafi 
einhverntíma  brosað  í kampinn,  þegar  hann  sá  Snorra  frá 
Hvamrni  alast  upp  við  kyrlát  fræði  og  menningu  þeirra  Odda- 
verja,  í stað  þess  að  fæðast  upp  í mynd  og  líkingu  föður  síns. 

En  Snorri  átti  í eðli  sínu  framgirni,  sem  aldrei  gat  fengið 
fulla  fróun  yfir  lögum,  sögum  og  mannfræði.  Og  það  var  engin 
^'Oii  til,  að  sú  framgirni  kulnaði  út  „í  hinum  æðsta  höfuðstað 


64 


í Odda“  (Bisk.  I,  90),  þar  sem  gat  að  líta  öll  merki  auðs  og- 
veldis  gamallar  höfðingjaættar.  pví  hlaut  hugur  Snorra  a5 
heinast  að  því  að  verða  höfðingi,  um  leið  og  uppeldið  að  sumu 
ööiu  Ieyti  stei ndi  1 öfuga  att.  \fir  sögunum  hafa  eigin  fra*gð- 
ai draumar  \afist  saman  við  froðleiksfysina  og  skemtanina. 

( )g  í ( )<lda  hafði  Snorri  daglega  þann  mann  fyrir  augun- 
um,  sem  heita  mátti  ókrýndur  konungur  íslands.  Jón  Loftsson 
hlaut  að  verða  fyrirmynd  hans.  En  Jón  var  enginn  styrjaldar- 
maður.  Hann  fór  með  vald  sitt  líkt  og  kveðið  var  um  Ólaf 
kyrra : 

Varði  ógnarorðum 
Olafr  ok  friðmálum 
jörð,  svát  engi  þorði 
allvalda  til  kalla. 

Hefði  Snorri  eigi  þurft  meira  fyrir  að  hafa,  hefði  alt  fallið 
í ljúfa  löð. 

Ln  munurinn  á Joni  og  Snorra  var  mikill.  Jón  var  ekkt 
einungis  vitur  maður  og  lærður,  heldur  líka  maður  með  sterk- 
an  vilja  og  heitar  tilfinningar.  Hann  er  allur  í svari  sínu  tii 
porláks  biskups,  sem  vildi  banna  lionum  samvistir  við  K aeu- 
heiði  systur  sína:  „Veit  eg,  að  bann  þitt  er  rétt  og  sökin  nóg; 
mun  eg  þola  þín  ummæli  með  því  móti  að  fara  í pórsmörk  eða 
í einhvern  þann  stað,  er  eigi  sekist  alþýða  af  samneyti  við  mig, 
og  vera  þar  hjá  konu  þeirri,  sem  þér  vandlætið  um,  þann  tíma 
sem  mér  líkar.  Og  ekki  mun  bann  yðvart  skilja  mig  frá  vand- 
ra*ðum  mínum,  né  nokkurs  manns  nauðung,  til  þess  er  guð 
andar  því  í brjóst  mér  að  skiljast  viljandi  við  þau.  En  hvggið 
svo  yðvart  efni,  að  eg  ætla  svo  til  að  haga,  að  þér  veitið  eigi 
fleirum  mönnum  þetta  embætti  en  mér“  ( Bisk.  I,  291 — 92. 
smbr.  lýsingu  Jóns  I,  282).  Eða  þegar  hann  segir  við  Böðvar 
porðarson : „Vita  menn  það,  að  Sturla  er  oft  óbilgjarn  um 
manndrápin ; en  fleiri  menn  kunna  að  láta  drepa  menn  en  * 
Sturla  einn ; og  það  segi  eg  þér.  Böðvar,  ef  Sturla  lætur  drepa 


65 


einn  mann  fyrir  Páli,  að  drepa  skal  eg  láta  þrjá  menn  fyrir 
Sturlua  (Sturl.  I,  152).  petta  er  ekki  sagt  í anda  Snorra  Sturlu- 
sonar. 

Astæöurnar  voru  líka  aörar.  Jón  sat  á ættleifð  forfeðra 
sinna,  vald  hans  á þingi  og  í heraði  stóö  á gömlum  merg, 
þingmenn  hans  voru  fæddir  fylgismenn  hans  og  allur  landslýður 
viðurkendi  ríki  Oddaverja.  Jón  var  borinn  til  valda,  sem  hann 
gat  vel  unað  viö.  En  þó  að  vel  væri  í garðinn  búiö  fyrir  Snorra 
með  kvonfangi  hans,  þá  var  hann  þó  aðkomumaður  í Borgar- 
firðinum  og  festir  þar  aldrei  rætur,  eins  og  bezt  sést  á því,  að 
hann  hverfur  þar  varnarlaust  frá  ríki  sínu.  Og  auk  þess  lét 
Snorri  sér  ekki  nægja  það  ríki,  sem  kvonfanginu  fylgdi,  en 
með  ásælni  sinni  egndi  hann  á móti  sér  krafta,  sem  stundum 
urðu  honum  ofviða. 

Tímarnir  voru  breyttir.  Á dögum  Jóns  var  allgóður  friður 
í landi,  og  engin  tvímæli  léku  á,  hver  voldugastur  væri.  En 
eftir  daga  hans  kemur  los  á þjóðlífið,  og  margir  höfðingjar- 
berjast  um  völdin.  Og  lífsskoðun  og  siðferði  Sturlungaaldar- 
innar  er  alt  í molum.  Menn  breyta  ekki  eftir  meginsetningum 
né  íhuguðu  ráði,  heldur  eftir  geðþótta  og  geðbrigðum.  Engum 
samningum  né  eiðum  er  þyrmt,  og  á hinn  bóginn  sleppa  menn 
oft  þegar  ólíklegast  er,  eins  og  Sturla  lætur  Gissur  lausan  eftir 
Apavatnsför,  og  Gissur  sjálfur  sleppir  Hrafni  Oddssyni  ómeidd- 
um  skömmu  eftir  Plugumýrarbrennu,  þvert  ofan  í ásetning 
sinn  (Sturl.  III,  304 — 305).  Enginn  gjörvuleiki  virðist  geta 
fleytt  mönnum  ósköddum  gegnum  þetta  brim.  Atgervi  Sighvats, 
Sturlu  og  porgils  skarða  bjarga  þeim  ekki  við  falli,  og  vits- 
munir  og  ríki  Gissurar  geta  ekki  afstýrt  Flugumýrarbrennu.  Á 
slíkri  öld  verða  menn  og  viðburðir  ekki  reiknaðir  út  fyrirfram. 
pannig  er  það  vopnið,  sem  Snorri  átti  bitrast,  hyggindin  og 
slægvizkan,  deyft  í hendi  honum. 


Sigurður  Nordal : Snorri  Sturluson. 


5 


66 


VI. 

Tlér  verður  að  drepa  á tvö  atriði  í einkalífi  Snorra,  sem 
mjög  koma  við  skapferlisþroska  hvers  manns,  nefnilega  trú 
lians  og  heimilislíf 

pað  hefur  lengi  verið  álit  manna,  að  Snorri  hafi  verið 
Jítill  trúmaður,  og  í sagnaritum  sínum  farið  eins  langt  og  honum 
fært  þótti  í því  að  slcppa  helgisögum  og  jarteinum  eða  skýra 
þær  á eðlilegan  hátt.  En  nú  hefur  því  fyrir  nokkru  verið 
andmælt  at  Fr.  Paasche,  að  réttmætt  væri  að  tala  um  skyn- 
semishyggju  (rationalisme)  í sambandi  við  Snorra  og  höfund 
Eagurskinnu.  „Hvcrt  gátu  þeir  sótt  slíkar  hugmj'ndir  ?“ 
(Kiástendom  og  kvad,  3).  Paasche  hefur  í þessu  riti  sínu  gert 
norrænni  ritskýringu  mikinn  greiða  með  því  að  benda  á vmis- 
legt  erlent  efni  og  áhrif  í fornum  helgikvæðum.  En  hér  fer 
sem  oftar,  að  það  er  örðugt  að  geta  sér  til  alls  þess,  sem 
íslendingar  bjuggu  yfir  á 12.  og  13.  öld,  ef  á að  viðurkenna 
það  eitt,  sem  álíkt  er  eða  upprunnið  úr  miðaldamenningu 
annara  þjóða.  Eða  skyldi  Jón  Loftsson  hafa  sótt  þá  skoðun  til 
Poms,  að  erkibiskup  mundi  eigi  vilja  betur  né  vita  en  hans 
foreldrar,  Sæmundur  hinn  fróði  og  synir  hans  (Bisk.  I,  283)? 
En  Snorri  var  fóstursonur  Jóns.  Sannleikurinn  er  sá,  að  auk 
þess  sem  lífsskoðun  íslendinga  fyrir  og  eftir  1200  var  öll  á 
?eiki  og  furðu  lítið  afl  í lífi  þeirra,  eins  og  nánar  mun  bent  á 
í síðasta  þætti  þessa  rits,  þá  var  þar  uppi  beint  trúleysi  og  van- 
traust  á klerkum  og  kenningum  þeirra.  Svo  viðurkennir  t.  d. 
Böðvar  Ásbjarnarson,  eftir  að  hann  hefur  afstýrt  því,  að  por- 
gils  Oddason  vægi  að  Hafliða  Mássvni  í sjálfri  pingvallakirkju, 
að  sér  hafi  ekki  trú  til  gengið.  Ef  vígið  hefði  verið  hættulaust, 
„hirta  eg  aldrigi  þótt  þú  dræpir  hann  í kirkjufriði  eða  þing- 
helginniu  (Sturl.  I,  44).  Og  grálega  mælir  Sturla  faðir  Snorra 
\ið  Klæng  liiskup,  eftir  að  biskup  hefur  gert  um  mál  þeirra 
Einars  porgilssonar  og  unnið  fimtardómseið,  að  hann  gerði 
jafnsætti : „Svo  virði  eg  eið  biskups  sem  páskamessu;  má  eg 
það  eigi  til  fjár  meta;  en  sóini  er  oss  það.  En  flestir  munu 


67 


kalla  gjöldin  eigi  mikil,  og  geröir  eigi  fésamar“  (Sturl.  I,  99). 
■Og  líkt  þessu  mætti  margt  til  tína. 

Annars  voru  andstæður  í trúarlífi  Islendinga  að  sumu 
levti  aö  aukast  um  daga  Snorra,  einkum  meö  og  móti  Gu'ðmundi 
biskupi  Arasyni,  en  alt  bendir  á,  að  Snorri  hafi  leitt  þær  hjá 
sér,  hvorki  gert  sig  beran  að  trúleysi,  né  orðið  fyrir  djúptæk- 
nm  áhrifum  úr  þeirri  átt.  Vinátta  þeirra  Snorra  og  biskups 
stafaði  frá  ættartengdum,  en  ekki  fylgi  Snorra  við  trú  biskups 
eða  landsmálastefnu,  enda  er  hann  með  í atför  höfðingja  að 
biskupi.  Snorri  hefur  framar  öllu  verið  örlagatrúarmaður,  eins 
-og  Islendingar  fyr  og  síðar.  Til  giftu  og  hamingju  er  víða  vísað 
í Heimskringlu,  og  jafnvel  þegar  Ólafur  helgi,  eins  og  vera  ber, 
biður  þess  á undan  Stiklastaða-orustu,  að  sá  hlutur  komi  upp, 
•er  guð  sjái  að  honum  gegni  bezt,  þá  segir  hann  í sömu  andránni, 
að  „auðna  mun  ráða  sigri“  (Ól.  s.  h.,  k.  211).  Snorri  hefur 
skilið  það  vel,  að  „ef  nornir  ráða  örlögum  manna,  þá  skipta 
þær  geysi-ójafnt,  er  sumir  hafa  gott  líf  ok  ríkuligt,  en  sumir 
hafa  lítit  lén  eða  lof“  (Gjdfag.,  k.  15).  En  eins  og  örlagatrúar- 
mönnum  er  eðlilegast,  hefur  hann  fremur  verið  athugandi  lífs- 
ins  en  girnst  að  gerast  heitur  flokksmaður  í leik  hinna  duldu 
afla.  pessvegna  veitti  honum  auðvelt  að  lifa  sig  á víxl  inn  í 
kristinn  sið  og  heiðinn.  pær  eru  ekki  gerðar  utan  við  sig  for- 
tölur  pórarins  Nefjólfssonar  við  Ólaf  helga,  þegar  hann  er  að 
fá  konung  til  þess  að  fresta  lífláti  Asbjarnar  Selsbana:  „sagði 
biskup  inn  fyrra  frjádag,  at  sá  konungr,  er  alls  á vald,  ok  þoldi 
hann  skapraunir,  ok  er  sá  sæll,  er  heldr  má  eptir  honum  líkja 
en  eptir  hinum,  er  þá  dæmdu  manninn  til  dauða,  eða  þeim,  er 
olli  manndrápinuu  (Ól.  s.  h.,  k.  119).  En  í raun  og  veru  býr 
annað  og  meira  undir,  pórarinn  berst  fyrir  máli  Skjálgs  vinar 
síns,  en  veit  að  konungur  er  næmur  fyrir  trúarlegum  fortölum. 
Og  á líkan  hátt  bjó  annað  undir  þegar  Snorri  vildi  ekki  fara 
að  Sighvati  bróður  sínum  um  páskana,  en  það  er  ekki  víst,  að 
hann  hafi  sjálfur  gert  sér  fyllilega  ljóst,  að  trúin  var  ekki  meg- 

5* 


68 


inástæðan.  Og  á sama  hátt  og  Snorri  hefði  getað  samið  h.jart- 
næmar  hugvekjur,  ef  hann  hefði  lagt  stund  á það,  skilur  hann 
heiðnina  svo  vel,  að  það  sætir  furðu,  hve  lítil  áhrif  kristnar 
hugmyndir  hafa  á goðafræði  hans.  En  um  þetta,  og  um  með- 
ferð  hans  á helgisöguin  og  hjátrú,  mun  nánar  verða  rætt  í öðru 
sambandi. 

Heit  og  einlæg  trú  hefði  getað  haft  tvenns  konar  áhrif  á 
Snorra,  gert  hann  mildari  í skapi  og  hófsamari,  líkt  og  pórð 
bróður  hans,  en  líka  einbeittari  og  samfeldari.  Gott  hjónaband 
og  heimilislíf  hefði  getað  gert  líkt  að  verkum,  en  það  varð 
heldur  ekki  lilutskiíti  hans.  Um  hjónaliand  hans  og  Ilerdísar 
vita  nienn  ekki  annað,  en  að  þau  skildu-  eftir  fárra  ára  sambúð 
og  að  elztu  frillubörn  Snorra  munu  vera  fædd  meðan  hann  var 
enn  á Borg.  Félag  sitt  við  Hallveigu  Ormsdóttur  gerði  hann 
einungis  af  hagsvnum  ástæðum,  eins  og  áður  er  bent  á,  en  sam- 
l)úð  þeirra  virðist  annars  hafa  verið  góð,  enda  voru  bæði  af 
brekaaldri.  Snorra  þótti  mikill  skaði  að  fráfalli  hennar,  en 
hefur  þó  þegar  deilu  við  sonu  hennar  um  fjárskifti.  Og  að 
minsta  kosti  hefur  þar  ekki  verið  um  þá  sterku  tilfinningu  að 

ræða,  sem  getur  látið  alla  krafta  tvístraðs  manns  hverfa  í 
einn  farveg. 

Og  auk  þess  bvr  Snorri  á beztu  þroskaárum  sínum  (28 — 45 
ára)  ókvæntur  í Reykjaholti  og  hefur  margar  frillur,  líklega 
samtímis.  Börn  hans  eru  hvert  öðru  óstýrilátari  og  erfiðari  í 
skapi,  og  er  sennilegt,  að  þau  hafi  sótt  talsvert  af  því  til  mæðra 
sinna.  Og  hafi  frillur  Snorra  verið  stórlyndar  og  vanstiltar,  þá 
getur  heimilisbragurinn  ekki  altaf  hafa  verið  skemtilegur,  þar 
sem  þær  borðust  um  völdin.  Hefur  Snorra  verið  það  ærin 
skapraun,  og  hygg  ég  menjar  þess  leynist  í einni  af  hinum  fáu 
persónulegu  athugasemdum  í Heimskringlu,  um  Álfhildi  móður 
Magnúsar  góða:  „En  Álfhildi  varð,  sem  mörgum  kann  verða, 
þeim  er  fá  ríkdóminn,  at  henni  aflaðisk  eigi  seinna  metnaðr- 
inn  (Magn.  s.  góða,  k.  7).  Auk  þess  er  seinna  talað  um  sveitar- 
dratt  mikinn  í Reykjaholti  milli  Órækju  Snorrasonar  og  Klængs^ 


69 


sonar  Hallveigar.  paö  bendir  og  á slæmt  heimilislíf,  aö  Snorri 
reynist  bömum  sínum  svo  illa,  aö  það  má  jafnvel  kalla  hiö 
lakasta  í fari  hans.  Um  Jón  murt  er  áður  talað.  Órækju 
prettar  hann  tvívegis  um  kvánarmund  þann,  er  hann  hafði 
heitið  honum,  og  vísar  honum  svo  vestur  í Vatnsfjörð,  en  þar 
átti  pórdís  dóttir  Snorra,  ekkja  porvalds,  bú.  pótti  henni  ilt 
upp  að  standa  af  eign  sinni,  sem  von  var.  En  dvölin  í Vatnsfirði 
varð  upphaf  óeirða  og  ógæfu  Órækju.  Var  annars  margt  gott 
í fari  hans,  svo  að  honum  hefði  mátt  giftusamlegar  takast,  ef 
betur  hefði  verið  í garðinn  búið. 

Snorri  hefur  í Odda  alist  upp  við  virðingu  gamallar  og 
göfugrar  ættar  fyrir  sjálfri  sér,  og  fastheldni  við  siðu  og 
skoðanir  forfeðranna.  Jón  Loftsson  hefur  í þessu  efni  verið 
fornari  í skapi  en  alment  gerðist,  því  á hans  dögum  var  tekið 
mjög  að  slakna  á ættartengslunum,  eins  og  gjörla  sést  á sjálfri 
Sturlungaöldinni.  í þessu  efni  hefur  hann  vafalaust  haft  mikil 
áhrif  á Snorra.  I sagnaritum  sínum  er  Snorra  auðsjáanlega 
tamt  að  benda  á mátt  ættarinnar,  einkum  virðingu  fyrir  for- 
feðrunum  og  íhaldssemi  í anda  þeirra.  Asbjörn  af  Meðalhúsum 
andmælir  kristniboði  Hákonar  góða  einkum  með  því  að  vísa  til 
þess,  hve  ósæmilegt  væri,  að  menn  skyldu  „hafna  átrúnaði  þeim, 
er  feðr  várir  hafa  haft  fyrir  oss  ok  alt  foreldri,  fyrst  um  bruna- 
öld,  en  nú  haugsöld,  ok  hafa  þeir  verit  miklu  göfgari  en  vér“ 
(Hák.  s.  góða,  k.  15).  Og  á líkan  hátt  segir  Sigríður  stórráða 
við  Ólaf  Tryggvason,  að  hún  muni  ekki  ganga  af  þeirri  trú, 
„er  ek  hefi  fyrr  haft  ok  frændr  mínir  fyrir  mér“  (Ól.  s.  Tr., 
k.  61 ) . Minnir  þetta  á orð  Kristni  sögu : „kristnin  var  þá  kölluð 
frœndci  skömm“  (Bisk.  I,  11).  En  einkennilegust  í þessu  sam- 
bandi  eru  þó  orð  Freyviðar  daufa  við  Ólaf  Svíakonung:  „en 
engi  \árr  (bræðra)  vill  eiga  þat  nafn  at  heita  dróttinssviki, 
því  at  eigi  var  svá  várr  faðira  (Ól.  s.  h.,  k.  94).  pað  er  enginn 
vafi  á,  að  hugsjón  Snorra  í þessum  efnum  hefur  verið  samheld 
og  voldug  ætt,  þar  sem  hann  réði  sjálfur  mestu,  og  minningu 
hans  væri  síðan  uppi  haldið,  eins  og  hann  sjálfur  virti  sína 


70 


forfeður.  Kemur  ættartilfinning  hans  vel  fram  í vísu  þeirri, 
er  hann  sendi  pórði  kakala  eftir  að  hann  frétti  um  Örlygs- 
staða)>ardaga : 

Tveir  lifið,  pórðr,  en  þeira 
þá  var  æðri  hlutr  bræðra 
(rán  vara  lýðum  launat 
laust)  en  sex  á hausti; 
gera  svín,  en  verðr  venjask 
vár  ætt,  ef  svá  mætti, 
óskelfandi  úlfar, 
afarkaupum,  samhlaupa. 

Og  Sturlunga  getur  þess  þar,  að  Snorra  liafi  þótt  inn  mesti 
skaði  eftir  Sighvat  bróður  sinn  (II,  328). 

En  hér  fór  sem  víðar,  að  brevtni  Snorra  varð  ekki  í sam- 
ræmi  við  hugsjónir  hans.  Og  orsakirnar  er  ekki  örðugt  að  rekja. 
Snorri  er  tekinn  barn  að  aldri  og  fluttur  í fjarlægt  herað,  langt 
frá  foreldrum  og  systkinum,  og  þegar  hann  eignast  sjálfur 
heimili,  verður  það  alt  í brotuin.  parna  hefur  hann  farið  á mis 
við  mikið  í lífinu.  parna  er  aðalrótin  að  kaldlyndi  hans  og  eigin- 
girni,  að  hann  aldrei  gat  skilið,  að  ætt  hans  og  sifjalið  gat 
orðið  honum  bezta  stoðin,  ef  rétt  var  með  farið.  En  Snorri  vill 
aldrei  minka  sjálfan  sig  neitt  til  þess  að  efla  hag  sona  sinna, 
tengdainanna  eða  frænda,  og  hann  gengur  á þá  á marga  lund. 
pað  er  sárt  að  sjá,  að  þegar  Snorri  sendir  orð  pórði  bróður 
sínum,  „kvaðst  vilja,  að  þeir  legði  niður  alla  fæð  með  sér  og 
tæki  upp  ástúðar  frændsemi,  — kvað  þá  bræður  aldrei  skulu 
á skilja  um  fé“,  — þá  liggur  í raun  og  veru  sá  fiskur  undir 
steini,  að  Snorri  vill  æsa  pórð  upp  til  þess  að  kalla  til  Snorr- 
ungagoðorðs  í hendur  Sturlu  Sighvatssyni  (Sturl.  II,  125). 
Hann  deilir  við  stjúpsonu  sína  um  arf  þeirra,  og  notar  sér 
skilnað  dætra  sinna  til  þess  að  taka  Brautarholt  af  Arna  óreiðu 
og  krefjast  hálfra  erfðagoðorða  Asbirninga  af  Kolbeini  unga.  * 
Enda  l}rkur  því  svo,  að  Snorri  er  flæmdur  af  eignum  sínum  af 


71 


bróður  sínum  o g bróðursyni,  og  yfir  höfuðsvörðum  hans  standa 

* 

tomir  fyrverandi  vinir  og  vandamenn : Arni  óreiða  hefur  út 
bréf  Hákonar  konungs  til  Gissurar,  Gissur  fer  að  Snorra  með 
ráðum  Kolbeins,  og  meðal  liðsmanna  hans  eru  þeir  Klængur 
Bjarnarson,  Arni  óreiða  og  Loftur  biskupsson,  þótt  eigi  væru 
þeir  í sjálfri  atförinni.  Hefði  Snorra  þá  verið  betra  minna  fé 
og  fleiri  vinir.  En  í þessu  atriði  brast  hann  hyggindi.  Hann 
var  oi  kaldur  reikningsmaður,  vantaði  eðlishvötina,  sem  kann 
að  leggja  í sölurnar  og  tefla  á tvær  hættur,  og  oft  sér  miklu 
dýpra  en  skynsemin. 


VII. 

Snorri  er  rúmlega  tvítugur  orðinn  einn  af  höfðingjum 
landsins.  Hann  átti  nú  að  sýna  í verkum  sínum,  hvað  gert 
yröi  með  upplaginu  frá  Hvammi  og  uppeldinu  frá  Odda. 

I fyrstu  fer  hann  allgeyst  af  stað,  er  ágengur  og  hefni- 
gjarn.  pórður  móðurbróðir  hans  gaf  honum  hálft  Lundarmanna- 
goðorð,  og  skyldi  hann  halda  þingmenn  fyrir  pórði  Sturlusyni 
og  öðrum  þeim,  er  á leitaði.  „En  er  Snorri  hafði  tekið  við  þing- 
mönnum,  þá  þótti  pórði  Böðvarssyni  hann  leita  meir  á sína 
vini,  en  áður  hafði  pórður  bróðir  hans  á leitað“  (Sturl.  Ir 
28).  Fyrir  vetursetumanni  sínum,  porkeli  rostungi,  lét  Snorri 
taka  mjöl  úr  útibúri,  og  lézt  sjálfur  vilja  ráða  lagi  á.  En  por- 
kell  vildi  ráða,  hve  dýrt  hann  seldi  varning  sinn.  pótti  þessí 
upptekt  ekki  Snorra  til  sæmdar.  Varð  úr  því  fullur  fjandskap- 
ur,  eins  og  áður  er  frá  sagt.  Eftir  að  porkell  hafði  rekið  árás 
Sturlusona  af  höndum  sér,  lét  hann  í haf,  en  varð  afturreka 
og  dvaldi  hjá  Sæmundi  í Odda  veturinn  eftir.  Snorri  hlífðist 
ekki  við  að  senda  í Odda  flugumenn,  þrjá  saman,  en  ekki  konm 
þeir  neinu  fram  (smbr.  Sturl.  II,  28 — 30). 

Nokkru  síðar  átti  Snorri  þingdeilu  litla  við  Magnús  alls- 
herjargoða  og  Sæmund  í Odda.  Hlaut  Sæmundur  að  gera  um 
málið,  og  undi  Snorri  því  illa.  Og  litlu  eftir  hóf  hann  deilu 
við  Magnús  um  arf  Jórunnar  auðgu.  Var  hún  í þingi  með 


72 


Magníísi,  og  ætlaÖi  hann  sér  fé  hennar,  en  Snorri  sendi  Starkaö 
Snorrason  suÖur  á nes,  og  hafði  hann  sunnan  með  sér  „þann 
mann,  er  Koðran  hét,  strák  einn,  og  kallaöi  Snorri  þann  erf- 
ing.ja  Jórunnar,  og  tók  hann  það  fémál  af'  Koðrani“  (Sturl. 
II,  72).  Sótti  Snorri  mál  þetta  með  miklu  kappi  og  reið  um 
vorið  til  aiþingis  með  tíOO  manna  (720),  og  voru  átta  tigir  aust- 
manna  í flokki  hans  alsk.jaldaðir.  Haföi  hann  sóma  af  deilum 
þessum,  þó  að  málaefni  viröist  hafa  veriö  vafasöm.  „()g  í þessum 
málum  gekk  virðing  hans  viö  mest  hér  á landi“  (Sturl.  II,  73). 

pað  má  kalla,  að  fram  að  utanför  Snorra  (1218)  hafi  ríki 
hans  og  álit  veriö  í uppgangi,  þrátt  fyrir  einstök  áföll.  Sjálf 
Sturlungaöldin  er  enn  ekki  byrjuð,  en  þeir  bræöur,  og  þá  eink- 
um  Sighvatur  og  Snorri,  viröast  vera  á leiðinni  aö  þoka  Odda- 
verjum  iír  öndveginu.  „BræÖur  þessir  draga  sig  svo  fram, 
að  nær  engir  menn  halda  sig  til  fulls  við  þá4í  (Sturl.  II,  71), 
segir  Sæmundur  í Odda  eftir  þingdeiluna  við  Snorra.  Og  sjálf- 
ur  hefur  Snorri  ætlað  sér  meira  hluta  en  bræörum  sínum.  Áriö 
1220  segir  hann  við  Hákon  konung,  „aö  þá  voru  aðrir  eigi  meiri 
menn  á Islandi  en  bræöur  hans,  er'Sæmund  leið,  en  kallaði  þá 
mundu  mjög  eftir  sínum  oröum  víkja,  þá  er  hann  kæmi  tií“ 
(Sturl.  II,  86 — 87).  petta  sýnir,  að  Snorri  hefur  komiö  með 
miklar  vonir  úr  utanförinni.  Ilann  hafði  auk  þess  þegið  nafn- 
bætur  og  stórg.jafir  erlendis,  og  afstýrt  yfirvofandi  hættu  fyrir 
landið.  pegar  hann  reið  frá  skipi,  og  þeir  12  saman,  höfðu 
þeir  meir  en  tylft  skjalda,  alla  mjög  vandaða,  og  létu  allvænt 
yfir  sér.  pá  hefur  Snorra  fundist  hann  kjörinn  til  þess  að  verða 
helztur  maður  landsins. 

En  nú  dynja  vonbrigðin  yfir  hann.  Honum  er  illa  tekið  á 
Suðurlandi  og  geröir  hans  í Noregi  lagðar  út  á versta  veg.  Liö- 
veizla  hans  viö  Loft  biskupsson  fer  út  um  þúf'ur,  og  það  eru 
Haukdælir  og  Sighvatur  bróðir  hans,  sem  vaxa  á þeim  málum. 
Sturla  bróðursonur  hans  tekur  Sólveigu,  sem  Snorri  hafði  ætl- 
að  sér,  og  heldur  til  fulls  við  hann.  A þessum  árum  lærist 
Snorra  meir  og  meir  að  beita  öðrum  fyrir  sig,  og  koma  sem 


73 

jjl 

minst  viö  málin  sjálfur.  Nýir  tímar  eru  aö  hefjast,  og  hann 
finnur,  aö  hann  er  þeim  ekki  vaxinn. 

Hann  byrjar  á því  aö  ýta  undir  Loft  aö  drepa  Björn  por- 
valdsson.  Hann  otar  jónssonum  á porvald  í Yatnsfirði,  og  hvet- 
ur  þá  beinlínis  til  þess  aÖ  fella  hann  (Sturl.  II,  111).  En  þeg- 
nr  þeir  vinna  ekki  á,  og  porvaldur  vill  sættast  viö  Snorra  og 
mægjast  viö  hann,  þóttist  porvaldur  skilja,  „að  Snorri  mundi 
nnna  honum  inna  mestu  sæmda,  ef  hann  vildi  vera  skyldur 
fil  þess,  að  gera  hvað  er  Snorri  legði  fyrir  hann,  hverigir  sem 
1 mót  væri“  (Sturl.  II,  123).  Hann  eggjar  pórö  bróöur  sinn 
gegn  Sturlu  Sighvatssyni,  og  eftir  brennu  porvalds  í Vatns- 
firöi  virðist  hann  hafa  hvatt  þá  porvaldssonu  á hendur  Sturlu 
(smbr.  Sturl.  II,  157,  165),  og  a.  m.  k.  lét  hann  og  menn  hans 
á eftir  vel  yfir  hinni  alræmdu  Sauöafelisför.  En  hitt  er  satt, 
að  Snorri  ber  ekki  ábvrgö  á atferli  porvaldssona  í einstökum 
atriöum,  né  heldur  mundi  hann  sjálfur  hafa  gert  sig  sekan  í 
slíku.  En  viljað  mun  hann  hafa  Sturlu  feigan,  enda  heföi  margt 
öðruvísi  skipast,  ef  Stuila  hefði  fallið  þá.  Snorri  giftir  nú 
dætur  sínar  tvær  Gissuri  porvaldssyni  og  Kolbeini  unga,  og 
var  þá  mikill  ljómi  yfir  ríki  hans.  Sturla  veröur  aö  láta  undan 
síga  og  selja  af  hendi  Snorrungagoðorð.  Og  síðan,  þegar  Kol- 
beinn  skilur  við  Hallberu,  heimtar  Snorri  hálf  mannaforráð 
hans,  og  safnar  sér  svo  miklu  fylgi,  að  Kolbeinn  gengur  aö 
nafninu  til  að  þessari  höröu  kröfu. 

Sá  er  sterkastur,  sem  staðið  getur  einn.  paö  gat  Snorri 

•ekki,  og  hitt  var  þó  meira,  að  hann  gat  aldrei  trygt  sér  fylgi 

manna  og  vináttu,  nema  um  skammrar  stundar  sakir.  Hann 

haföi  vinaskifti  eins  og  vopnaskifti,  því  að  vinirnir  voru  hon- 

um  ekki  annað  en  vopn.  Enda  felst  mikið  af  veikleika  bak  viö 

/ 

sýndarsigra  hans.  A þessum  árum  breytist  líka  takmark  hans 
smátt  og  smátt.  Hann  leggur  meiri  og  meiri  áherzlu  á yfir- 
skinið  tómt,  metoröin,  í staö  valdanna  sjálfra. 

Ráðríki  og  metoröagirni  eru  tvær  hvatir,  sem  oft  fylgjast 
aö,  og  mönnum  er  títt  að  blanda  saman  í daglegu  tali.  En  samt 


74 


eiga  þær  hvor  sín  upptök  og  lvsa  sér  hvor  á sinn  hátt.  Metorða- 
girnin  þróast  bezt  í einrúmi,yfir  bókum  og  dagdraumuin,ráðrík- 
ið  í skærum  viö  leikbræðurna  og  í marginenni.  Marglyndi  maður- 
inn  verður  einatt  aö  láta  sér  næg.ja  metorðin,  einlyndi  maöurinn 
berst  fyrir  vfirráöunum,  þar  sem  hann  nær  til.  I stjómmála- 
baráttunni  getur  aÖ  líta  metorÖag.jarna  menn,  sem  halda  miklar 
ræður  í þingsalnum  og  ef  til  vill  komast  til  hárra  valda,  en 
mæla  í raun  og  veru  fyrir  munn  og  st.jórna  fyrir  hönd  ráðríks 
flokksbróður,  sem  heldur  vill  beita  sér  á bak  viö  tjöldin.  H.já 
skáldum  og  rithöfundum,  sem  koma  svo  víöa  við,  að  tökin  á 
veruleikanum  liljóta  að  verða  í lausara  lagi,  ber  eins  og  eðlilegt 
er  meira  á metorðagirninni 

pó  aö  Snorri  upprunalega  hafi  átt  töluvert  af  ráðríki  í eðli 
sínu,  þá  hefur  metorðaginiin  þó  líklega  altaf  verið  ríkari  í 
honum.  Smekkur  hans  hneigist  að  því,  sem  mikilfenglegt  er  og 
glæsilegt.  Honum  hefur  verið  yndi  aö  því  að  ríöa  með  her 
manns  til  alþingis,  og  valda  sinna  hefur  hann  alt  af  meðfram 
notið  með  listamannseðli  sínu.  Fordild  hans  kemur  vel  fram 
í því,  að  hann  kallar  búð  sína  á pingvöllum  Valhöll.  Og  þegar 
hann  segir  við  þá  Kolbein  og  Óræk.ju,  að  hann  sé  eigi  vanur 
„að  eiga  hlut  að  heraðsdeildum“  (Sturl.  II,  226),  þá  birtist 
í því  vil.ji  hans  að  hlutast  til  um  þau  mál  ein,  er  mikil  séu  og 
víöa  verði  fræg. 

En  við  þetta  bætist  síðan  nauösynin.  Snorri  sá  sér  eigi 
fært  að  fylg.ja  fast  eftir.  Til  þess  aö  sigla  milli  skers  og  báru, 
varð  hann  að  gera  sig  ánægðan  með  svnd  í stað  reyndar. 

petta  kemur  berlega  fram  í máli  hans  við  Orm  Svínfelling. 
„Snorri  kvaö  þá  vel  að  revndi,  hver  þeirra  þingríkastur  væri, 
og  segir  Orm  lengi  hafa  öfundað  sig  og  sína  sæmd“.  Ormur 
selur  líka  Snorra  sjálfdæmi  og  Snorri  dæmir  sér  f.jóra  tigi 
hundraða  (Sturl.  II,  186 — 87).  En  síðan  gefur  Snorri  upp 
sektina,  af  því  að  hann  vill  hafa  Orm  sér  vinveittan  í málum 
sínum  við  Kolbein  unga  ( Sturl.  II,  2Ö8).  Líkt  fer  honum  í 
málinu  viö  Brand  á Stað  (Sturl.  II,  148 — 49,  156).  Heföu 


Snorra  veriö  mislagðar  hendur,  svo  f asthaldur  sem  liann  ann- 
ars  var  á fé,  ef  hann  hefði  gert  slikt  af  toniu  öilíeti. 

Hinir  ríku  tengdasynir  hans  verða  honum  a'ð  litlu  liði. 
En  ljóma  lagði  af  þeim  í svipinn.  ,7pað  var  eitt  kvöld,  að 
Snorri  sat  í laugu,  að  talað  var  um  höfðingja;  sögðu  menn 
að  þá  var  engi  höfðingi  slíkur  sem  Snorri,  en  þó  mátti  engi 
höfðingi  keppa  við  hann  fyrir  sakir  mægða  þeirra,  er  hann 
átti.  Snorri  sannaði  það,  að  mágar  hans  væri  eigi  smámenni. 
Sturla  Bárðarson  hafði  haidið  vörð  yfir  lauginni,  og  leiddi  hann 
Snorra  heim  og  skaut  fram  stöku  þessi,  svo  að  Snorri  lieyrði. 

Eiguð  áþekt  mægi 

orðvitr  sem  gat  forðum 

— ójafnaðr  gefsk  jafnan 

illa  — Hleiðrar  stillir“.  (Sturl.  II,  150). 

Hefur  Sturla  glögt  skilið,  hve  lítill  styrkur  Snorra  var  að 
tengdasonum  sínum  í raun  og  veru.  Enda  stóðu  þeir  að  síð- 
ustu  yfir  höfuðsvörðum  hans,  svo  að  samlíking  Sturlu  varð  að 
spásögn. 

Til  þess  að  fá  Sturlu  Sighvatsson  í lið  með  sér  gegn 
Kolbeini,  verður  Snorri  að  brjóta  odd  af  oflæti  sínu  eftir  víg 
porvaldssona,  og  gera  Sturlu  sem  auðveldast  að  ná  sáttum. 
En  þegar  hann  loks  hefur  safnað  svo  miklu  liði  gegn  Kolbeinir 
að  hann  getur  haft  í öllum  höndum  við  hann,  þá  hikar  hann 
við  að  láta  til  skarar  skríða.  Hann  vill  ekki  hætta  á að  gera 
Kolbein  að  fjandmanni  sínum.  Kolbeinn  gengur  að  því,  „að 
Snorri  skyldi  eiga  kelming  goðorða  þeirra,  er  Kolbeinn  átti 
að.  réttu,  en  Kolbeinn  skvldi  með  fara  og  veita  Snorra  á þing- 
um;  Kolbeinn  skyldi  og  gjalda  fé  nokkuð,  ef  Snorri  vildi 
heimta“  (Sturl.  II,  209).  I raun  réttri  var  þetta  fullkominn 
ósigur  fyrir  Snorra.  Kolbeinn  gerði  sig  skömmu  síðar  beran 
að  fjandskap  við  hann  og  varð  honum  aldrei  að  neinu  lið), 

Og  ekkert  svnir  betur,  hve  rótlaust  ríki  Snorra  var,  en 


76 


þegar  hann  flýr  úr  Borgarfirðinum  fyrir  þeim  Sighvati  og 
Sturlu  og  gefur  þar  upp  öll  jffirráð  sín,  án  þess  að  reyna  að 
veita  viðnám. 


VIII. 

Um  Snorra  hafa  á síðari  öldum  verið  feldir  mjög  sundur- 
leitir  dómar,  og  sjaldan  af  miklum  skilningi.  Mörgum  hefur 
farið  svo,  sem  eðlilegt  er,  að  ljómann  af  ritum  Snorra  hefur 
lagt  um  alla  persónu  hans  og  hegðun,  og  hafa  þeir  þá  reynt 
að  afsaka  alt  hið  lakara  í fari  hans,  og  jafnvel  eignað  honum 
hæfiíeika,  sem  hann  alls  ekki  var  gæddur.1)  Aðrir  hafa  þvert 
á móti  látið  Snorra  gjalda  þess,  að  hann  var  frægastur  allra 
samtímamanna  sinna.  peir  hafa  skoðað  hann  einangraðan,  og 
látið  hann  bera  allar  svndir  aldar  sinnar,  í stað  þess  að  færa 
einmitt  aldarháttinn  fram  honum  til  skýringar  og  þá  um  leið 
réttlætingar.  Sjálfum  finst  mér  það  varla  hlutverk  mitt  að 
leggja  dóm  á Snorra,  þó  að  hjá  því  verði  ekki  komist  í ein- 
stökum  atriðum.  Hitt  vildi  ég  heldur,  lýsa  honum  svo  og 
skýra  hann,  að  hverjum  manni  væri  eftir  því  í lófa  lagið  að 
dæma  hann  eftir  sinni  kreddu.  En  meðan  allir  menn  hafa 
ekki  eina  kreddu  — og  þeim  hefur  fjölgað  fremur  en  fækkað 
síðan  á dögum  prándar  í Götu  — er  vonlaust  að  reyna  að 
kveða  upp  dóm  um  marghliða  mann,  sem  allir  vilji  hlíta. 

Ef  skoða  skal  Snorra  frá  siðferðilegu  sjónarmiði,  ber 
þess  fyrst  að  gæta,  að  hugsunin  um  gott  og  ilt,  rétt  og  rangt, 
hefur  ekki  verið  rík  í honum.  Sú  hugsun  er  þungamiðja  per- 
súnunnar  hjá  sumum  stórmennum,  og  það  sjónarmiðið  því 
eðlilegast  þegar  á að  dæma  þá.  En  öld  Snorra  var  mjög  hlut- 
laus  í þessum  efnum,  og  tjáir  ekki  að  saka  Snorra  einan  um 
það.  Og  auk  þess  var  hann  sjálfur  að  upplagi  svo  listrænn 


* 

x)  „Er  war  gleich  tiiehtig  als  Krieger,  Diplomat  und  Ge- 
lehrter“  (Mogk). 


77 


og  marglyndur,  að  hann  var  lítt  fallinn  til  þess  að  bindast 
föstum  meginreglum  í hugsun  og  breytni. 

Samt  hefur  Snorri  sjálfur  skilið  það  gjörla,  að  tveir  menn 
með  líkt  skapferli  geta  átt  misjafna  dóma  skilið.  Hinnfrægisam- 
anburður  hans  á þeim  Ólafi  helga  og  Haraldi  harðráða,  kem- 
ur  í raun  og  veru  að  þeirri  niðurstöðu,  að  menn  séu  dæmdir 
eftir  mörkum  sínum.  peim  fyrirgefist  meira,  sem  berjist  fyrir 
hugsjónum,  eins  og  betri  siðum  og  réttlæti,  en  hinum,  sem 
berjist  a'ðeins  sjálfum  sér  til  frægðar  og  ríkis,  og  gangi  á 
annara  eigu. 

pað  gæti  virzt  sanngjarnt  að  leggja  þennan  mælikvarða 
úr  Heimskringlu  á höfðingjaferil  Snorra.  Og  þá  verður  dóm- 
urinn  ekki  vægur.  pegar  það  er  frá  skilið,  að  hami  vinnur  að 
því  að  afstýra  herförinni  til  íslands,  þar  sem  þó  er  erfitt  að 
rekja  hvatir  hans,  verður  ekki  annað  séð  en  að  öll  barátta  hans 
sé  fyrir  eigin  hagsmunum  og  metorðum.  En  hann  á þar  sam- 
merkt  við  aðra  höfðingja  landsins.  Oldin  var  fátæk  af  hug- 
sjónum,  en  auðug  af  eigingirni.  Ríkið  var  í molum,  óeirðirnar 
allar  inn  á við,  hver  höfðinginn  öðrum  úlfur.  Að  eins  í einu 
tilliti  stendur  Snorri  í þessu  efni  að  baki  flestum  samtímamönn- 
um  sínum : síngirni  hans  bitnar  hvað  harðast  á börnum  hans 
og  sifjaliði.  Aftur  á móti  sparir  t.  d.  Sighvatur  bróðir  hans 
hvorki  fé  né  fjör  til  þess  að  efla  og  styðja  Sturlu  son  sinn. 
En  orsakirnar  til  breytni  Snorra  í þessu  efni  hef  ég  revnt  að 
greina  að  framan. 

pá  má  bera  saman  eigið  takmark  Snorra,  völd  og  metorð, 
og  æfiferil  hans,  og  dæma  hann  eftir  þeim  samanburði,  líkt 
og  listaverk  má  dæma  eftir  því,  hvort  höfundurinn  hefur  náð 
tilgangi  sínum  með  því  eða  ekki,  án  þess  að  fara  nánar  út  í 
að  meta  þennan  tilgang.  Að  mörgum  stórmennum  er  dáðst  á 
þennan  hátt.  peir  eru  lifandi  listaverk,  höfði  hærri  en  allur 
lýðurinn  og  margra  makar.  Menn  dást  að  eldhug  þeirra,  geð- 


78 


styrk  og  afrekum  — og  gleyma  að  spyrja  þess,  hvað  gott  þeir 
hafi  viljað  eða  látið  af  sér  leiða : 

hetjunum  láta  af  hendi  rakna 

hrós  fyrir  það,  seni  öðrum  banna. 

íslenzkuiv  sagnriturum  var  taint  að  skoða  söguhetjur  sínar  frá 
þessu  sjóuariniði.  En  Snorri  getur  ekki  hrifið  hug  vorn  á þann 
hátt.  Til  þess  er  ósamræmið  of  mikið  milli  ætlana  hans  öðrmn 
megin  og  krafta  og  atgerða  hinum  megin. 

En  ef  nánar  er  hugsað  um  þetta  ósamræmi  verður  fvrst  að 
gæta  þess,  að  hjá  metorðagirni  sinni  gat  Snorri  ekki  komist. 
Eðli  hans  og  uppeldi  lögðust  þar  á eitt,  og  hlutu  að  ráða.  Hún 
varð  að  forlögum  hans,  leiddi  hann  gegnum  meðlæti  og  mót- 
la*ti  og  að  síðustu  til  bana.  En  um  sum  önnur  einkenni  hans  er 
það  að  segja,  að  þau  eru  í einu  kostur  og  löstur.  Marglyndi 
hans  er  kostur  á honum  sem  rithöfundi,  en  galli  á höfðingjan- 
um.  pað  er  auðveldara  að  vera  fastur  í rásinni  og  sjálfum  sér 
sainkvæmur  með  fábreytta  hæfileika  og  hversdagslega  lífs- 
stefnu,  en  þegnr  fjölbreyttar  gáfur  og  hvatir  revna  sífelt  að 
tvístra  viðleitninni.  ()g  sum  einkenni  má  dæma  allmisjafnlega 
eftir  uppruna  sínum.  pað  er  ekki  næsta  veglegt  að  vera  fífl- 
djarfur,  af  tómum  skorti  á framsvni  og  ímvndunarafli.  pað 
er  einkenni  skáldsins,  að  geta  lifað  hugsaðan  atburð  með  álíka 
skýrleik  og  reyndina  sjálfa.  petta  hefur  Snorri  getað,  og  það 
hefur  gert  hann  deigara  í hug.  Hann  gerir  sér  ljósari  grein 
fyrir,  hvað  í því  er  fólgið  að  korna  á vald  óvina  sinna  (Sturl. 
II,  278),  og  því  ægir  honum  það  meir  en  öðrum  mönnum. 

En  um  leið  og  áherzla  er  lögð  á,  að  Snorri  stóð  ýmsum 
samtímamönnum  sínum  að  baki  í röggsemi  og  skörungsskap, 
er  skjit  að  minnast  hins,  að  hann  var  laus  við  suma  lökustu 
galla  þeirra.  Hann  sást  meira  fyrir,  var  aldrei  grimmur,  og  er 
ekki  beint  riðinn  við  neitt  af  hryðjuverkum  aldarinnar.  Arn- 
grímur  ábóti  segir  um  þá  Sturlusjmi,  að  pórður  var  þeirra 
beztur,  Snorri  í mið,  en  Sighvatur  verstur  (Bisk.  II,  71).  Varla 


79 


'verður  annar  réttlátari  dómur  feldur  um  Snorra  en  þetta: 
í mið.  Hann  er  hvorki  í flokki  mestu  mannkostamanna  né 
varmenna  Sturlungaaldarinnar.  Og  hafi  hann  stundum  gert 
•öðrum  rangt  til,  fór  hann  heldur  ekki  varhluta  af  yfirgangi 
annara.  Kolbeinn  ungi  rýfur  sætt  sína  við  hann  fyrir  litlar 
•sakir,  og  reynist  honum  hið  versta.  Sturla  Sighvatsson  játar 
.-sjálfur  ( Sturl.  II,  290),  að  þeir  feðgar  hafi  beitt  Snorra  rang- 
indum.  Og  Gissur  notar  sér  bréf  Hákonar,  sem  varla  hefur 
viljað  Snorra  feigan,  að  yfirvarpi  til  þess  að  fara  að  honum,  og 
lætur  böðla  sína  drepa  hann,  án  þess  að  gefa  honum  tækifæri 
til  þess  að  bjóða  utanför  sína  eða  önnur  sáttaboð. 

Hér  verð  ég  líka  að  drepa  á eitt  atriði,  sem  misjafnt 
hefur  verið  dæmt  um : skifti  Snorra  við  konungsvaldið.  Sum- 
-um  finst  Snomi  hafa  gert  sig  sekan  í landráðum,  er  hann  hét 
Hákoni  að  „leita  við  íslendinga,  að  þeir  snerist  til  hlýðni  við 
Noregs  höfðingja* 1 (Sturl.  II,  87),  og  tók  síðan  leynilega  við 
jarlsnafni  af  Skúla  hertoga1).  En  öðrum  þykir  sem  Hákon 


J)  Sturla  pórðarson  segir  svo  urn  þetta  mál:  „Voru  þá 
fáir  menn  við  tal  þeirra  hertogans  og  Snorra.  Arnfinnur  pjófs- 
son  og  Ólafur  hvítaskáld  voru  með  hertoganum,  en  Órækja  og 
porleifur  með  Snorra.  Og  var  það  sögn  Arnfinns,  að  hertoginn 
gæfi  Snorra  jarlsnafn,  og  svo  hefur  Styrmir  hinn  fróði  ritað 
„ártíð  Snorra  fólgsnarjarlsu.  En  engi  þeirra  íslendinganna  lét 
þ>að  ásannast  fyrir  oss“  (Sturl.  II,  335 — 36).  Hér  er  margs  að 
gæta.  StyrmÍT  var  manna  handgengnastur  Snorra,  og  þó  að 
hann  væri  lítt  gagnrýninn  á helgisagnir  og  fornar  sögur,  þá 
var  hann  enginn  skynskiftingur  og  gat  ekkert  gengið  til  þess 
að  halla  hér  réttu  máli.  Er  líklegt,  að  Snorri  hafi  sjálfur  trúað 
honum  fyrir  þessu,  og  Styrmir  talið  sig  leystan  frá  þagnar- 
skyldu  sinni  að  Snorra  látnum.  Ef  Styrmir  hefði  farið  eftir 
sögn  Arnfinns,  var  lítil  ástæða  fyrir  Sturlu  að  nefna  hann 
sérstaklega.  Og  hversvegna  hefði  Arnfinni,  vini  og  stallara 
Skúla,  átt  að  detta  í hug  að  Ijúga  þessuf  Cui  bono  fuit?  pað 


80 


hafi  skoðað  hann  sem  hlífiskjöld  fvrir  sjálfstæði  landsins,  og 
hafi  það  orðið  honum  að  bana.  En  hér  er  skamt  öfganna  á 
milli.  Af  því,  sem  hér  hefur  verið  sagt  um  skapferli  Snorra,  er 
vel  skiljanlegt,  að  hann  hafi  verið  hikandi  í þessu  máli.  I 
Noregi  varð  hann  fyrir  áhrifum  af  veldi  þeirra  Skúla  og 
Hákonar,  glæsimenska  hirðarinnar  heillaði  hug  hans,  skoðanir 
manna  á sjálfstæði  voru  þá  aðrar  en  nú,  og  sú  hugsun  gat  vel 
náð  tökum  á Snorra,  að  Islandi  inundi  verða  hagnaður  að- 
konungssambandi  við  Noreg.  pegar  við  þetta  bættist,  að  Snorri 
sá  þarna  fram  undan  veg  upp  í jarlssætið  fyrir  sjálfan  sig,  er 
ekki  undarlegt,  að  fortölur  þeirra  konungs  og  Skúla  næðu 
tökum  á honum.  En  á íslandi  hefur  Snorri  litið  öðruvísi  á þetta 
mál,  enda  skildi  hann  það  flestum  betur,  er  hann  íhugaði  það 
í tómi,  og  her  ræða  Einars  pveræings  þess  ljósastan  vott. 

En  hverjar  sem  hugsanir  Snorra  hafa  verið  um  þessi  efni, 
þá  gerði  hann  aldrei  neitt  til  þess  að  efna  heit  sín.  Enda  áttí 
hann  allajafna  nóg  með  að  verja  sitt  eigið  ríki.  peir  Hákon 
og  Skúli  hafa  líka  varla  búist  við  miklu.  Jón  murtur  kemur 
fljótt  aftur  úr  gíslingunni.  Að  sumu  leyti  hefur  boð  Snorra 
verið  þeim  kærkomið  yfirvarp  til  þess  að  hætta  við  herferðina 
til  Jslands,  sem  var  hættulegt  fyrirtæki  og  vafasamt,  að  hverju 
gagni  yrði.  Er  líklegt  að  Snorri  hafi  kunnað  að  draga  úr  þeiin 
kjarkinn  með  ýmsum  fortölum.  Hann  hefði  t.  d.  getað  sagt 
þeim  söguna  um  hina  fyrirhuguðu  lierferð  Haralds  Gormssonar 


var  þó  ekki  annar  en  Ilákon  konungur,  sem  auðgaðist  á þess- 
um  „drottinssvikum“  Snorra.  Á hinn  bóginn  hlaut  Sturlu  að 
vera  meinilla  við  þessa  sögu,  því  að  væri  hún  sönn,  var  fé 
Snorra  að  lögum  fallið  í konungsgarð.  Og  sama  hug  og  Sturla 
á því  að  verja  arf  Snorra  fyrir  ásælni  konungs  höfðu  þeir 
Ólafur  og  porleifur.  peir  liöfðu  því  gilda  ástæðu  til  þess  að 
halda  þagnarheit  sitt,  líka  eftir  víg  Snorra.  Ég  ef'ast  því  ekki 
um,  að  vitnisburður  þeirra  (um  þvera  neitun  talar  Sturla 
heldur  ekki)  er  minna  virði  en  þeirra  Amfinns  og  Styrmis. 


81 


tii  íslands  og  sendiferð  kunnáttumannsins,  sem  þangað  fór  í 
kvalslíki  (Ól.  s.  Tr.,  k.  33).  Er  þar  vel  lýst  viðtökum  þeim,  er 
íslendingar  mundu  veita  útlendum  her,  þótt  í líkingum  sé,  en 
sumt  af  lýsingunni  fullverulegt : „var  þá  ekki  nema  sandar  ok 
öræfi  (=  hafnleysur)  ok  brim  mikit  fyrir  útan,  en  haf  svá 
mikit  millum  landanna,  at  eklvi  er  þar  fært  langskipunú*. 

IX. 

Svo  áreiðanieg  heimild  og  auðug  sem  Sturlunga  er  um  æfí 
Snorra,  þá  láist  henni  að  geta  margs  þess  um  hann,  er  vér 
fegnir  vildum  vita,  og  Sturla  hefði  vel  getað  frætt  oss  um,  ef 
honum  hefði  komið  það  til  hugar.  Svo  er  t.  d.  hvergi  neitt  gefið 
í skyn  um  vöxt  Snorra  né  yfirlit,  ekkert  sagt  um  ritstörf  hans 
né  daglegt  líf  í Reykjahoiti,  og  engin  tilsvör  hans  tilfærð  orð- 
rétt,  nema  svarið  við  útferðarbanni  Hákonar  konungs  og  and- 
látsorð  hans. 

í sumar  af  þessum  eyðum  er  árangurslítið  að  reyna  að 
geta.  Flestum  mun  verða  ósjálfrátt  að  hugsa  sér  þá  Sturlunga 
yfirleitt  höfðinglega  á velli,  og  ekki  getur  hjá  því  farið,  að 
sálargáfur  Snorra  hafi  sett  svip  sinn  á yfirbragð  hans.  Annars 
verða  fyrir  manni  á þessum  gizkunarleiðum,  sem  víðar,  and- 
stæður  í fari  Snorra,  sem  benda  í tvær  áttir.  Ölhneigð  hans,. 
laugarsetur  og  fræðimenska,  ásamt  ýmsum  skapseinkennum 
hans,  gætu  bent  á,  að  hann  hafi  verið  nokkuð  fenginn  fyrir 
hóglífi,  og  þá  líklega  heldur  feitlaginn.  En  á hinn  bóginn  voru 
störf  hans  svo  margbreytt  og  hann  kom  svo  miklu  í verk,  að 
hann  hefur  aldrei  gerzt  mjög  þungfær,  enda  er  þess  beint  getið 
á banadægri  hans,  að  hann  hljóp  upp  og  úr  skemmunni.  Að  bók- 
um  sínum  hefur  Snorri  unnið  á veturna,  þegar  litla  umsjá 
þurfti  með  búinu  og  friðsamt  var  að  öðru  leyti.  Er  næsta  erfitt 
fyrir  nútíðarmenn  að  gera  sér  ljósa  vinnuaðferð  hans,  enda 
hafa  verið  ritaðir  um  það  efni  margir  staðleysu  stafir.  Af 
fyrstu  orðum  Heimskringlu-f ormálans : „Á  bók  þessi  lét  ek 
Sigurður  Nordal:  Snorri  Sturluson.  6 


82 


rita“,  smbr.  Ól.  s.  Tr.,  k.  80:  „pat  vil  ek  nú  næst  rita  láta‘‘ , 
virðist  mega  ráða,  að  Snorri  hafi  ekki  sjálfur  haldið  á penn- 
anum,  heldur  setið  yfir  skrifaranum  og  mælt  fram  orð  fyrir  orð 
það  sein  rita  skyldi.  Hefur  hann  áður  kynt  sér  efnið  svo 
nákvæmlega,  að  hann  hafði  fult  vald  yfir  því,  jafnvel  án  bóka. 
En  hefur  svo  haft  fyrir  framan  sig  þau  rit,  er  hann  studdist 
við,  og  haft  úr  hverju  það,  sem  honum  þótti  nvtilegt,  H}rgg  ég, 
að  hann  hafi  sett  ritin  svo  vandlega  saman  í huga  sér,  áður  en 
tekið  var  til  þess  að  rita,  að  ekkért  uppkast  hafi  verið  gert, 
litlu  eða  engu  breytt  frá  því,  sem  fyrst  var  ritað.  Hafa  menn 
unnið  svo  einkum  fyrr,  en  líka  síðar,  og  er  vel  skiljanlegt. 
Kálfskinnið  var  of  verðmætt  til  þess  að  ónýtast  þannig,  og 
milli  efnis  og  forms  var  þá  nánara  samband  en  nú.  List  hinnar 
munnlegu  frásagnar  lagði  mönnum  stílinn  á tunguna.  Og  þó 
að  fróðleikur  Snorra  væri  óvenjulega  mikill  á þeirri  tíð,  þá 
var  hann  þó  næsta  umfangslítill  í samanburði  við  þann  fjölda 
staðreynda,  sem  vísindamenn  nú  á dögum  verða  að  hrúga  í 
minni  sitt.  En  því  meiri  tök  hefur  hann  líka  haft  á fróðleik 
sínum,  að  hafa  hvert  atriði  á takteinum,  og  svo  þaulhugsað,  að 
búningurinn  væri  því  sjálfskapaður. 

Ekki  er  að  efa  það,  að  rausn  mikil  og  híbýlaprýði  hefur 
verið  í Iteykjaholti,  og  hefur  Snorri  þar  ekkert  viljað  til  spara. 
Sama  veturinn  og  hann  missir  hundrað  (120)  nauta  í Svigna- 
skarði,  heldur  hann  fjölment  „jóladnrkki  eftir  norrænum  sið“ 
(Sturl.  II,  142),  og  í ritum  hans  er  greinilegt,  hvert  yndi  hann 
hefur  af  að  tala  um  veizlur  og  drjTkkjur.  parf  þar  eigi  annað 
en  minna  á hina  glæsilegu  lýsingu  á fagnaðaröli  því,  er  Ásta 
Ouðbrandsdóttir  gerði  í móti  Ólafi  syni  sínum.  „Var  sú  veizla 
gör  með  inu  mesta  kappi“  (Ól.  s.  h.,  k.  34),  smbr. : „þar  var 
ok  áfenginn  mjöðr  og  mjök  drukkit“  ( Skáldskaparmál,  kap.l). 
Hefur  Snorra  sjálfum  þótt  drykkurinn  góður.  pað  er  heilög 
vandlæting  í svari  Hárs,  þegar  Gangleri  gerist  svo  fávís  að 
spyrja:  „Hvat  hafa  Einherjar  at  dr}’kk,  þat  er  þeim  endisk 
jafngnógliga  sem  vistin,  eða  er  þar  vatn  drukkit?“  pá  segir 


83 


Hárr:  „Undarliga  spyrr  þú  nú,  at  Alföör  mun  bjóöa  til  sín 
konungum  eÖa  jörlum  eöa  öÖrum  ríkismönnum,  ok  myni  gefa 
þeim  vatn  at  drekka,  — ok  þat  veit  trúa  mín,  at  margr  kemr 
sá  til  Valhallar,  er  dýrt  myndi  þykkjask  kaupa  vatsdrykkinn, 
ef  eigi  væri  betra  fagnaÖar  þangaö  at  vitja,  sá  er  áör  "þolir 
sár  ok  sviöa  til  banans“.  Enda  er  hann  ekki  smátækur  á drykkj- 
arnöfnin,  þar  sem  hann  talar  um  „hreintjarnir  horna“  og 
„gamlar  hunangsöldur“  í Háttatali,  24.  vísu.  Og  næsta  vísa  þess 
kvæ'ðis  sýnir  gjörla,  eins  og  vænta  mátti,  aö  Snorri  var  ekki 
neinn  þambari,^ svo  aö  honum  væri  allur  drykkur  jafnkær. 
Kemur  manni  í hug,  aö  honum  mundi  jafnvel  hafa  þótt  mjöö- 
urinn  góði  í Valhöll  fábreyttur  til  lengdar,  þegar  hann  er  að 
gera  grein  drykkjarfanganna  í höll  Hákonar: 

Röst  gefr  öðlingr  jastar, 
öl  virðik  svá,  f irðum ; 
þögn  fellir  brim  bragna, 
bjór  forn  er  þat,  horna, 
máls  hann  mildingr  heilsu, 
mjöðr  heitir  svá,  veita  ; 
strúgs  kemr  í val  veiga, 
vín  kallak  þat,  galli. 

Hér  er  vínið  kallað  strúgs  galli  (dramb-spillir),  af  því  að  það 
er  „innri  maður^,  og  klæðir  menn  úr  metnaðarhamsinum,  og 
er  ekki  ólíklegt,  að  þetta  hafi  verið  reynsla  Snorra  við  hirðina. 
Og  hann  er  ekki  einungis  minnugur  á nautn  drykkjarins,  heldur 
líka  eftirköstin.  „En  þar  varð,  sem  jafnan  verðr,  þar  er  menn 
verða  allmjök  druknir,at  inn  næsta  dag  eptir  varask  flestir  menn 
við  drykkinn“  (Ól.  s.  Tr.,  k.  43).  Og  Snorri  veit  vel,  að  það  er 
hálft  gaman,  að  ker  sé  samboðið  drykk.  pessvegna  gleymir 
hann  ekki  að  geta  þess  í Háttatali  (v.  91),  að  et  fagra  vín  sé 
„silfri  skenkt“,  og  að  „greipum  mætir  gullin  skál“.  Fylgir 


6* 


84 


hvergi  í því  kvæði  svo  hugur  máli  og  þar  sem  hann  lýsir  veizl- 
uin  þeirra  Skúla  og  Hákonar. 

En  ölteitin  er  ekki  öll  í drykknum  og  skálunum.  Aldrei 
heiðu  hornin  orÖið  mönnum  svo  kær,  ef  þau  heföu  ekki  veriö 
full  „ljóöa  og  líknstafa,  góÖra  galdra  og  gamani’úna<<.  En  um 
ölmál  Snorra,  þau  sem  sett  hafa  svip  sinn  á veizlurnar  í Reykja- 
holti,  þarf  ekki  löngum  getum  aö  leiöa.  pó  að  hann  tali  íátt  í 
eigin  nafni  í ritum  sínum,  bera  þau  þess  óræk  vitni.  par  hefur 
haldist  í hendur  fróðleikur  og  vit,  gaman  og  alvara.  En  viljum 
vér  hlusta  eftir  einkennunum  á daglegu  tali  Snorra,  veröur  aö 
leita  til  Ganglera.  pó  að  Snorri  geri  hann  undarlega  fávísan  í 
spurningunni  um  drykkinn,  til  þess  aö  gera  svar  Hárs  áhrifa- 
meira,  þá  er  hann  hold  af  hans  holdi,  og  líkt  því  hefur  Snorri 
sjálfur  gert  athugasemdir  sínar.  Eins  og  öllum  andlegum  mikil- 
mennum  hefur  honum  verið  tamt  að  undrast,  og  hann  hefur 
látiö  j)að  óspart  í ljós  í tali  sínu.  „pat  veit  trúa  mín“,  „svá  njóta 
trú  minnar“,  geta  vel  hafa  verið  orðtök  hans.  „pat  er  þeim 
geysihaglig  geit,  forkunnar  góðr  viðr  mun  sá  vera,  er  hon  bítr 
af“.  „Undr  mikit  er  þvílíkr  höfðingi,  sem  Freyr  er,  vildi  gefa 
sverð,  svá  at  hann  átti  eigi  annat  jafngott;  gevsimikit  mein  var 
honum  þat,  er  hann  barðisk  viö  þann  er  Beli  heitir;  þat  veit 
trúa  mín,  at  þeirar  gjafar  mundi  hann  þá  iðrask“.  Og  á gaman- 
semi  Snorra,  sem  víða  leggur  blæ  á rit  hans,  hefur  vafalaust 
boriö  enn  meira  í tali  hans.  pað  sem  var  grályndi  og  brigsl  hjá 
Hvanun-Sturlu,  en  spaugsöm  hæðni  hjá  Sighvati,  er  góöleg 
kýmni  hjá  Snorra.  Og  hann  veit  altaf  hvað  viö  á.  Gangleri 
gerir  engar  athugasemdir  við  frásögn  Hárs  um  Ragnarökkur. 
paö  efni  varð  ekki  stækkaö  með  neinum  undrunarorðum. 

pó  aö  Snorri  kunni  að  hafa  verið  örðugur  í sambúð,  vegna 
mislyndis  síns,  hefur  liann  samt  veriö  skemtilegur  á heimili,. 
fvrir  þá  sem  áttu  hæfilega  mikið  saman  við  hann  að  sælda. 
Honum  má  vafalaust  einkum  þakka  það  að  hafa  miðlað  málum 
milli  Hallberu  dóttur  sinnar  og  Árna  óreiðu,  því  aö  „ekki 
nýtti  af  henni  um  samvistir“,  nema  þegar  þau  voru  í Revkja- 


85 


holti  ( Sturl.  II,  76).  Og  hann  hefur  veriö  gestrisinn  og  glaður 
viÖ  þá  sem  að  garöi  komu.  pegar  menn  hittu  hann  sjálfan  aö 
máli,  var  hann  oftast  auöveldur  í skiftum.  pegar  Sighvatur 
sækir  hann  heim,  löngu  eftir  að  frændsemin  var  tekin  aö  kólna, 
gefur  hann  honum  gullrekiö  spjót  að  skilnaöi,  „kvað  það 
ófalliö,  a'ð  þeir  skildi  gjafalaust,  svo  sjaldan  sem  þeir  fundustu 
( Sturl.  II,  213). 

Af  öllu  þessu  er  skiljanlegt,  aö  þótt  Snorri  ætti  ekki  svo 
trausta  vini  sem  skyldi,  hafi  mörgum  verið  vel  til  hans,  einkum 
þeim  sem  verið  höfðu  gestir  hans  og  heimamenn.  0&  eftir  víg 
hans  var  von,  að  þeim  mönnum  væri  gramt  í geði,  og  vildu 
gjarnan  hefna  hans.  Ormur  stjúpsonur  hans  vill  ekki  vera  í 
fjörráðum  við  hann,  þó  að  hann  þættist  rangindum  beittur 
( Sturl.  II,  350,  smbr.  þó  III,  25).  Sturla  pórðarson  lætur  son 
sinn  heita  Snorra,  þykist  skyldur  að  hefna  hans,  og  vill  í 
hvívetna  bera  honum  vel  söguna. 

X. 

Ef  dæma  skal  um  feril  Snorra  í heild  sinni,  verða  rit  hans 
þyngst  á metunum.  par  fann  hann  það  takmark,  sem  var  meira 
en  eigin  metorð,  þar  vann  hann  af  háleitri,  innri  hvöt,  og 
hugði  sér  lítt  til  lofs  og  ekki  til  launa  fyrir.  par  var  óðalið, 
sem  hann  var  borinn  til,  og  hefði  hann  fallið  á þeirri  eigu  sinni, 
hefði  hann  verið  heilagur  eins  og  Ólafur  Haraldsson.  Margir 
mestu  rithöfundar  heimsins  hafa  lifað  lífi  sínu  með  sams  konar 
upplag  og  Snorri,  og  ekki  orðið  að  fundið.  peir  hafa  ekki  orðið 
að  heyja  baráttu  íslenzks  höfðingja  á fyrra  hlut  13.  aldar.  Og 
hafi  þeir  komist  út  í hringiðu  veraldlegrar  baráttu,  eins  og  Bacon 
lávarður  af  Verulam,  sem  á margan  hátt  svipar  til  Snorra,  hafa 
þeir  ekki  borið  þaðan  hreinna  skjöld. 

Og  samt  ættum  vér  sízt  að  óska,  að  Snorri  hefði  aldrei 
orðið  höfðingi,  heldur  tekið  þann  kost  að  verða  krúnurakaður 
klerkur  eða  kyrrsætinn  búandmaður  með  hugann  allan  við 
fræði  sím  Að  vísu  hefðu  misfellurnar  á æfi  hans  þá  orðið 


86 


minni,  verkin  líklega  fleiri  og  stærri,  því  að  starfsþrekið  hefur 
verið  írábært.  En  bækur  verða  ekki  metnar  í pundum,  og  þeir 
rithóí  undarnir  eru  ekki  léttastir  á metunum,  sem  leggja  alla 
reynslu  fjölbreyttrar  æfi  í eina  eða  tvær  bækur.  Verk  Snorra 
hafa  haft  ómetanlegan  ávinning  af  æfiferli  hans,  einmitt  eins 
og  hann  var.  Frásögn  hans  ber  öll  vott  um  smekkvísi  höfðingj- 
ans,  frjálsa  hugsun  og  víðsvni.  Hann  er  algerlega  laus  við 
kreddur,  mærð  og  lærdómstildur.  Hann  skilur  söguna  ekki 
einungis  með  vitsmunum  sínum,  heldur  með  reynslu  sinni.  Haim 
hefur  ekki  einungis  skrifað  sögu,  heldur  líka  lifað  sögu.  pess- 
vegna  bera  ræðurnar  í sögurituin  hans  og  frásagnir  um  ráð- 
steínur  og  samninga  af  flestu  öðru  í þeirri  grein.  0 g metorða- 
girmn,  sem  veldur  svo  mörgu  í fari  hans,  leggur  líka  ljómann 
uni  höfðingjalýsingar  hans.  Hann  var  þar  að  lýsa  því,  sem  hann 
helzt  vildi  vera,  en  aldrei  auðnaðist  á þann  hátt  sem  hann  hafði 
dreymt  um.  En  í sagnarituninni  héldu  honum  ekki  sömu  bönd 
og  1 haráttunni  um  metorð  og  völd.  Sturla  Sighvatsson  og  aðrir 
ribbaldar  meinuðu  honum  ekki  að  láta  höfðingsskap  Ólafs 
helga,  porgnvs  lögmanns,  Erlings  Skjálgssonar  og  Einars 
þambarskelfis  njóta  sín.  Einmitt  á þennan  hátt  er  mikið  af  því 
dýrmætasta  í bókmentum  heimsins  til  orðið.  pær  hallir,  sem 
menn  fengu  ekk^  bygt  á jörðu,  hafa  þeir  reist  að  því  glæsilegri 
á friðlandi  listarinnar. 


Þriðji  þáttur. 

Skáldskapur  og  Skáldskaparmál. 


i. 

Fyrsta  kvæði  Snorra,  sem  sögur  fara  af,  er  líklega  kvæðí 
það  um  Sverri  konung,  sem  Skáldatal  eitt  segir  frá.  Auðvitað 
hefði  Snorri  fyrir  aldurs  sakir  getað  ort  kvæðið  að  Sverri 
lifandi,  en  þó  er  sennilegra,  að  það  hafi  verið  erfidrápa,  er 
hann  sendi  utan,  llkt  og  Markús  Skeggjason  Eiríksdrápu  sína. 
Af  orðum  Sturlungu,  „gerðist  skáld  gottíf,  virðist  mega  ráða,. 
að  ekki  hafi  verulega  farið  að  bera  á skáldskap  hans  fyr  ea 
hann  var  kominn  að  Reykjaholti.  pá  yrkir  hann  kvæði  um 
Hákon  jarl  galinn  (um  1212),  og  síðan  kvæðið  Andvöku  um 
frú  Kristínu  Nikolásdóttur,  konu  jarls.  Um  gjafir  þær,  sem 
jarl  sendi  Snorra  að  kvæðislaunum,  orti  Máni  skáld  vísu,  sem 
enn  er  til  (Sturl.  II,  73).  ÖH  eru  nú  kvæði  þessi  gersamlega 
tvnd.  Svo  er  einnig  um  kvæði  um  Inga  konung  Bárðarson  og 
annað  kvæða  þeirra  um  Skúla  Bárðarson,  sem  Sturlunga  segir 
f rá : „Snorri  hafði  ort  um  jarl  tvö  kvæði;  alhend  voru  klofa- 
stef  í drápunni: 

Harðmúlaðr  var  Skúli 
rambliks  framast  miklu 
gnaphjarls  skapaðr  jarla“. 

En  af  hinu  kvæðinu,  hinni  dýrstefjuðu  drápu,  er  ekki  annað 
geymt  en  stefið,  sem  nú  var  tilfært.  Og  hefur  það  varðveizt 


88 


vegna  þess,  að  óvinir  Snorra  á Suðurlandi  höfðu  það  í flimt- 
ingum,  eins  og  áður  er  getið  (smbr.  Sturl.  II,  88,  96). 

Enn  eru  menjar  eins  kvæðis  eftir  Snorra.  Ólafur  hvíta- 
skáld  eignar  honum  í Málskrúðsfræði  sinni  þennan  vísu- 
f jórðung : 

Byskup  heyr  á bæran 
bragþátt  göfugs  máttar  — 

og  bætir  vi'S : „hér  er  sameiginligt  nafn,  byskup,  sett  fyrir 
eigmligu  nafni  GuSmundar“.  Ekki  verSur  með  vissu  af  línum 
>essum  ráðið,  hvort  þær  muni  vera  úr  kvæði  nm  biskup  sjálf- 
an,  eða  helgikvæði,  sem  Snorri  hefur  flutt  honum.  En  lik- 
legra  þykir  mér,  eftir  hugarfari  Snorra  og  vináttu  hans  við 
Guðmund  Arason,  að  kvæðið  sé  ort  um  biskup  sjálfan. 

• Ein  af  lausavísum  Snorra,  um  fall  frænda  hans  á Örlvgs- 
stöðum,  hefur  þegar  verið  tilfærð.  Aðra  vísu  tilfærir  Sturl- 
unga  (II,  165),  þar  sem  hann  hælist  um  Sauðafellsför  Vatns- 
íirðinga.  þá  segir  Hákonar  saga  frá  því,  að  Skúli  hertogi  bað 
Snorra  yrkja  vísu  um  Gaut  Jónsson  af  Meli,  og  Hkja  honum 
við  natna  sinn,  Óðin.  pá  kvað  Snorri  (Sturl.  IV,  226); 

Heríanga  liauð  Hringi 
hjaldr  einsköpuðr  galdra 
(Gautr  hvatti  þrym  þreytta 
þann)  ok  Hilditanni; 
oflengi  veldr  yngva 
ósætt,  en  vel  mætti 
herstefnandi  hafna 
hans  dóm,  Völundr  rómu. 

Virðist  sú  vísa  ort  af  munni  fram.  Enn  er  til  vísa  um  Eyjólf 
Brúnason,  sem  áður  er  getið,  og  loks  rþessi  vísuhelmingur : 
Ivomk  inn,  þars  sat  svanni 
svanna  vænstr  í ranni, 

Gerðr  leysti  sú  svarðar 
svarðakr  raðar  garða. 


89 


'pó  að  kenningarnar  (Grerðr  svarðar  garða  raðar  [kvenkenn- 
ing],  svarðakr  [hár])  og  hinn  3ýri  háttur  (dunhenda,  smbr. 
Háttatal  24.  v.)  skyggi  hér  á myndina,  er  þó  gaman  að  eiga 
Jiana  til  minja  um  smekk  Snorra  á kvenlega  fegurð. 

pá  vík  ég  að  Háttatali,  hinu  mikla  kvæði,  sem  Snorri 
<orti  um  þá  Hákon  konung  og  Skúla  jarl  á árunum  1221 — 23, 
<og  nú  er  þriðji  og  síðasti  hluti  Snorra-Eddu. 

Háttatal  er  102  vísur.  pað  skiftist  í raun  og  veru  í þrjú 
Ikvæði,  hið  fyrsta  (1. — 30.  vísa)  um  Hákon  konung,  annað 
(31 — 66.  v.)  um  Skúla  jarl  og  þriðja  (67 — 102.  v.)  um  þá 
báða,  konung  og  jarl.  Sökum  hinna  sífeldu  háttaskifta  varð 
stefjum  varla  komið  að  í kvæðinu.  pó  er  klofastef  í v.  68  og 
70:  Fremstr  var  Skúli  — skjöldunga  ungr,  og  er  bent  á það 
í athugasemdunum.  En  á hitt  er  ekki  bent,  að  tvö  síðustu 
vísuorðin  í 82.  v.  (iskatna  skýrstr  | Skúli  dýrstr)  koma  aftur  í 
breyttri  mynd  (samkvæmt  kröfum  háttarins)  í 94.  v. : 

Ragnarr  þótti  skatna  skýrstr, 

Skúli  jarl  er  miklu  dýrstr. 

'Og  virðisl  þetta  eiga  að  vera  eins  konar  stef. 

Háttatal  er  ekki  einungis  lofkvæði  um  höfðingja,  heldur 
líka  parfcur  af  Snorra-Eddu.  „Tvenn  eru  kyn  þau,  er  greina 
;skáldskap  ;allan : mál  ok  hættir“.  Frá  málinu  var  sagt  í Skáld- 
skaparmáliun,  en  hættirnir  voru  eftir.  Snorri  hefði  að  vísu 
getað  bjargast  við  dæmi  frá  eldri  skáldum,  smbr.  tilvitnanirnar 
í pórarinn  Máhlíðing  og  Klæng  biskup.  En  það  hefði  aldrei 
•orðið  eins  fullkomið  kerfi,  jafnvel  þó  að  hann  hefði  tekið 
Háttalykil  þeirra  Hal'ls  og  Rögnvalds  jarls.  Snorri  sló  því 
tvær  flugur  í einu  höggi  með  kvæðinu.  Hann  orti  kvæði  um 
þá  Hákon  og  Skúla,  sem  var  jafnstórkostlegt  í sinni  röð  og 
viðtökur  þær,  sem  hann  hafði  hlotið  í Noregi  og  var  nú  að 
þakka  fyrir.  En  hann  hafði  sífelt  Eddu  sína  í huga  ekki  síður 
*en  þá  konung  og  jarl.  Efnið  var  þeim  helgað,  Eddu  formið. 

En  efnið  í Háttatali  er  heldur  létt  á metunum.  pað  var 


90 


bæði,  að  afrek  þeirra  Hákonar  og  Skúla  voru  ekki  stórkost- 
leprt  yrkisefni,  enda  verður  Snorra  lítið  nár  þeim.  Hin  fáu 
sögulegu  atriði  drukna  í hinni  efnislausu  mærð,  sem  teygð  er 
í þetta  langa  kvæði,  þar  sem  alt  verður  að  lúta  kröfum  hátt- 
anna.  Að  vísu  eru  ýmsir  góðir  sprettir  í kvæðinu,  sumsstaðar 
yrkir  málið  fyrir  Snorra  og  minningarnar  um  hallargleðina 
og  sóma  þann,  sem  hann  hafði  hlotið,  og  gleðin  vfir  að  hafa 
ort  þetta  mikla  kvæði,  slá  bjarma  á sumar  vísurnar.  En  ef 
maður  les  ekki  Háttatal  Snorra  vegna,  til  þess  áð  hlera  eftir 
tinhverju,  sem  gæti  lýst  manninum,  þá  er  það  dapurlegur 
lestur.  ()g  því  er  svo  í tíma  komið,  að  það  á sér  ekki  einu  sinni 
hið  málfræðilega  og  söguk*ga  gildi,  sem  eldri  kvæði  eiga.  pað^ 
er  talsvert  til  af  íslenzkum  handritum  eldra  en  það,  og  það 
bætir  engu  við  Hákonar  sögu  eftir  Sturlu,  né  þarf  þess  við  til 
þess  að  staðfesta  frásögn  hennar. 

En  hver  aufúsusending  ætli  þeim  Hákoni  og  Skúla  hafi 
verið  í kvæðinu?  Hákoni  hefur  að  maklegleikum  löngum 
verið  hallmælt  fyrir  þann  þátt,  se:n  hann  átti  í því  að  ráða 
Snorra  af  dögum,  og  m.  a.  hefur  þá  verið  mint  á,  að  Snorri 
hafi  ort  ódauðlegt  lof  um  konung.  Mönnum  verður  ósjálfrátt 
að  l>era  saman  sakir  Egils  við  Eirík  blóðöx  og  Snorra  við 
Hákon,  launin  fvrir  Hiifuðlausn  og  Háttatal.  En  hér  er  margs- 
að  gæta.  Dróttkvæðin  voru  að  missa  vald  sitt  yfir  hugum 
manna,  þau  voru  list,  sem  hafði  lifað  sitt  fegursta,  og  fór  enn 
hraðar  hnignandi  vegna  þess,  að  hirðin  skildi  þau  ver  en  fyr 
og  mat  þau  minna.  Væru  kvæðin  ekki  lærð  af  hirðinni,  voru 
þau  einskis  virði,  en  hver  ætli  hafi  lært  Háttatal,  svo  langt 
sem  iþað  var  og  efnislítið?  Hákon  horfði  suður.  Hann  mægist 
við  konunga  Evrópu,  semur  sig  að  suðrænum  siðum,  Iætur  þýða 
rómanskar  bókmentir  á norrænu.  Hann  hefur  enga  tílfinningu 
haft  fyrir  dróttkvæðum,  tekið  við  þeim  og  launað  þau  fvrir 
siða  sakir,  vegna  íhaldssamari  hirðmanna  sinna,  vitað  þau 
spiltu  engu.  Hann  hefur  framar  öllu  litið  á Snorra  sem  póli- 
tískan  erindreka  sinn,  þó  að  hann  hefði  líka  mætur  á homimx 


91 


sem  skemtilegum  gesti.  A 10.  öldinni  gátu  konungur  og  óvinur 
hans  staðið  hvor  andspænis  öðrum  sem  einstaklingar.  pegar 
Snorri  hafði  óhlýðnast  Hákoni,  var  það  einstaklingur,  sem  stóð 
gegn  ríkinu?  og  ríkið  átti  sér  aðra  og  miklu  æðri  tegund  réttar. 
pað  var  iþví  ekki  við  að  búast,  eins  og  á stóð,  að  Háttatal  gæti 
orðið  Snorra  Höfuðlausn. 

Til  þess  að  gera  sér  nokkra  grein  fyrir  gildi  Háttatals  frá 
bragfræðinnar  sjónarmiðþ  er  gott  að  bera  það  saman  við  ann- 
að  og  eldra  kvæði  af  sania  tæi,  Háttalvkil  Halls  pórarinssonar 
breiðmaga  og  Rögnvalds  kala  Orkneyja  jarls.  Háttalykill  er 
því  miður  aðeins  til  í mjög  ófullkomnu  pappírshandriti,  endinn 
vantar  alveg  og  margar  vísurnar  ekki  nema  brot.  Til  eru  82 
vísur  o g vísnabrot  með  41  hætti,  en  gizka  má  á,  að  kvæðið  hafi 
verið  rúmar  90  vísur. 

Snorri  byrjar  á dróttkvæðum  hætti7  skoðar  hann  sem 
„upphaf  allra  hátta“.  peir  Rögnvaldur  bvrja  á ljóðahætti  og 
kviðuhætti,  og  er  það  nær  eðlilegri  þróun  háttanna.  En  annars 
er  röð  háttanna  hjá  þeim  að  mestu  levti  af  handahófi,  svo  að 
náskvldir  hættir  standast  þar  fjarri,  en  ólíkir  saman.  Aftur  á 
móti  raðar  Snorri  háttunum  furðu  skipulega,  þó  að  elztu  og 
upprunalegustu  hættirnir  komi  ekki  fyr  en  síðast.  Hann  brest- 
ur  skiining  á sögu  háttanna,  en  hin  skýra  hugsun  hans  bregst 
honum  ekki. 

Auðvitað  hefur  Snorri  þekt  Háttalykil,  enda  má  svo  að 
orði  kveða,  að  allir  hættir  þeirra  Rögnvalds  standi  líka  í 
Háttatali.  Núfuháttur  er  eina  undantekningin.  pað  er  afbrigði 
af  dróttkvæðum  hætti,  þar  sem  einskonar  viðlagi  er  bætt  við 
báða  vísuhelminga : nema  ek  ljúga,  en  ek  mun  eigi  ljúga  — 
nema  ek  þegja,  en  ek  mun  eigi  þegja.  pessi  viðlög  minna  bæði 
á síðari  tíma  viðlög:  það  er  í minni,  það  er  í manna  minni,  og 
daglegt  mál : ef  ég  lifi,  sem  ég  veit  ég  lifi.  Sennilega  bendir 
þessi  háttur  til  forns  alþýðukveðskapar,  sem  tízkan  hefur  ekki 
leyft  að  geymast.  Og  Snorra  hefur  þótt  hann  of  óreglulegur 
til  þess  að  hafa  hann  í lofkvæði. 


92 


Refhvörfin  eru  gott  dæmi  þess,  hvernig  Snorri  notar  sér 

eldri  hætti.  í Háttalykli  eru  tveir  liættir,  refrún  en  minni 

(20  a — b)  með  tvennum  andstæðum  í vísu,  og  refrún  en  meiri 

(28  a — b)  með  fernum  andstæðum  (t.  d. : góðr  — illr,  seint  — 

* 

skjótt),  en  ekki  standa  þeir  saman  í kvæðinu.  I Háttatali  eru 
refhvarfaha'ttirnir  orðnir  0 (17 — 22.  v.)  og  einn  refhvarfa- 
bróðir  (23.  v.),  og  Snorri  byrjar  einmitt  (samkvæmt  anda 
háttaskipunar  sinnar  yfirleitt)  á mestu  refhvörfunum.  par  er 
vísan  saman  sett  af  tóinum  andstæðum,  16  talsins,  og  má  hik- 
laust  telja  það  mesta  }>ragþraut  á íslenzku,  og  ef  til  vill  öllum 
tungum.  Af  athugasemdunum  má  sjá,  að  Snorri  hefur  skapað 
}>etta  afbrigði  refhvarfanna.  Hér  sem  víðar  hefur  hann  ekki 
gert  annað  en  framlengja  þær  línur,  sem  dregnar  voru  af  fyrir- 
rennunmi  hans. 

pá  notar  Snorri  hina  víðtæku  þekkingu  sína  á dróttkvæð- 
unum  til  þess  að  koma  með  hætti,  sem  vantar  í Háttalykil, 
a.  m.  k.  í núverandi  mynd  hans.  Svo  er  t.  d.  um  hjástælt 
(13.  v.),  þar  sem  5 samstöfur  síðast  í hvorum  vísuhelmingi 
skulu  vera  sér  um  mál,  og  skal  orðtak  vera  foni  minni.  En 
með  þessum  hætti  orti  Kormakur  Sigurðardrápu.  0 g líkt  er  um 
fornskáldahættina,  sem  svo  eru  kallaðr,  að  þar  eru  tekin 
afbrigði,  sem  fyrir  hafa  komið  í gömlum  kvæðum.  En  Snorri 
myndar  í samræmi  við  þau  hætti  með  föstum  reglum.  Annars  er 
mikið  af  því,  sem  Snorri  telur  sérstaka  hætti,  í raun  og  vem 
ekki  bragfræðileg  afbrigði,  heldur  er  orðaskipan  og  stíl  breytt 
á ýmsan  hátt.  Og  þar  hefur  hann  aukið  talsverðu  við  það,  sem 
áður  var  til.  Verulegar  háttanýjungar  eru  fáar.  Nýi  háttur 
(73.  v.)  er  í raun  og  veru  ekki  annað  en  afbrigði  af  grænlenzka 
hætti  (71.  v.),  sem  líka  stendur  í Háttalykli.  Merkilegri  er 
skammi  háttur  (72.  v.),  þar  sem  áherzlusamstöfur  eru  stuttar  í 
annari  hverri  línu.  Iiin  minsta  runhenda  (82.  v.)  kemur  ekki 
fyrir  nema  í Háttatali. 

Háttatal  er  sá  þáttur  Eddu,  sem  minst  áhrif  hefur  haft  á 
bókmentirnar  og  minst  gildi  hefur  fyrir  vísindi  nútímans.  Auð- 


93 


vitað  er  merkilegt  að  hafa  þarna  dæmi  ,allra  hátta‘  (100.  v.)r 
sem  Snorri  þekti,  fornra  og  nýrra,  háttaskipan  hans  er  merkileg 
í sjálfu  sér  og  eins  háttanöfnin,  sem  sum  eru  forn,  sum  breytt 
og  sum  buin  til  af  honum.  Eins  eru  athugasemdirnar  gó'ðra 
gjalda  verðar,  ekki  sízt  vísnaskýringarnar.  En  verulegt  skarð 
í bragfræðisþekkingu  vora  mundi  það  ekki  vera  að  missa 
Háttatal 

pannig  hefur  Snorri  mist  marks  með  Háttatali,  bæði  sem 
lofkvæði  og  fyrirmynd  handa  skáldum.  Og  listargildi  kvæðisins 
bætir  ekki  úr.  Snorri  hefur  verið  skáld  að  eðlisfari,  eins  og 
hann  átti  kyn  til  í ýmsar  ættir.  Vald  hans  á formi,  hugkvæmni 
lians  á orð,  er  framúrskarandi,  og  rit  hans  í sundurlausu  máli 
bera  listfengi  hans  órækan  vott.  En  í kvæðunum  vantaði 
hinn  heilaga  eld  tilfinninganna  til  þess  að  gefa  honum  frelsi 
og  djörfung  og  brenna  af  honum  öll  óeðlileg  bönd.  I stað  þess 
beygði  hann  sig  undir  ok  listarstefnu,  sem  frá  upphafi  hafði 
verið  á villustigum  og  var  auk  þess  fyrir  löngu  búin  að  lifa  sitt 
fegursta.  Hann  varð  skáld  af  lærdómi  og  eigin  ástundun,  beitti 
hæfileikum  sínum  við  ófrjó  efni  í ófrjóum  búningi,  þar  sem 
að  eins  lökustu  hliðar  þeirra  nutu  sín.  Lausavísur  hans  og  beztu 
vísurnar  í Háttatali  gefa  aðeins  hugmvnd  um,  hvað  hann 
hefði  getað  skapað,  ef  hann  hefði  tekið  aðra  stefnu. 

En  sjálfur  skildi  Snorri  þetta  ekki.  Hann  vissi,  að  Hátta- 
tal  var  ekki  einungis  lengst,  heldur  líka  torgerðast  allra  drótt- 
kvæða.  Hann  getur  ekki  orða  bundist  að  láta  álit  sitt  hvað  eftir 
annað  koma  fram  í kvæðinu  (67,  95 — 100  v.,  smbr.  að  framan 
46 — 47),  einkum  í kvæðislokin  eftir  að  allir  örðugleikar 
voru  sigraðir  og  hann  lék  sér  að  hinum  léttu  háttum.  Hvernig 
átti  hann  að  gruna,  að  dómur  sögunnar  yrði  sá,  að  öll  kvæði 
hans  týndust,  nema  Háttatal  eitt,  og  það  geymdist  að  eins  af 
því  að  það  var  partur  af  Eddu,  og  væri  helzt  lesið  af  því  að 
það  var  eftir  höfund  Gvlfaginningar  og  Heimskringlu  ? 

Sagan  getur  stundum  ýtt  svo  hart  við  manni,  að  hann  líti 
eins  og  nývöknuðum  augum  á lífið.  Hvað  er  lífvænlegast  af  því, 


94 


«em  upp  er  að  vaxa  í kringum  ossf  Ekki  það  sem  mest  dramb- 
ar,  rakið  getur  ættartölu  sína  lengst  aftur  í tímann,  heldur  það 
sem  er  runnið  dvpst  úr  manneðlinu  á sem  einfaldastan  hátt. 
pað  eru  til  einstök  tilsvör  og  setningar  í ritum  Snorra,  sem 
hann  hefur  skrifað  fyrirhafnarlaust  og  án  þess  að  íhuga  gildi 
þeirra,  en  vér  vildum  nú  ekki  skifta  á fyrir  alt  Háttatal.  Samt 
er  kvæðið  stórkostleg  leif  aldar  sinnar  á sinn  hátt.  pað  er 
merkileg  tilraun  mikils  manns  að  blása  nýju  lífi  í deyjandi  list 
með  því  að  auka  einmitt  verstu  galla  hennar  úr  hófi.  pað  mænir 
upp  úr  myrkri  aldanna  eins  og  geysimikill  viti,  sem  segir: 
komdu  ekki  nærri  mér! 


II. 

pað  er  bágt  að  segja,  hvort  réttara  er  að  komast  svo  að 
orði,  að  óðfræði  Snorra  sé  runnin  af  skáldskap  hans  eða  skáld- 
skapurinn  af  óðfræðinni.  pau  eru  jafntengd  og  vísindi  og  list 
í sagnaritun  hans.  pó  að  Snorri  hefði  ekki  ort,  hefði  fræði- 
menska  hans  vafalaust  leitt  huga  hans  að  kvæðum  og  skýringu 
þeirra.  En  hann  hefði  þá  varla  samið  Eddu.  Og  þó  að  Snorri 
hefði  verið  minni  fræðimaður,  hefði  skáldgáfa  hans  og  þekk- 
ing  sú,  sem  allir  áttu  kost  á,  vel  enzt  honum  til  þess  að  yrkja. 
En  hann  hefði  þá  aldrei  ort  Háttatal. 

pó  að  Snorra-Edda  sé  fyrsta  rit  um  íslenzka  skáldskapar- 
fræði,  þá  er  fræðin  sjálf  miklu  eldri,  jafngömul  dróttkvæða- 
stefnunni  í skáldskapnum.  pau  kvæði  eru  miklu  flóknari  regl- 
um  háð  en  menn  gera  sér  alment  grein  fyrir,  og  verða  aldrei 
rétt  skilin,  ef  menn  miða  við  hin  einföldu  og  ósjálfráðu  lög, 
sem  forn  alþýðukveðskapur  lýtur.  Skáldskapurinn  var  íþrótt 
„vammi  firð“,  „heilagt  Hrafnásar  full“,  sem  menn  lögðu  stund 
á með  trúarlegri  lotningu.  Óðinstrú  og  skáldskapur  voru  ná- 
tengd.  Og  fyrirlitningin  á leii*skáldunum,  skáldfíflunum,  ber 
vott  uin  hina  sterku  stéttartilfinningu  skáldanna. 

Af  tveim  þáttum  óðfræðinnar  var  bragfræðin  miklu  um- 
fangsminni.  Háttatal  og  athugasemdirnar  við  það  sýna  bezt,  að 


95 


það  voru  einkanlega  afbrig'ði  háttanna  og  heiti  þeirra,  sem 
þurfti  að  læra.  Undirstöðuatriði  eins  og  setning  stuðla  og  höf- 
uðstafa,  um  áherzlur  og  samstöfulengd,  voru  þann  veg  vaxin,  að 
sá  sem  ekki  lærði  þau  af  sjálfum  sér  með  því  að  heyra  kvæði, 
gat  aldrei  orðið  skáld.  Aftur  á móti  varð  að  læra  skáldamálið. 
Og  þar  var  ekki  nóg  að  læra  af  kvæðum  annara,  því  að  mikið 
af  frumleik  skáldanna  var  einmitt  í því  fólgið  að  koma  með 
nýjar  kenningar,  og  heldur  ekki  heitin  máttu  vera  of  algeng. 

Skáldamálið  er  hérumbil  tóm  nafnorð.  pau  orð,  sem  skáld- 
in  nota  af  öðrum  flokkum  og  ekki  tíðkuðust  í sundurlausu  máli, 
voru  örfá.  Að  heyja  sér  orðafjölda  var  þá  fyrst  og  fremst  að 
læra  sem  mest  af  heitum,  en  þau  voru  vmist  nöfn  (t.  d.  sæ- 
konunga  heiti)  eða  fátíð  samnefni.  Elztu  menjar  óðfræðinnar 
eru  einmitt  söfn  af  slíkum  heitum,  Eddukvæðin  Grímnismál 
og  Alvíssmál  og  pulurnar,  sem  svo  eru  nefndar  og  nú  fylgja 
Eddu,  en  vafalaust  eru  (mikill  hluti  þeirra)  talsvert  eldri  (smbr. 
Sophus  Bugge,  Biskop  Bjarne  Kolbeinssön  og  Snorres  Edda, 
Aarböger  1875,  og  ritgerð  Finns  Jónssonar,  Um  pulur  og 
gátur,  í afmælisriti  til  Maurers : Germanistische  Abhandlungen, 
Göttingen  1893).  Benda  þær,  t.  d.  eyja  heiti  og  á heiti,  á furðu 
mikinn  og  einkennilegan  fróðleik.  Með  þessum  heitum  var  nú 
auðvelt  að  setja  saman  fjölda  af  kenningum.  Sækonungs  hestur 
eða  sævar  hestur  var  skip,  og  með  því  að  nota  ýmis  heiti  eða 
kenningar  á sækonungi,  hesti  og  sæ  mátti  breyta  þessu  á ótal 
vegu. 

En  sumar  kenningar  voru  örðugri  viðfangs  en  þetta.  pær 
áttu  sér  sína  sögu,  og  varð  að  fara  gætilega  með  þær.  Hvers- 
vegna  mátti  kalla  gull  „mál  jötna“  og  breyta  því  á ýmsa  vegu? 
Og  hversvegna  var  „Grana  byrðura  gull,  en  ef  sett  var  annað 
hestnafn  í stað  Grana,  þá  merkti  það  ekki  annað  en  venjuleg- 
ar  klyfjar?  petta  varð  ekki  skilið  af  tómuni  nafnaþul- 
um.  Til  þess  lágu  sögur.  Til  þess  að  geta  myndað  allar  kenning- 
ar  og  hafa  fult  vald  á þeim,  urðu  þá  ung  skáld  að  leita  til 
sömu  linda  og  eldri  skáld  höfðu  gert,  læra  goðafræði  og  hetju- 


96 


sögur.  Jafnvel  einstakir  hœttir  gátn  heimtað  slíka  þekkingu  sc 
fornum  minnum  (sjá  að  framan  um  „h,jástælt“  ) . pannig  varö» 
undirstaða  skáldskaparmálsins  furðu  margbrevtt,  og  hið  nána 
samband  goðafræði  og  skáldskapar  hélzt  eftir  að  kristni  var  í 
lög  tekin 

Edda  Snorra  er  að  því  levti  frumlegra  verk  en  konungasög- 
ur  hans,  að  menn  vita  ekki  um  neitt  skrifað  verk  um  það  efni 
fyrir  hans  daga.  En  annars  eru  bæði  verkin  á margan  hátt 
líkt  vaxin.  I báðum  skapar  hann  úr  gömlu  efni  stærri  og  sam- 
feldari  heild  en  áður  hafði  verið  til,  í báðum  tilfærir  hann 
fjölda  af  kvæðum  til  sönnunar  máli  sínu  og  greinir  milli  vmissa 
tegunda  af  heimildum.  ()g  Edda  hefur  eins  og  Heimskringla 
ýmiss  konar  tilgang.  Eins  og  Snorri  með  konungasögum  sín- 
um  rís  að  nokkru  leyti  gegn  stefnu  samtíma  síns  og  skipar  sér 
undir  merki  Ara  (smbr.  S.jötta  þátt,  XII.  kap.),  er  Edda  líka 
íhaldssamt  verk.  Sú  stefna,  að  fækka  kenningunum,  bæði  til 
þess  að  yrkja  ljósar  og  af  því  að  þær  voru  sóttar  í heiðnar 
goðsögur,  kemur  bæði  beinlínis  og  óbeinlínis  fram  í Lilju,  og 
hefur  auðsjáanlega  verið  farin  að  gera  vart  við  sig  á dögum 
Snorra.  Að  því  lúta  orð  hans  í lok  1.  kap.  Skáldskaparmála : 
„En  ekki  er  at  gleyma  eða  ósanna  svá  þessar  frásagnir,  at  taka 
ór  skáldskapinum  fornar  kenningar,  þær  er  höfuðskáldin  hafa 
sér  líka  látit“,  smbr.  2.  kap. : „Xú  skal  láta  heyra  dæmi,  hvem- 
ig  höfuðskáldin  hafa  látit  sér  sówa  at  yrk.ja  eptir  þessum  heit- 
um  ok  kenningum^.  Eyrir  utan  íhaldssemi  Snorra,  kemur  hér 
til  greina  frjálslyndi  hans,  sem  ekkert  fann  athugavert  við  hin- 
ar  heiðnu  kenningar,  og  stéttartilfinning  skáldsins,  sem  hvorki 
taldi  það  eftir  ungum  skáldum  að  læra  að  beita  liinu  forna 
skáldamáli,  né  alþýðu  manna  að  læra  að  skil.ja  það. 

Og  tilgangur  Eddu  er  einmitt  ekki  einungis  hagnýtur,  að 
kenna  að  yrkja,  heldur  líka  sá  að  keuna  að  skil.ja  kvæði:  „þat 
er  hulit  er  kveðit“.  Enn  í dag  er  Edda  hentugasti  inngangur  að 
vísindalegu  námi  dróttkvæðanna.  En  auk  þess  varð  Snorra 
það  breði  s.jálfrátt  og  ós.jálfrátt  að  láta  fróðleik  sinn  og  list 


97 


njóta  sín  fram  yfir  það,  sem  þessi  takmörk  kröfðust,  o g mun 
vikið  nánar  að  því  í næsta  þætti. 

Áhrif  Eddu  á íslenzkar  bókmentir  urðu  geysimikil.  Hún 
virðist  vera  eitt  af  þeim  ritum,  sem  fvrst  öfluðu  óvísindalegum 
fornfræðum  virðingar,  og  ruddu  þannig  braut  ekki  einungis 
skrásetningu  fornaldarsagna,  heldur  líka  Eddukvæðanna.  En 
sjálfur  hefur  Snorri  ekki  getað  séð  þetta  fyrir.  Utan  um  Eddu 
safnaðist  alt  það,  sem  á íslenzku  var  ritað  um  málfræði  og 
skáldskap.  Og  þó  að  Snorra  lánaðist  ekki  að  skapa  dróttkvæð- 
unum  nýja  blómöld  með  Háttatali,  þá  stuðlaði  hann  að  því  með 
Skáldskaparmálum  að  halda  hinu  forna  skáldamáli  lifandi,  og 
í rímunum  fékk  það  óvænta  endurreisn.  Um  Eddu,  Eddu-list, 
Eddu-reglu  o.  s.  frv.  er  talað  í íslenzkum  kveðskap  alt  frá  14.. 
öld  og  fram  á þá  19.  Og  þó  að  samhengið  í bókmentunum  væri 
að  vísu  órofið,  mundi  skáldamál  síðari  alda  samt  hafa  borið 
annan  svip,  ef  ekki  hefði  verið  til  slík  kenslubók,  sem  Edda 
var,  sem  hver  kynslóðin  eftir  aðra  jós  úr,  beinlínis  og  óbeinlínis. 
Edda  hefur  einmitt  gert  meira  en  nokkur  önnur  bók  til  þess  að 
vernda  þetta  samhengi  í skáldskapnum.  En  hvort  áhrif  hennar 
á íslenzka  skáldíisí  hafa  verið  holl  að  sama  skapi,  er  vafasamt, 
og  ekki  rúm  til  þess  að  ræða  það  mál  hér. 

III. 

Snorri  hefur  upprunalega  ætlað  sér  að  skrifa  Skáldskapar- 
mál  í samtalsformi,  á sama  hátt  og  Gylfaginningu.  En  hann 
hefur  horfið  frá  því,  svo  að  víða  vantar  spurningarnar  í byrjun 
kapítulanna,  einkum  er  á bókina  líður.  Umgerð  sú,  er  hann 
valdi  sér  hér:  að  láta  þá  Braga  og  Ægi  hafa  jafnlangar  og 
vísindalegar  rannsóknir  á skáldskap  að  ölmálum  — var  ekki 
heppileg.  Ægir  virðist  ekki  sjálfkjörinn  lærisveinn  í óðfræði, 
og  samtal  þeirra  Braga  átti  sér  enga  sögu,  né  eðlilegan  endi, 
eins  og  samtal  Ása  og  Ganglera,  svo  að  skiljanlegt  er,  að  Snorri 
gleymdi  þeim  smátt  og  smátt. 

Sigurður  Nordal : Snorri  Sturluson.  7 


98 


En  þetta  bendir  undir  eins  á,  að  Skáldskapamiál  niegi  ekki 
skoða  sem  listarheild  á borð  við  Gylfaginningu.  Enda  væri 
fjarri  allri  skynsemi  að  gera  slíkar  kröfur.  pó  að  efni  Skáld- 
skaparmála  leyfði  vissa  niðurskipun,  þá  varð  það  samt  altaf 
sundurleitt  og  samsett  úr  óteljandi  brotum.  Úr  því  varð  ekki 
fremur  samsett  heild,  sem  nútíðar  ritskýrandi  livergi  gæti  fett 
fingur  út  í,  en  reipi  verða  fléttuð  úr  sandinuin.  pað  er  því  létt 
verk  og  löðurmannlegt  að  geta  þess  til,  að  þessi  og  þessi  kapí- 
tuli  sé  fleygaður  inn  eftir  daga  Snorra,  en  sannanirnar  verða 
oftast  að  því  skapi  léttvægar.  pví  má  heldur  ekki  gleyma,  aö 
samhengi  og  samræmi  Gylfaginningar  er  að  nokkru  leyti  fengið 
á kostnað  Skáldskapannála.  pær  sögur,  sem  Snorra  fanst 
mundu  raska  uin  of  hlutföllum  Gylfaginningar,  geymdi  hann 
til  Skáldskaparmála,  og  hann  vísar  beinlínis  til  þeirra  í 26.  kap. 
(um  rán  Iðunnar).  En  í Skáldskaparmáluin  varð  ekki  vísað 
til  neins  síðara  parts.  par  varð  að  taka  efnið  með,  hvað  sem 
hlutföllum  og  skipun  leið,  eða  alls  ekki  að  öðrum  kosti. 

Nú  eiga  að  vísu  margar  sögurnar  í Skáldskaparmálum  þar 
vel  heima,  og  gátu  alls  ekki  staðið  í Gylfaginningu.  Svo  er  ein- 
mitt  um  het  jusögurnar,  sem  settar  eru  í samband  við  gullkenn- 
ingar  (oturgjöld  o.  s.  frv.  k.  39 — 41,  rajöl  Fróða  k.  42,  sáð 
Ivraka  k.  43)  og  orustukenningar  (Hjaðningavíg  k.  49).  Eins 
má  telja,  að  sagan  um  upphaf  skáldskaparins  (skáldamjaðar- 
ins)  sé  vel  fallin  til  þess  að  vera  inngangur  Skáldskaparmála, 
þó  að  hún  sé  goðasaga.  Oðru  máli  er  að  gegna  um  söguna  um 
rán  Iðunnar  og  hvernig  Skaði  var  tekin  í tölu  Asynja.  Hún 
átti  alveg  eins  að  standa  í Gylf aginningu  og  k.  37,  um  Frey  og 
Gerði,  en  hitt  er  torskilið,  hversvegna  Bragi  hefur  nú  mál  sitt 
með  henni.  Eins  verður  ekki  sagt,  að  sögurnar  um  pór  og 
Hrungni  og  Geirröð  séu  nauðsynlegar  til  skýringar  pórskenn- 
ingunum  (kenningar  eins  og  bani  prívalda,  fóstri  Vingnis  og 
Hlóru,  eru  látnar  óskýrðar),  enda  alveg  af  sama  tæi  og  pórs- 
isögurnar  í Gylfaginningu.  Og  söguna  um  dýrgripi  goðanna 
-(hadd  Sifjar  o.  s.  frv.,  k.  35)  hefði  verið  gild  ástæða  til  þess 


\ 


99 


að  segja  fyr,  í sambandi  við  Mjölni  og  Skíðblaðni.  En  slíkar 
athugasemdir  eru,  eins  og  áður  er  tekið  fram,  engar  rök- 
semdir  fyrir  því,  að  þessum  köflum  hafi  verið  bætt  inn  í 
Eddu  eftir  daga  Snorra.  pað  er  misskilningur  á eðli  bókar- 
innar,  að  halda  að  Snorri  hafi  verið  svo  þrælbundinn  við 
aðaltilgang  hennar,  að  hann  hafi  endilega  hætt  við  söguna  um 
Niflunga,  þar  sem  lokið  var  að  segja  frá  tildrögum  gulls- 
kenninganna  (í  miðjum  k.  41).  Hitt  er  miklu  sennilegra, 
að  hann  hafi  viljað  segja  söguna  til  enda,  eins  og  hún  nú 
stendur,  úr  því  að  hann  kunni  hana,  einmitt  sögunnar  vegna. 
En  auk  þess  eru  nöfn  þeirra  Sörla  og  Hamðis  mjög  við 
höfð  í kenningum,  þótt  ekki  séu  það  gullskenningar. 

Um  heimildir  Skáldskaparmála  get  ég  verið  fáorður. 
Mikið  af  þeim  er  tilfært,  sumt  með  öllu  ókunnugt.  Suma 
kaflana  er  hægt  að  bera  saman  við  aðrar  frásagnir  um  sama 
efni,  Yölsunga  sögu,  Hrólfs  sögu  kraka  o.  fl.  En  hvergi  er 
eins  mikið  að  athuga  og  fylla  upp  í til  skilningsauka  og 
víða  er  í Gvlfaginningu.  par  er  frásögnin  oft  sett  saman  úr 
molum,  sem  erfitt  er  að  bræða  saman.  En  sögurnar  í Skáld- 
skaparmálum  eru  alt  samhangandi  frásagnir,  og  list  Snorra 
nýtur  sín  þar  oft  í bezta  lagi. 

Um  sumar  sögurnar  hefur  Snorri  bæði  haft  kvæði,  og 
-sögusagnir,  sem  kvæðunum  hafa  fvlgt  til  skýringar  og  við- 
auka.  Af  skrifuðum  heimildum  liefur  hann  áreiðanlega  not- 
að  Skjöldunga  sögu,  eins  og  hann  hefur  líka  gert  í Ynglinga 
sögu  og  formála  Gvlfaginningar.  Eftir  henni  eru  skrifaðir 
kaflarnir  um  Fróða  og  Hrólf  kraka  (42 — 43,  smbr.  þó  Aar- 
böger  1894,  142  og  153).  pá  hefur  Finnur  Jónsson  (Aarb. 
1917,  16 — 36)  reynt  að  leiða  rök  að  því,  að  til  hafi  verið 
stutt  Sigurðar  saga  Fáfnisbana,  sem  sé  sameiginleg  heimild 
Snorra-Eddu  og  óstuðluðu  kaflanna  í Codex  Regius  af  Eddu- 
kvæðunum. 

Kvæðaþekking  sú,  sem  kemur  fram  í Skáldskaparmál- 

7* 


100 


urn,  er  stórkostleg.  par  er  vitnað  í kvæði  60  skálda,  og  það 
mun  örðugt  að  benda  á nokkurt  skáld,  sem  verulega  kveður 
að,  og  Snorri  hefur  ekki  tekið  eitthvað  frá.  Og  ef  gætt 
er  að  því,  hve  mikið  af  vísum  er  sameiginlegt  fyrir  Eddu 
og  Heimskringlu,  þá  verður  það  furðu  lítið.  pað  svnir,  að 
gnótt  var  af  að  taka.  Um  mörg  skáld  vitum  vér  nú  ekkert, 
nema  þá  mola,  sem  Snorri  lætur  detta  af  borðum  sínum,  um 
leið  og  hann  færir  sönnur  á einhverja  kenningu.  Engan  mundi 
renna  grun  ‘í,  að  Brennu-Njáll  hefði  á unga  aldri  verið  í 
•sæförum  og  harðræðum,  ef  vísuhehningur  í Skáldskaparmál- 
um  benti  ekki  til  þess.  Og  þeim  eigum  vér  að  þakka  öll 
dróttkvæði  og  kvæðabrot  um  goðasöguleg  efni,  þótt  sumum 
l>eirra  kunni  að  vera  bætt  þar  inn  í eftir  daga  Snorra. 
Stundum  verður  oss  að  óska.,  að  Snorri  hef*ði  vitnað  meira 
‘í  eldri  skáldin,  því  að  efalaust  hefur  hann  kunnað  kvæði 
þeirra  heil,  og  minna  í kvæði  Einars  jmests  Skúlasonarr 
frænda  síns.  En  Einar  var  höfuðskáld  sinnar  aldar,  og  skáld 
að  Snorra  skapi,  og  vrort  sjónarmið  var  ekki  Snorra  sjónarinið. 

Ég  vík  þá  að  röðun  skáldamálsins  og  skiftingu  þess,  og 
fyrst  að  skiftingunni  í kent  og  ókent.  Samkvæmt  henni  eru 
Skáldskaparmál  í tveim  hlutum,  fyrri  hlutinn  (k.  2 — 52)  um 
kenningar,  hinn  síðari  (k.  53 — 74)  um  „ókenda  setning  skáld- 
skapar*  ‘ . 

Yfirleitt  má  segja,  að  skiftingunni  sé  stranglega  fram 
fylgt  í fyrra  hlutanum,  svo  að  heitum  sé  þar  ekki  blandað 
saman  við  kenningamar.  pó  eru  undantekningar  frá  þessu : 
Alföður,  priði,  Yggur,  Hroptur  (k.  2),  Vanur  (um  Frey, 
k.  7),  húskarlar  (hirðmenn,  k.  52)  eru  heiti  og  ekki  kenn- 
ingar.  Aftur  á móti  er  allmikið  af  kenningum  meðal  heitanna 
í síðara  hlutanum.  Á þessu  má  auðvitað  ráða  bót  með  því  að 
skoða  allar  þessar  kenningar  yngri  viðbætur,  en  í raun  og 
veru  er  slíkt  hin  mesta  fjarstæða.  Afstaðan  er  hér  hin  sama 
sem  áður  var  bent  á um  Gvlfaginningu  og  Skáldskapar- 
mál.  pað  var  engin  freisting  fvrir  Snorra  að  taka  heiti  meðal 


101 


kenninganna,  meðan  heita-kaflinn  var  enn  óskrifaður.  En 
]?egar  honum  du'ttu  í hug  kenningar,  meðan  hann  var  að 
semja  kaflann  um  heitin,  þá  var  um  tvent  að  velja:  annað- 
hvort  geta  þessara  kenninga  alls  ekki  í Eddu,  eða  jþá  taka 
þær  meðal  heitanna.  Og  Snorri  hafði  sem  vísindamaður  aldrei 
verið  undir  prússneskum  aga:  þó  að  hann  hefði  gert  slíka 
skiftingu,  þót'tist  hann  vera  bærari  að  ráða  yfir  henni  en 
láta  hana  ráða  yfir  sér,  og  lét  hana  því  blátt  áfram  lúta  í 
lægra  haldi,  þar  sem  tilgangi  bókarinnar  var  það  fyrir  beztu. 
Auk  þess  var  Snorri  að  vísu  óvenjulega  skýr  í hugsun,  en 
hann  var  samt  menskur  maður,  og  gat  fatast,  einkum  þegar 
hann  varð  að  koma  skipulagi  á jafnsundurleitt  efni  og  skálda- 
málið  með  þeirri  vinnuaðferð,  sem  hann  hefur  haft.  Ef  Snorri 
hefði  safnað  efninu  í Skáldskaparmál  á ;seðla,  skrifað  það 
svo  af  seðlunum  á kver  með  stórum  spássíum  o.  s.  frv.,  eins 
og  Múllenhoff  gerði  ráð  fyrir  og  eins  og  nútíma  vísindamaður 
mundi  gera  í hans  sporum  — þá  hefði  honum  a.  m.  k.  verið 
vorkunnarlaust  að  hafa  skiftinguna  í kent  og  ókent  hreina, 
því  að  hún  var  honum  fullljós.  En  svo  hefur  Snorri  alls  ekki 
unnið.  Hann  hefur  sett  Eddu  saman  í huga  sér,  án  svo  mikils 
sem  skrifaðs  yfirlits,  hægt  og  vandlega,  en  svo,  að  hið  skrif- 
aða  varð  hvorki  aukið  né  aftur  tekið  fyr  en  eftirrit  var  tekið 
af  bókinni.  Einmitt  þær  aðfinslur,  sem  Mullenhoff  og  fleiri 
hafa  komið  með  við  röðun  kenninganna  í Konungsbók,  sem 
að  öllu  isamtöldu  er  bezta  handrit  Eddu,  styðja  þessa  skoðun 
um  samsetningu  bókarinnar.  pað  var  ekki  Snorra  um  megn 
að  semja  hana  á þennan  hátt,  með  þeim  göllum,  sem  á henni 
eru.  Og  þó  að  Skáldskaparmálum  væri  raðað  eftir  frumvarpi 
Miillenhoffs,  eins  og  hann  hugsaði  isér  að  Snorri  hefði  hugsað 
sér,  þá  væri  það  vafalaust  á færi  einhvers  annars  ritskýr- 
anda  að  benda  á marga  galla  á því,  og  jafnvel  færa  rök  að 
því,  að  svo  hefði  öðrum  eins  manni  og  Mullenhoff  aldrei 
getað  dottið  í h#g-  að  skipa  efninu,  heldur  hlyti  einhver  læri- 
sveina  hans  að  hafa  spilt  bókinni! 


102 

Miklu  athugaverðari  en  aðfinslurnar  að  skiftingunni  í 
kent  og  ókent  og  skipun  kenninganna,  eru  skoðanir  þær,  sem 
ríkjandi  eru  um  skiftingu  ókendu  heitanna  í heiti  og  for- 
nöfn.  í fyrsta  kap.  Skáldskaparmála  segir  Bragi : „prenn 
er  grein  skáldskaparmáls.  — — Svá,  at  nefna  hvern  hlut 
sem  heitir;  önnur  grein  er  síi,  er  heitir  fornöfn;  en  III.  máls- 
grein  er  sii,  er  kölluð  er  kenning*  ‘ . Samkvæmt  þessu  er  nú 
'Skáldskaparmálum  venjulega  skift  í þrjá  bálka  í utgáfum, 
kenningar,  heiti  (k.  53 — 6G),  fornöfn  (k.  67 — 74).  Og  Finnur 
Jónsson  segir  um  þessa  skiftingu  í hinni  miklu  bókmenta- 
siigu  sinni,  (II,  691):  „pað  liggur  í augum  uppi,  að  eðlilegast 
og  einfaldast  er  að  skifta  skáldamálinu  í þrjá  flokka,  ein- 
mitt  þá,  sem  Snorri  nefnir  undir  eins:  1)  kenningarnar,  2) 
nöfn  hluta,  sem  ekki  voru  höfð  í daglegu  máli,  heiti,  3)  sam- 
nefni,  sem  tekin  voru  úr  daglegu  máli,  en  báru  þó  mörg 
þeirra  skáldlegan  blæ  og  svip,  og  voru  ekki  hversdagslegt 
mál,  fornöfn1)-  pessa  sjálfsögðu  skiftingu  sást  Snorra,  eins 
og  sagt  hefur  verið,  ekki  yfir“. 

Eg  hef  viljað  tilfa^ra  þessi  ummæli,  bæði  af  því  að  þau 
eru  eftir  mesta  núlifandi  sérfræðing  í fornu  skáldamáli  og  af 
því  að  þau  eru  þó  tilraun  til  þess  að  gera  grein  fyrir  muninum 
á heitum  og  fornöfnum.  En  því  fer  fjarri,  að  þessi  skifting 
leiði  af  sjálfri  sér.  Engum  hefði  dottið  hún  í hug,  ef  menn 
hefðu  ekki  þózt  finna  hana  í 1.  kap.  Skáldskaparmála.  Sam- 
kvæmt  greinargerð  Finns  Jónssonar  er  munurinn  á heitum  og 
fornöfnum  hverfandi,  og  skýringin  á fornöfnunum  óljós.  En 
jafnvel  þó  að  reynt  væri  að  færa  alt  til  bezta  vegar,  og  láta 
heiti  vera  fágætari  skáldaorðin  (t.  d.  þau  sem  upprunalega 


2)  á dönsku:  „2)enkeltbenævnelser  — der  ikke  tillige 
brugtes  i daglig  tale  — heiti.  3)  endel  fra  daglig  tale  hentede 
synonymer,  hvoraf  dog  flere  har  en  mera  poetisk  farvæ  og 
klang,  og  som  man  ikke  uden  videre  kunde  bruge  i tale, 
fornöfn“. 


103 


höfðu  verið  sérnefni)  og  fornöfnin  hin  algengari,  þá  finnur  sá. 
skilningur  enga  stoö  í síðara  hluta  Skáldskaparmála.  Ef  á að 
skifta  honum  um  kapítulaskiftin  66/67,  svo  að  heiti  séu  fyrir 
framan  og  fornöfn  fyrir  aftan,  þá  verða  orð  eins  og : lof  (k. 
53),  máni  (55),  land  (56),  hret,  vindur  (58)  o.  s frv.  þaðan 
af  tíðari,  heiti,  en  meðal  fornafnanna  eru  jafnfágæt  orð  og:. 
lifri,  ofsköpt,  einkili,  jóðdís,  örmjöt,  grellskap,  gessni  o.  s.  frv. 
Pá  verða  líka  manna  heiti  ókend  (k.  65)  heiti,  en  kvenna  heiti 
ókend  (k.  68)  fornöfn,  og  eins  heiti  líkamshluta  og  hæfileika 
mannsins!  Niðurstaðan  af  slíkri  athugun  hlýtur  að  verða  súr 
að  þó  að  Snorra  hafi  í svip  dottið  í hug  að  skifta  skáldamálinu 
í þrjá  flokka,  þá  hefur  hann  ekki  skift  því  nema  í tvo:  kenn- 
ingar  og  heiti.  Samkvæmt  því  stendur  líka  í Uppsalabók: 
„Hvat  heitir  mál  skáldskaparins?  Bragi  segir:  Tvent,  kent  ok 
ókent“.  En  þetta  hygg  ég  sé  ekkert  annað  en  umbót  skrifarans,. 
gerð  í samræmi  við  þá  flokkun,  sem  hann  sá,  að  haldið  var  í 
bókinni.  ,Heiti‘  eru  í raun  og  veru  öll  nöfn  hluta,  samnefni  og 
sérnefni,fátíð  og  algeng.  En  til  skáldamálsins  teljast  í strangasta 
skilningi  ekki  önnur  samnefni  en  hin  fátíðari  og  ekki  önnur 
sérnefni  en  þau  sem  nota  má  sem  samnefni  (hesta  heiti  o.  s. 
frv.),  a.  m.  k.  í kenningum,  og  svo  goðaheiti,  þar  sem  einstakir 
guðir  eiga  mörg  nöfn.  En  nú  er  eftir  að  reyna  að  skýra  ,for- 
nöfn‘  nánar,  og  við  livað  er  átt  með  þrískiftingunni  í 1.  kap~ 
Skáldskaparmála. 

I kap.  31  segir  svo  um  mannkenningar : „Hann  skal  kenna 
við  verk  sín,  þat  er  hann  veitir  eða  þiggr  eða  gerir;  hann  má 
ok  kenna  til  eignar  sinnar,  þeirar  er  hann  á ok  svá  ef  hann 
gaf,  svá  ok  við  ættir  þær,  er  hann  kom  af,  svá  þær,  er  frá 
honum  kómu“.  Síðan  er  gerð  nánari  grein  fyrir,  hvernig  kenna 
skuli  mann  við  verk  sín  og  nokkuð  um  hvernig  kent  sé  við 
eignir,  en  engin  grein  fyrir,  hvernig  kent  sé  við  ætt  og  uppruna 
(smbr.  Miillenhoff,  Deutselie  Altertumskunde,  Y,  195).  Astæð- 
an  er  auðsæ : Snorri  er  hér  að  tala  um  almennar  mannkenn- 
ingar.  Nú  var  mikið  af  verkum  og  eignum  öllum  mönnuni 


104 


sameiginlegt,  eins  og  bent  er  á í dæmum  þeim,  sem  á eftir  fara, 
en  talsvert  af  eignum  og  alt  a'tterni  mundi  gera  kenninguna 
sérkenningu,  svo  að  hún  ætti  ekki  nema  við  vissan  mann.  Og 
því  fer  Snorri  ekki  lengra  út  í þá  sálma.  En  samt  var  þetta 
ineginatriði  í skáldamálinu.  Allar  kenningar  Asa  og  Krists  eru 
sérkenningar,  og  algengt  var  að  kenna,  ekki  einungis  konunga 
(eins  og  Snorri  bendir  á í k.  52,  v.  294 — 301),  heldur  alla 
menn,  sem  um  var  kveðið,  á þennan  hátt.  petta  var  sérstök 
tegund  kenninga,  í henni  var  engin  samlíking  fólgin.  p]n  hvernig 
átti  að  skýra  nánar  frá  henni,  öðruvísi  en  með  því  að  benda  á, 
hvernig  hún  væri  mynduð,  eins  og  gert  er  í 31.  og  52.  kap.f 
Auðvitað  mátti  vel  taka  einstakan  mann,  t.  d.  Hvernig  skal 
Snorra  Sturluson  kenna?  Svá  at  kalla  hann  son  Sturlu,  bróður 
Sighvats,  föður  Jóns  ok  Hallberu,  eiganda  Revkjaholts  o.  s. 
frv.  — en  ekki  var  hægt  að  tel.ja  svo  upp  alla  menn,  sem  um 
hafði  verið  ort  og  um  mundi  verða  ort!  Eina  ráðið  var  þá  að 
telja  upp  þau  orð,  sem  slíkar  kenningar  mátti  mynda  með,  orð 
sem  merktu : eigandi,  ættingi,  vinur,  óvinur,  eiginkona,  eigin- 
maður.  En  þessi  orð  voru  einmitt  viss  tegund  mannaheita  og 
kvennaheita,  liður  í kenningum,  en  ekki  kenningar,  og  því  tók 
Snorri  þau  meðal  heitanna,  í k.  67  og  síðast  í kap.  68. 

pær  setningar,  sem  skýringar  þurfa  við,  hljóða  nú  svo: 
„Enn  eru  þau  heiti,  er  menn  láta  ganga  fyrir  nöfn  manna,  þat 
köllum  vér  viðkenningar  eða  sannkenningar  eða  fornöfn.  pat 
eru  viðkenningar,  at  nefna  annan  hlut  réttu  nafni,  ok  kalla 
þann,  er  hann  vill  nefna,  eiganda  eða  svá,  at  kalla  hann  þess  er 
hann  nefndi,  föður  eða  afa“  o.  s.  fr\T.  . . . „pessi  heiti  köllum 
vér  viðkenningar,  ok  svá,  þótt  maðr  sé  kendr  við  bæ  sinn  eða 
skip  sitt,  þat  er  nafn  á,  eða  eign  sína,  þá  er  einkarnafn  er  gefit. 
petta  köllum  vér  sannkenningar,  at  kalla  menn  spekimann,  ætl- 
unarmann  — — — glæsimann;  þetta  eru  fornöfn“  (k.  67). 
„Kona  er  ok  kölluð  beðja,  mála,  rúna  búanda  síns,  ok  er  þat 
viðrkenning* 

Auðjsáanlega  er  hér  altaf  verið  að  tala  um  það  sama : að 


105 


kenna  einstaklinga,  þaö  sem  kalla  má  sérkemiingar.  En  orða- 

lagið  er  víöa  villandi,  svo  aö  þaö  er  eölilegt,  aö  menn  hafi  ekki 

áttaö  sig  á því  til  fulls,  þótt  bent  hafi  verið  á réttan  skilning 

(Heusler,  í Arkiv  XVIII,  182—87).  Orðið  heiti  (skáletrað) 

merkir  hér  kenning,  smbr.  kent  heiti,  í Skáldskaparmálum  k.  1. 

:Sést  þetta  glögt  af  sambandinu.  Heiti  er  ganga  fyrir  nöfn 

manna  — er  þá  ágæt  greinargerð  fyrir  því,  sem  felst  í sérkenn- 

ingu.  En  Snorri  er  í vandræðum  með  eitt  nafn  á slíkri  kenn- 

ingu,  og  hann  tekur  þrjú:  1)  viðkenning,  smbr.  að  kenna  mann 

'við  bæ  sinn ; en  í raun  og  veru  eru  allar  kenningar  viðkenningar 

í rýmra  skilningi.  2)  sannkenning ; hvað  er  sannari  kenning  á 

manni  en  kalla  hann  t.  d.  son  föður  síns?  petta  eitt  hefur  Snorri 

haf't  í huga,  er  hann  setti  orðið  sem  hliðstætt  viðkenningu  og 

fornafni.  En  orðið  átti  sér  aðrar  merkingar,  eins  og  sést  bæði  af 

aths.  við  4. — 5.  vísu  í Háttatali  og  af  Málskrúðsfræði  Ólafs 

hvítaskálds.  Og  þessar  merkingar  drógu  á eftir  sér  klausuna 

.seinast  í kap.  67 : petta  köllum  vér  sannkenningar  o.  s.  frv. 

pessi  orð  eru  alveg  sams  konar  og  fjöldi  heita  í k.  65  (harð- 

menni,  afarmemii,  glæsimaðr  (stendur  bæði  í 65  og  67),  prýði- 

maðr  o.  s.  frv.),  og  eiga  alls  ekki  heima  í fornafnakaflanum. 

pá  er  3)  fornafn.  Orðið  var  til  í íslenzku  sem  þýðing  á latneska 

orðinu  pronomen,  eins  og  það  er  haft  enn  í dag.  I 3.  málfræðis- 

ritgerð  Snorra-Eddu  stendur:  „Fornafn  er  sett  í stað  nafns, 

sem  hleytismaður  fyrir  meistarau.  Einmitt  skýring  Snorra:  er 

menn  láta  ganga  fyrir  nöfn  manna  — kom  honum  til  þess  að 

nota  það  um  sérkenningu.  pað  og  ekkert  annað  merkir  orðið 

hér.  pegar  í lok  kap.  stendur,  á eftir  sannkenningunum : „petta 

eru  fornöfn“,  þá  á það  við  allan  kap.,  og  er  þó  óheppilegt.  pví 

að  orðin,  sem  þar  eru  talin  upp,  eru  heiti,  sem  höfð  eru  til  þess 

iað  mynda  fornöfn,  og  ekki  sjálf  fornöfn. 

* 

A þennan  hátt  verður  skifting  skáldamálsins  hrein,  í kent 
'Og  ókent.  En  meðal  kenninganna  hefur  Snorri  skilið,  að  til  var 
«érstök  tegund,  sem  kalla  mætti  sérkenningar,  og  meðal  manna 
heita  og  kvenna  sérstök  tegund,  sem  höfð  var  til  þess  að  mynda 


106 


slíkar  kenningar  með.  En  þó  að  hann  komi  meö  þrískiftingu 
sína  í 1.  kap.  Skáldskaparmála,  hefur  honum  aldrei  komiö  til 
hugar  að  láta  nýjan  þátt  byrja  á 67.  kap.,  eins  og  upphafið  á 
68:  „pessi  eru  kvenna  heiti  ókend  í skáldskap“  — sýnir  bezt. 
Og  þó  að  orðalagið  í 67.  kap.  sé  villandi,  og  upptalning  sann- 
kenninganna  óheppileg,  þá  ber  kaflinn  annars  vott  um  sömu 
hugkvæmni  og  þekkingu  á skáldamálinu  (t.  d.  orðin:  ósvífruðr, 
höfuðbaðmr,  lifri)  og  búast  mátti  við  af  Snorra,  svo  að  ég  álít 
ekki  gerandi  að  revna  að  sleppa  frá  ógöngunum  með  því  að 
telja  hann  síðari  viðbót.  Hitt  er  siinnu  nær,  að  trúa  því  að  jafn- 
vel  Snorra  hafi  getað  fatast  vald  sitt  á skýru  orðalagi,  þar  sem 
hann  þurfti  að  gera  grein  fvrir  nýjum  flokkaskiftingum  með 
nýjum  orðum.  Enda  var  tungan  lítt  tamin  við  málfræði  né 
önnur  almenn  vísindi,  þó  að  hún  væri  honum  tiltæk  til  allra 
hluta,  þegar  um  sagnaritun  og  skáldskap  var  að  ræða. 


Fjórði  þáttur. 

Gy  If  agi  n n i n g. 


i. 

pað  hefur  margsinnis  verið  tekið  fram,  meðal  annars  í 
sambandi  við  skvringarnar  á nafni  bókarinnar,  að  Edda  Snorra 
Sturlusonar  sé  ekki  rit  um  goðafræði,  heldur  kenslubók  handa 
ungum  skáldum.  En  hitt  hafi  höfundinum  varla  verið  sjálfráttr 
a'ð  skrifa  meira  eða  minna  af  goðasögum  (og  hetjusögum)  um 
leið,  því  að  án  þess  hafi  ekki  verið  hægt  að  gera  kenningarnar 
skiljanlegar.  petta  er  auðvitað  að  nokkru  leyti  satt.  Margar 
kenningar  í Skáldskaparmálum  eru  undir  eins  fullljósar  af  því 
að  Gylfaginning  er  í baksýn.  En  hins  ber  líka  að  gæta,  að 
Gylfaginning  er  sjálfstæður  þáttur  Eddu,  þar  er  ekki  talað  um 
kenningar,  og  fjölda  margs  getið,  sem  varpar  ekki  ljósi  á neitt 
atriði  skáldamálsins.  Hér  verður  að  greina  á milli  tilefnis  og 
framkvæmdar.  pó  að  það  væri  umhugsunin  um  skáldamálið,  sem 
upphaflega  kom  Snorra  til  þess  að  sökkva  sér  ofan  í goðasög- 
urnar  og  taka  sér  fyrir  hendur  að  skrifa  um  þær,  þá  er  fjarrl 
lagi  að  hugsa  sér,  að  hún  ein  hafi  sífelt  vakað  fyrir  honum. 
pessar  sögur  voru  svo  fróðlegar  og  svo  mikið  íhugunarefni,  það 
þurfti  svo  mikla  íþrótt  til  þess  að  skipa  þeim  í kerfi  og  segja 
frá  þeim,  að  áhugi  höfundarins  hlaut  með  pörtum  að  beinast 
allur  að  þessu.  Annars  hefði  Edda  aldrei  orðið  slíkt  rit  sem 
hiui  nú  er. 

Eitt  af  því,  sem  sýnir  þetta  gjörla,  er  viðleitni  Snorra  til 
þess  að  gera  grein  fyrir,  hvernig  hin  forna  goðatrú  sé  til  orðin. 


108 


Ekki  kom  það  neitt  kenningunum  við.  Aö  vísu  gat  það  verið 
heppilegt,  kristninnar  og  klerkanna  vegna,  að  geta  þess  einu 
sinni  fyrir  alt,  að  ekki  mætti  leggja  fullan  tríinað  á þessar  sög- 
ur.  pað  hefur  hann  gert  í lok  1.  kap.  í Skáldskaparmálum : „en 
eigi  skulu  kristnir  menn  trúa  á heiðin  goð,  ok  eigi  á sannyndi 
þessa  sagna  annan  veg  en  svá  sem  hér  finnsk  í upphafi  bókar“. 
En  þetta  var  sjálfum  honum  ekki  nægilegt.  Sem  sagnakönnuður 
hlaut  hann  að  heimta  nánari  reikningsskil  þess,  hvað  í þessum 
fornu  sögum,  sem  vitrir  menn  höfðu  einu  sinni  fyrir  satt  haft, 
væri  sannleikur  og  hvað  lvgi.  Og  því  næst,  hvernig  sannindin 
væru  vaxin  eða  lýgin  upp  komin. 

pessi  spurning,  hvernig  þau  trúarbrögð,  sem  menn  trúa 
ekki  sjálfir  vera  sanna  opinberun,  séu  inynduð,  hefur  orðið 
fleirum  að  áhyggjuefni  en  Snorra.  Henni  hefur  verið  svarað  á 
ýmislegan  hátt,  og  enn  þá  eru  trúarsálarfræði  og  trúarbragða- 
saga  að  glíma  við  hana.  En  hér  skal  ég  aðeins  drepa  á þær 
skýringar  og  skoðanir,  sem  eiga  sér  eitthvað  samsvarandi  í rit- 
um  Snorra. 

Nútímamenn  munu  yfirleitt  þeirrar  skoðunar,  að  hinar 
fornu  goðsögur  séu  vísindatilgátur  á bernskuskeiði,  í búningi, 
sem  Iientaði  þáverandi  hugsanafari  þjóðanna.  Náttúrufyrir- 
brigði  voru  persónugerð,  goðanöfn  inynduðust,  sögur  urðu  til, 
oftast  án  þess  menn  gerðu  sér  grein  fyrir,  að  þeir  væru  að 
skapa  neitt.  pessi  skoðun  byggist  á því,  að  fleira  sé  til  í hugs- 
uninni  en  hin  skýra  og  sjálfráða  skynsemi,  hún  lítur  á öll  trú- 
arbrögð  sem  stig  í þroska  mannsandans,  og  reynir  að  skoða  þau 
eins  og  þau  verða  til,  ekki  eins  og  þau  eru  fullmynduð.  Hún  er 
í raun  réttri  ekki  eldri  en  frá  18.  öld,  Lessing,  Hamann  og 
Herder  ryðja  henni  braut. 

pað  er  því  afarmerkilegt,  hve  nærri  Snorri  kemst  þessari 
skoðun  í 1.  kap.  af  formála  Gylfaginningar.  Mér  er  ekki  kunn- 
ugt  um,  að  erlendar  heimildir  hafi  verið  fundnar  fyrir  aðal- 
atriðum  þess  kapítula,  enda  finst  mér  þær  skýringar,  sem  þar 
er  haldið  fram  (og  Heusler  kallar  „heilabrot  viturs  manns  um 


109 


hugsanir  forfeðranna“)  brjóta  mjög  bág  við  speki  iniðald- 
anna.  Snorri  skilur  þarna  til  hlítar,  að  persónugerving  jarðar- 
innar  og  trúin  á stjórnanda  himintunglanna  séu  upprunalega 
vísindalegar  ályktanir,  er  svo  hafi  verið  klæddar  í goðsögulegan 
búning,  án  þess  nokkur  brögð  væru  í taf li : „En  til  þess  at 
heldr  mætti  frá  segja  eða  í minni  festa,  þá  gáfu  þeir  nöfn  með 
sjálfum  sér  öllum  hlutum,  ok  hefir  þessi  átrúnaðr  á marga  lund 
breyzk,  svá  sem  þjcðirnar  skiptusk  ok  tungurnar  greindusk.  En 
alla  hluti  skildu  þeir  jarðligri  skilningu,  því  at  þeim  var  eigi 
gefin  andlig  spektin“.  — En  þessi  skýring,  svo  aðdáanleg  sem 
hún  er,  það  sem  hún  nær,  varð  ekki  nema  brot,  sem  Snorri  hefur 
ekki  treyst  sér  til  að  byggja  goðafræði  sína  á.  Hann  var  þarna 
alt  of  langt  á undan  samtíð  sinni,  þetta  var  einangruð  djúpsýn, 
sem  hann  skorti  staðreyndir  til  þess  að  skýra  nánar  og  rök- 
styðja.  Og  svo  hverfur  hann  að  annari  skoðun,  þar  sem  hann 
átti  sér  fyrirrennara  eins  og  Ara  og  heimildir  eins  og  Skjöld- 
unga  sögu. 

Miðaldaspekin  tók  stirðari  tökum  á goðsögunum  en  vér 
gerum  nú.  Hún  þekti  ekki  hugtakið  að  verða,  þróunina,  sem 
náttúrufræðin  hefur  fengið  af  sagnfræðinni,  og  orðið  er  helzta 
leiðarstjarna  vísindanna  nú  á dögum.  Est  aut  non  est  — annað- 
hvort  höfðu  goðin  verið  til  eða  sögurnar  um  þau  voru  lygi. 
Flestum  kom  saman  um,  að  þau  hefðu  verið  til  — og  væru  það 
enn  þá.  Hvíti-Kristur  sigrar  að  vísu  pór  og  Óðin,  en  þeir 
týnast  ekki,  heldur  verða  eins  konar  óvættir  og  myrkrq,valdar. 
Klerkar  miðaldanna  voru  sjálfir  of  trúgjarnir  til  þess  að  fara 
að  telja  forngoðin  tóman  hégóma,  og  hafa  líka  ósjálfrátt  fund- 
ið,  að  það  væri  að  gefa  efagirni  annara  of  mikið  undir  fótinn. 
Goðin  höfðu  verið  falsguðir,  illir  andar,  sem  létu  vesala  menn 
dýrka  sig,  og  þau  reyndu  enn  þá  að  halda  áfram  að  láta  ilt  af 
sér  leiða,  eftir  að  hinn  sanni  guð  hafði  hrundið  þeim  af  stóli. 
pessi  skoðun  varð  algeng  á íslandi.  Jafnvel  svo  mentaður  mað- 
ur  sem  Sturla  pórðarson  hefur  Óðins  nafn  eins  og  hann  væri 
djöfullinn  í vísu  sinni  um  Gissur  jarl  (Sturl.  IV,  120).  Og 


110 


xnargar  eru  sögurnar  uin  það,  hvernig  pór  og  Óðinn  reyndu  að 
ná  tökurn  á kristnum  mönnum.  Snorri  haföi  í raun  og  veru  of 
mikiÖ  af  efagirni  og  sögulegum  skilningi  til  þess  að  trúa  þessu, 
eins  og  Edda  ber  greinilega  meö  sér.  En  sarnt  hefur  hann  tekið 
frá  Oddi  söguna  af  Ólafi  Tryggvasyni  og  vélum  ÓÖins  (Ól.  s. 
Tr.,  k.  64),  svo  að  líka  þessi  skoðun  á sér  þó  ítök  í verkum 
hans. 

pá  er  aö  geta  skýringar  Euhemers  (um  300  f.  Kr.  burö). 
pað  er  upprunalega  eins  konar  fríhyggja  heiðninnar.  Euhemer 
hélt  því  fram  (ekki  ósvipað  skoðun  Carlyle  á ÓÖni  í líeroes 
and  Heroworshi}),  eða  þeirri  skoðun  guðspekinga,  að  goðin 
liafi  veriö  til,  verið  ,,meistarar“),  aö  guðirnir  hefðu  verið 
jarðneskir  konungar,  sem  dýrkaðir  hefðu  verið  eftir  andlát  sitt 
og  sögur  þá  myndast  um.  parna  voru  þó  upptök  átrúnaðarins 
a.  m.  k.  skýr  og  skiljanleg.  Euhemerisminn,  sem  svo  hefur  ver- 
ið  nefndur,  átti  allmiklu  gengi  að  fagna  meðal  hinna  frjáls- 
lyndari  miðaldamanna,  sagnaritara  o.  fl.  í samræmi  við  hann 
röktu  t.  d.  Englendingar  konungaættir  til  Óðins,  og  síðan  ætt 
Óðins  sjálfs,  og  sama  skoðun  er  í raun  og  veni  fólgin  í ættar- 
tölum  Ynglingatals  og  Háleygjatals,  hvort  sem  þar  er  um  erlend 
áhrif  að  ræða  eða  sjálfstæðar  norrænar  ályktanir.  Víst  er  um 
það,  að  þessi  kvæði  urðu  fyrir  Islendinga  brú  vfir  í Euhemer- 
ismann,  en  sjálf  enduðu  þau  á goðunum,  gerðu  ekki  grein  fyrir 
uppruna  þeirra. 

pað  gerir  aftur  á móti  Ari  í ættartölu  sinni  aftan  við  Is- 
lendingabók.  „Yngvi  Tyrkja  konungr.  Frevr.  Fjölnir“.  petta 
eru  fyrstu  greinileg  áhrif  Euhemerismans  á íslenzka  sagnarit- 
un,  sem  sýnd  verða.  Heusler  getur  þess  til,  að  Ari  hafi  lært 
þetta  af  Sæmundi,  en  Sæmundur  aftur  í Frakklandi,  og  a.  m. 
k.  er  það  eitt  af  greinilegum  merkjum  um  hlutdeild  Ara  í lær- 
dómi  miðaldanna.  Síðan  kemur  sams  konar  kenning,  þótt  nöfn- 
in  séu  önnur,  fram  í Skjöldunga  sögu  og  síðan  í hverju  ritinu 
af  öðru.  Verð  ég  um  það  og  hinar  erlendu  heimildir  að  vísa  til 
ritgerðar  Heuslers.  I Ynglinga  sögu  fer  Snorri  að  mestu  leyti 


111 


'öftir  Skjöldunga  sögu,  en  fyllir  upp  í frásögn  hennar  með  efni 
úr  Eddukvæðum  og  ýmsum  fróðleik.  Hann  er  hér  að  skrifa 
sögu,  og  því  eðlilegt,  að  meöferð  hans  sé  með  öðrum  blæ  en 
í Eddu.  í formála  Gylfaginningar,  þar  sem  Æsir  eru  settir  í 
;samband  við  Tróju  og  Tyrkland,  er  hann  á sömu  brautum  og 
Ari,  en  bætir  þar  inn  í engilsaxneskum  ættartölum  o.  fl.  Má 
telja  víst,  að  Snorri  hafi  ekki  orðið  fyrstur  manna  til  þess  að 
taka  þær  ættartölur,  heldur  hafi  þeim  þegar  fyrir  hans  daga 
verið  skeytt  framan  við  Langfeðgatal  (sem  Snorri  vísar  til  í 
formála  Heimskringlu). 

En  þegar  Snorri  hafði  hugann  allan  við  goðin  og  goða- 
sögurnar,  var  Euhemerisminn,  sem  hann  gat  unað  við  í Yngl. 
sögu,  honum  ekki  nógur.  pó  að  skýrt  væri,  að  átrúnaðurinn  á 
goðin  hefði  myndast,  þá  var  ekki  þar  með  skýrt,  hvernig  goða- 
sögurnar  höfðu  orðið  til.  A þessu  stigi  málsins  stígur  hann 
enn  út  af  brautum  miðaldavísindanna.  Skoðun  hans  ver-ður 
eins  konar  málamiðlun  milli  Euhemerismans  og  samskonar  frí- 
hyggju,  sem  uppi  var  síðan  á 18.  öldinni.  Voltaire  gat  ekki 
hugsað  sér  uppruna  goðsagnanna  annan  en  þann,  að  þær  væru 
vísvitandi  prestalygar,  gerðar  til  þess  að  ná  valdi  yfir  alþýð- 
unni  (smbr.  Höffding,  Den  nyere  Filosofis  Historie  I,  467 — 68). 
Snorri  skrifar  Gylfaginningu  frá  líku  sjónarmiði. 

pað  væri  fjarri  öllum  líkindum  að  hugsa  sér,  að  umgerð 
Gylfaginningar  væri  bygð  á gamalli  sögu.  Til  þess  er  sú  skoðun, 
sem  í henni  er  fólgin,  alt  of  einangruð  í bókmentunum.  En 
Snorri  hafði  það  úr  vísu  Braga  um  Gefjun  og  Gylfa,  að  Gylfi 
hefði  átt  í brösum  við  Æsi  og  fengið  að  kenna  á vélum  þeirra, 
svo  að  það  var  eðlilegt  að  gera  hann  að  öðrum  aðilja  í sögu 
þeirri,  sem  hann  bjó  nú  til. 

Snorri  fer  nú  með  þetta  efni  af  aðdáanlegri  list.  Gangleri 
(gönguþreyttur,  eitt  af  nöfnum  Óðins)  kemur  af  refilstígum 
til  Háva  hallar  — það  er  saga  alls  mannkynsins  sögð  í svo 
fáum  orðum  sem  unt  er.  Blær  þjóðsagnanna  hvílir  yfir  öllu, 
einn  maður  hefur  7 handsöx  senn  á lofti,  hurðin  lýkst  (sjálf) 


112 


á hæla  Ganglera,  honum  þyk.ja  „margir  hlutir  ótrúlegir“,  — en 
þó  einkum  niðurlaginu : „pví  næst  heyrÖi  Gangleri  dyni  mikla 
hvern  veg  frá  sér  ok  leit  út  á hliö  sér;  og  þá  er  hann  sésk 
meirr  um,  þá  stendr  hann  úti  á sléttum  velli,  sér  þá  enga  höll 
ok  enga  borg“.  Og  einn  þáttur  í sjónhverfingunum  er  það,  að- 
Ganglera  er  gefið  í skyn,  að  líkur  kappleikur  eigi  að  fara 
fram  milli  hans  og  Asanna  og  milli  ÖtSins  og  jötunsins  í Vaf- 
þrúðnismálum.  Hárr  segir,  að  hann  komi  ekki  heill  út,  nema 
hann  sé  fróðari,  þ.  e.  a.  s.  geti  borið  upp  spurningar,  sem 
Æsir  geti  ekki  svarað  (smbr.  líka  kap.  44).  Með  þessu  er 
Gangleri  knúinn  til  þess  að  spyrja  meira  og  meira,  en  úr  hót- 
uninni  verður  auðvitað  ekkert,  því  að  Æsir  vilja  einmitt  láta 
Gylfa  lifa  og  seg.ja  öðrum  þessar  sömu  sögur. 

práðurinn  í formála  og  umgerð  Gvlfaginningar  er  þá  á 
þessa  leið:  Æsir  koma  frá  Suðurlöndum  til  Norðurlanda,  af 
því  'að  spásagnir  hafa  vísað  þeim  svo  til,  að  þeir  mundu  þar 
mest  vorða  tignaðir.  peir  eru  máttugir  og  fjölkunnugir.  peir 
kunna  miklar  sögur  um  goð  hinna  fornu  heimkynna  sinna,  og 
þessar  sögur  seg.ja  þeir  Gvlfa,  að  við  höfðum  ýmiskonar  s.jón- 
hverfingum.  En  síðan  set.jast  þeir  á tal  og  minnast  á sögur 
þessar  og  taka  það  ráð  að  „gefa  nöfn  þessi  en  söinu,  er  áðr  eru 
nefnd,  mönnum  ok  stöðum  þeim,  er  þar  váru,  til  þess,  at  þá  er 
langar  stundir  liði,  at  menn  skyldi  ekki  ifask  í,  at  allir  væri 
einir  þeir  Æsir,  er  nú  var  frá  sagt,  ok  þessir,  er  þá  váru  þau 
söinu  nöfn  gefin“  (Gvlfag.,  niðurlag). 

Með  þessu  móti  tekur  Snorri  frá  Euhemerisinanum  með 
annari  hendinni  það  sem.  hann  hafði  gefið  honum  með  hinni. 
Sk.vringin,  að  goðin  hafi  verið  konungar  á Xorðurlöndum,  er 
honum  ekki  einhlít.  pessir  Asíumenn  grípa  til  vísvitandi  blekk- 
ingar  til  þess  að  auka  völd  sín  og  orðstír.  En  hvað  er  á bak 
við  þá  blekkingu?  Ymsar  spurningar  vakna?  Hvað  kölluðu 
Æsir  sig  fyrst,  er  þeir  koma  til  Norðurlanda,  áður  en  þeir  tóku 
nöfnin  úr  sögum  þeim,  er  þeir  sögðu  Gylfa  ? Og  voru  hin 
fornu  goð  verulegir  guðir,  eða  konungar  (smbr.  eldra  pór  í 


113 


form.  kap.  3),  eða  uppspuni  Ása?  pessu  hefur  Snorri  hvergi 
skýrt  svaraö,  öllu  er  aftur  varpað  út  í óvissuna,  en  það  er  gert 
fjarlægara  og  með  því  þolanlegra  fyrir  hugsunina. 

Yfirleitt  er  Snorri  sjálfum  sér  samkvæmur  þegar  hann  fer 
að  segja  goðafræðina  frá  þessu  sjónarmiði.  Svo  er  t.  d.  ekkert 
ósamræmi  í því,  þó  að  Gefjun  í 1.  kap.  Gylfag.,  sem  er  partur 
af  umgerðinni,  sé  öll  önnur  en  sú,  sem  sagt  er  frá  í kap.  35- 
Sú  fyrri  er  Norðurlanda-Gefjun,  sú  síðari  Gefjun  í forna 
Asgarði.  pað  eru  tvær  persónur,  þótt  þeim  síðan  (fyrir  tilstilli 
Ása  sjálfra)  sé  blandað  saman.  Eins  er  það  í samræmi  við  for- 
málann,  að  Ásgarður  og  Trója  eru  gerð  að  einum  og  sarna 
stað  í kap.  9.  Ahrifa  frá  1.  kap.  formálans  gætir  í 20.  kap.. 
Gylfag.,  þar  sem  rætt  er  um  heiti  Óðins  og  gripið  til  þeirrar 
skýringar,  „at  svá  margar  sem  eru  greinir  tungnanna  í veröld- 
unni,  þá  þykkjask  allar  þjóðir  þurfa  at  breyta  nafni  hans  til 
sinnar  tungu4  ‘.  En  ekki  kemur  þetta  beint  í bága  við  umgerðina. 

pað  gerir  aftur  á móti  niðurlag  6.  kap. : „þat  er  mín  trúa,. 
at  sá  Óðinn  ok  hans  bræðr  munu  vera  stýrandi  himins  ok 
jarðar;  þat  ætlum  vér,  at  hann  myni  svá  heita;  svá  heitir  sá 
maðr,  er  vér  vitum  mestan  og  ágæztan,  ok  vel  megu  þér  hann 
láta  svá  heita“.  Hér  er  það  bersýnilega  ekki  Óðinn  í Svíþjóð,, 
sem  tekur  nafn  Oðins  í forna  Asgarði,  heldur  er  þvert  á móti 
nafn  Óðins  í Svíþjóð  gefið  stjórnanda  himins  og  jarðar.  Hér 
er  það  einmitt  Euhemerisminn,  sem  rekur  upp  höfuðið  og 
hefnir  sín  á Snorra. 

Snorri  kaus  að  setja  efni  Gylfaginningar  fram  í spurning- 
um  og  svörum.  Hann  hafði  þar  bæði  erlendar  og  íslenzkar  fyr- 
irmyndir.  Alt  frá  Platóns  dögum  var  algengt  að  skrifa  fræðirit 
í samtalsformi,  og  meðal  þeirra  voru  rit  eins  og  Elucidarius-- 
og  viðræður  Gregors  mikla,  sem  snemma  voru  þýdd  á íslenzku 
og  Snorri  hefur  vafalaust  þekt.  En  auk  þess  voru  til  Eddukvæði, 
Vafþrúðnismál,  Ahnssmál  o.  fl.,  þar  sem  fróðleikur  var  klædd- 
ur  í samtalsform,  en  umgerðin  auk  þess  saga  út  af  fyrir  sigv 
Sigurður  Nordcd:  Snorri  Sturluson.  8 


114 


þar  sem  teflt  var  um  líf  og  dauða,  en  það  hélt  aftur  athygíi 
áheyrendanna  við.  Að  nokkru  leyti  hefur  Snorri  tekið  sér  þessi 
kvæði  til  fyrirmyndar.  par  sem  magister  og  diseipulus  í Elu- 
cidarius  eru  ekkert  nema  nöfnin  tóm,  verður  Gangleri  einkend 
persóna,  eins  og  nánar  er  skvrt  hér  að  framan.  Og  eins  verða 
þeir  Ilárr,  Jafnhárr  og  priði  til  þess  -að  auka  fjölbreytni 
samtalsins,  og  eru  notaðir  með  mikilli  hugsun. 

011  eru  nöfn  þessi  Óðins-nöfn,  og  öll  talin  í 20.  kap.  í 
Gylfaginningu,  án  þess  Gangleri  geri  nokkra  athugasemd  við 
það.  Eðlilegast  er  að  álíta,  að  Snorri  hafi  hugsað  sér,  að  Óðinn 
í sjónhverfingunum  skifti  sjálfum  sér  í þrjá.  Nafnið  priði  gat 
hafa  gefið  Snorra  hugmyndina,  sein  auk  þess  minnir  á þríein- 
ingu  kristninnar.  En  með  því  að  láta  þrjá  verða  fyrir  svörum 
var  hægt  að  marka  skýrar  þegar  frásögnin  varð  stígandi.  Ein- 
mitt  listagildi  tölunnar  ,þrír‘  hefur  gert  hana  heilaga  og  afar- 
mikið  notaða  í þjóðsögum  allra  landa. 

Venjulega  verður  Hárr  fyrir  svörum.  En  þegar  Snorri 
vill  leggja  áherzlu  á,  að  eitt  atriðið  sé  ööru  meira,  þá  koma 
Jafnhárr  og  priði  til  skjalanna.  Svo  er  undir  eins  í3.  kap. : Hárr: 

Lifir  hann  of  allar  aldir Jafnhárr:  Hann  siníðaði  himin 

ok  jörð  priði:  Hitt  er  þó  mest,  er  hann  gerði  manninn 

í 4.  kap  segir  Hárr  fyrst  frá  því  elzta,  sem  hann  veit. 

pá  kemur  Jafnhárr  með  það  sem  var  á undan  því,  og  loks 
segir  priði : Fyrst  var  þó  sá  heimr  í suðrálfu,  er  Múspell 

heitir Og  samkvæmt  þessu  tekur  líka  priði  að  sér  frá- 

sögnina  í 5.  kap.,  þar  sem  kemur  að  því  að  skýra  hið  dular- 
fylsta  af  öllu,  uppruna  lífsins. 

En  greinilegast  kemur  sérstaða  priðja  fram  í því,  að  hann 
einn  dirfist  að  segja  frá  ferð  pórs  til  Útgarða-Loka.  Bæði 
Ilárr  og  Jafnhárr  færast  undan.  Hár  þykir  ekki  skylt  að  segja 
frá  því,  þó  að  pór  hafi  hitt  fyrir  ofurefli  sitt,  en  Jafnhárr 
vísar  vandanum  frá  sér  til  priðja : „hér  mun  sá  sitja  nær,  er 
vita  mun  sönn  tíðendi  af  at  segja,  ok  muntu  því  trúa,  at  hann 
mun  eigi  ljúga  nú  hit  fyrsta  sinn,  er  ahlri  laug  fyrr*‘  (kap.  44). 


115 


Og  þegar  Ganglera  þ3rkja  Æsir  vera  yfirkomnir,  ef  þeir  svari 
ekki  spurningu  sinni,  þá  hefur  priöi  frásögn  sína,  þó  að 
honum,  ,þykki  eigi  fagrt  at  segjah  Hér  kemur  gjörla  fram  hinn 
næmi  skilningur  Snorra  á mannlegu  eöli.  Æsir  segja  Ganglera 
hiklaust  frá  dauða  Baldurs  og  sjálfum  Ragnarökum,  en  þeir  eru 
tregir  til  þess  að  segja  frá  því,  aö  pór  hafi  orðið  hlœgilegur, 
jafnvel  þó  að  það  væri  ekki  nema  sjónhverfingar. 

II. 

Formáli  og  umgerð  Gylfaginningar  eru  eins  og  tvöfaldur 
skíðgarður,  sem  Snorri  smíðar  um  heim  goðanna.  pau  slá  var- 
nagla  um  skoðanir  Snorra  sjálfs  um  þann  veruleika,  sem  í 
goðatrúnni  sé  fóiginn.  Síðan  getur  goðalífið  átt  sér  frjálsan 
leikvöll  innan  þessara  vébanda,  án  þess  að  rekast  á eða  koma  í 
bága  við  þær  vísindaskoðanir  eða  trúarbrögð,  sem  utan  þeirra 
eru.  Nú  má  Hárr  segja  það  fortakslaust,  að  Freyr  ráði  fyrir 
regni  og  skini  sólar  og  á hann  sé  gott  að  heita  tii  árs  og  friðar, 
þó  að  þetta  sé  hvorki  í samræmi  við  trú  né  siðu  Islendinga  á 
13.  öld.  En  hitt  hefði  gert  alia  frásögnina  sundurlausari  og 
áhrifaminni,  ef  varnaglinn  hefði  verið  sleginn  við  hvert  atriði : 
því  trúðu  menn  í heiðnum  sið,  að  Freyr  réði  fyrir  regni  o.  s. 
frv.  Svo  að  formálinn  og  umgerðin  eru  í einu  gerð  til  þess  að 
fuilnægja  kröfum  kirkjunnar,  sagnfræðinnar  og  listarinnar. 

En  þegar  inn  fyrir  skíðgarðinn  kom,  að  því  sem  var  sjálf- 
ur  tilgangurinn : að  skýra  frá  hinni  fornu  goðafræði,  var  næsta 
spurningin,  hvernig  ætti  að  skipa  efninu.  Goðafræðingum 
nútímans  er  tamast  að  fjalla  um  goðin  út  af  fyrir  sig,  hug- 
mvndirnar  um  upphaf  og  lok  heimsins  út  af  fyrir  sig,  og  alls 
konar  hjátrú  og  vættir  sér  í lagi.  Má  raða  þessu  á margvíslegan 
hátt.  Form  það,  sem  Snorri  hafði  valið  sér,  spurningar  og  svör, 
leyfði  hvaða  skiftingu  og  skipun  sem  vera  skyldi,  þar  sem  eitt 
atriði  gat  jafnan  mint  á annað.  Og  í upphafi  virðist  hann  hafa 
verið  í vafa  um,  hvernig  hann  ætti  að  taka  á efninu.  Eins  og 

8* 


116 


Elucidarius  byrjar:  „Af  því  skal  þetta  upphaf  vera  þessa  máls, 
at  þú  sep:  mér  fyrst,  hvat  guð  er“  — hefur  Gangleri  svo  mál 
sitt  í 3.  kapítula:  „Hverr  er  æztr  eða  elztr  allra  goða?“  pessi 
kapítuli  er  vafalaust  það  lakasta,  sem  Snorri  hefur  skrifað,  og 
væri  engin  missa  í,  þótt  honum  væri  alveg  burtu  kipt.  Hann  er 
hvorki  í samhengi  né  samræmi  við  það,  sem  á eftir  fer.  Alföðr  sá, 
sem  hér  er  talað  um,  er  eins  konar  sambland  af  Óðni  (11  af  12 
Óðinsnöfnunum  í 3.  kap.  standa  aftur  í 20.  kap.)  og  guði  krist- 
inna  manna.  pessi  Alföðr  lifir  of  allar  aldir,  en  Óðinn  ferst  í 
Ragnarökkri;  hann  ræður  öllum  hlutum,  stórum  og  smáum,  svo 
að  ekkert  verður  eftir  handa  hinum  goðunum ; vondir  menn 
fara  til  Hel.jar,  en  þangað  fer  þó  Raldur  síðar  o.  s.  frv. 

En  Snorri  áttar  sig  fljótt.  Fyrir  hann,  sem  sjálfur  var 
sagnaritari  meðal  sagnaritara,  var  eðlilegast  að  gera  goðafræð- 
ina  að  söyu  heimsins,  fjalla  um  efnið  í tímaröð,  að  svo  miklu 
leyti  sem  það  s.jálft  leyfði.  0 g þá  var  um  leið  lögð  upp  í hend- 
urnar  á honum  heimild  og  fyrirmynd,  Völuspá,  sem  hann  senni- 
lega  hefur  kunnað  utan  bókar  frá  bamæsku.  Völuspá  má  heita 
uppistaðan  í Gy lfaginningu.  Báðar  seg.ja  fyrst  frá  upphafi  og 
sköpun  heimsins,  og  síðast  frá  lokum  hans  í spádómsformi. 
Alt  það  efni,  sem  Gylfaginning  hefur  fram  yfir  Völuspá,  og  það 
er  auðvitað  gífurlega  mikið,  er  ofið  í þessa  frásögn.  Snorri  til- 
færir  því  nær  helming  kvæðisins,  og  notar  það  alt,  að  undan- 
teknum  umgerðarvísunum,  og  nokkrum  vísum,  sem  annaðhvort 
voru  torskildar  eða  komu  í bága  við  aðrar  heimildir  og  skoð- 
anir,  sem  hann  tók  fram  vfir.  Virðist  hann  hafa  þekt  kvæðið  í 
líkri  mynd  og  vér  nú  höfum  það.  pó  hallast  ég  að  þeirri  skoð- 
un,  að  hann  hafi  ekki  haft  það  skrifað,  og  fá  eða  engin  kvæði, 
nema  vísur  þær,  sem  tilfærðar  voru  í eldri  sagnaritum,  en 
safn  það  af  Eddukvæðum,  sem  í Codex  regius  stendur,  sé  yngra 
en  Edda  Snorra  og  eigi  henni  einmitt  að  miklu  levti  tilveru  sína 
að  þakka.  Verð  ég  að  nokkru  leyti  um  þetta  mál  að  vísa  til 
formála  Sophus  Bugge  fvrir  Eddukvæða-útgáfu  sinni.  En  þó 
skal  þess  getið  hér,  að  ekki  verður  séð,  að  texti  sá  af  Völuspá, 


I 


117 


sem  stendur  í Gylfaginningu,  og  hinir  textar  þess  kvæðis  (í 
Codex  regius  og  Hauksbók),  geti  stafaö  frá  sameiginlegri  skrif- 
a'ðri  heimiid,  og  enn  greinilegra  er  þetta  um  þá  einu  vísu  úr 
Lokasennu,  sem  Snorri  tilfærir  (kap.  20),  þar  sem  runnin  eru 
saman  brot  úr  þrem  vísum  kvæðisins,  eins  og  það  stendur  í 
Cod.  reg.  Merkilegt  væri  líka,  að  Snorri  hefði  hvorki  notað 
prymskviðu  né  Hymiskviðu,  ef  hann  hefði  haft  þau  kvæði 
skrifuð  (þó  virðist  setningin:  er  eignask  vildi  allar  ástir  henn- 
ar  ok  hylli  (kap.  49),  vera  bergmál  af  prymskv.). 

Auk  Yöluspár  notar  Snorri,  eins  og  eðlilegt  er,  langmest 
fræðikvæðin  Vafþrúðnismál  og  Grímnismál.  Er  auðséð,  að  hann 
hefur  kunnað  þau  í líkri  mynd  og  vér  höfum  þau  nú  rituð. 
pá  tilfærir  hann  vísu  úr  Völuspá  enni  skömmu,  úr  Fáfnismál- 
um,  úr  Lokasennu,  úr  Skírnismálum,  úr  Hávamálum,  úr  Heim- 
dallargaldri  (kvæði,  sem  annars  er  týnt),  og  nokkrar  lausa- 
vísur,  sem  a.  m.  k.  nú  er  ekki  hægt  að  heimfæra  til  neins 
kvæðis,  þó  að  efnið  í vísum  Njarðar  og  Skaði  (kap.  23)  standi 
hjá  Saxa,  og  sé  þar  brot  úr  löngu  samtali.  En  fyrir  utan  þetta 
er  mikið  efni  tekið  úr  ótilfærðum  vísum,  enn  meira  en  í 
Heimskringlu.  Veldur  það  einkum,  að  Snorri  tilfærir  ekki  í 
Gylfaginningu  eina  einustu  dróttkvæða  vísu,  enga  vísu  eftir 
nafngreint  skáld,  nema  í umgerðinni.  par  talaði  hann  sjálfur  og 
sagði  frá,  og  því  var  það  eðlilegt.  En  hitt  hefði  verið  fjar- 
stæða,  að  láta  þá  Hár  félaga  vitna  í vísur  skálda,  sem  allir 
vissu,  að  uppi  höfðu  verið  á síðari  öldum.  Líklega  hefur 
Snorri  álitið  Eddukvæðin  allgömul  (smbr.  ,forn  vísendk  um 
Völuspá,  kap  8),  en  hvað  sem  því  leið,  höfðu  þau  a m.  k.  þann 
kost  að  vera  eftir  ónafngreinda  höfunda  og  frá  óvissum  tímum, 
svo  að  ekki  varð  á því  haft  að  láta  Æsi  vitna  í þau.  Ekkert 
sýnir  betur  en  þetta,  hve  fjarri  Snorri  var  hinu  barnslega 
hugsunarleysi  miðaldanna  um  tímaröð  og  tímaskifti,  og  athug- 
ull  um  heimildir  sínar  í hvívetna.  Eins  og  hann  í Skáldskapar- 
málum  gerir  greinarmun  á kvæðum  höfuðskálda  og  annara 
skálda,  í Heimskringlu  á kvæðum  um  forna  viðburði  og  sam- 


118 


tímavi'ðbur'Si,  gerir  hann  það  í Gylfaginningu  á dróttkvæðum 
og  Eddukvæðum.  En  þeir  menn,  sem  fundið  hafa  1.  kapítula 
Gylfaginningar  það  til  foráttu,  að  þar  væri  vísað  til  Braga 
(þó  að  reyndar  sé  vísað  til  pjóðólfs  alveg  á sama  hátt  í 2.  kap.), 
hafa  ekki  gert  sér  fyllilega  Ijósan  þann  mun,  sem  Snorri  gerði 
á umgerðinni  og  samtali  Hárs  og  Ganglera. 

Ef  rekja  ætti  nákvæmlega  efr.i  Gylfaginningar,  svo  að 
um  hvert  atriði  væri  gerð  grein  fyrir  heimildunum  og  með- 
fei*ð  þeirra,  hvar  Snorri  væri  einn  til  frásagnar  og  hvar  hann 
væri  í samræmi  við  þekkingu  nútímans  eða  ekki,  þá  yrði  það 
heilt  yfirlit  yfir  norræna  goðafræði.  En  slíkt  yfirlit  ætla  ég 
mér  ekki  að  semja  hér,  þa'ð  hafa  aðrir  gert  (Gother,  Mogk, 
Finnur  Jónsson  o.  fl.),  og  ritskýringin  getur  unað  við  minna. 
Hennar  hlutverk  er  að  skvra  og  einkenna  ritið,  einkum  í sam- 
bandi  við  höfundinn,  og  til  þess  er  nóg  að  benda  á a'ðaldrætti 
efnismeðferðarinnar,  og  taka  einstök  atriði,  sem  sérstaklega 
eru  athugaverð,  til  dæmis. 

Yfirleitt  heldur  Snorri  snildarlega  á heimildum  sínum,  cins 
og  við  niátti  búast.  Honum  tekst  að  skapa  úr  brotunum  heild, 
þar  sem  hlutföllin  eru  furðanlega  góð.  Hann  sleppir  úr  sög- 
um,  sem  honum  fundust  vera  aukaatriði  og  ekki  eiga  heima 
í aðalsögu  goðanna  (þær  koma  síðar  í Skáldskaparmálum),  en 
reynir  annarsstaðar  að  gera  frásögnina  sem  fylsta,  þar  sem 
stuttorð  kvæði  eru  einu  heimildir  um  mikilsverð  atriði.  Eins  og 
í Heimskringlu  gætir  hann  þess  vandlega  að  segja  frá  öllu 
efni  vísnanna  í textanum,  þó  að  vísurnar  sjálfar  séu  tilfærðar. 
Sem  dæmi  nákvæmni  hans  í þessu  efni  get  ég  mint  á kap.  38. 
Hér  stendur  í fyrstu  vísumli : ,en  þat  fáir  vitu‘,  eins  konar  eyðu- 
fylling  skáldsins.  pað  verður  í svari  Hárs:  „En  þessi  spurning, 
er  nú  spyrr  þú,  þykki  mér  líkara,  at  fáir  muni  svá  vísir  vera, 
at  hér  kunni  satt  af  at  segja“.  Aðeins  í 4.  kap.  lætur  Snom 
Hár  svara  með  vísu  úr  Völuspá,  án  þess  að  efnið  sé  greint  í 
sundurlausu  máli,  og  í 8.  kap.  er  önnur  vísa  úr  sama  kvæði 
sett  á óheppilegan  stað,  eins  og  setningin  sýnir,  sem  á eftir  fer: 


119 


,svá  var  áðr  þetta  væri‘.  En  þetta  bendir  aöeins  á,  aö  Snorrí 

hafi  þá  ekki  enn  verið  búinn  að  mynda  sér  fastar  reglur,  eins 

og  síðar,  og  er  eitt  af  því,  sem  gerir  það  ósennilegt,  að  Edda 

sé  yngri  en  Heimskringla.  Dæmi  þess,  hvemig  Snorri  setur 

eðlilega  frásögn  saman  úr  mörgum  og  slitróttum  heimildum  er 

kap.  48,  um  viöureign  pórs  við  Miðgarðsorm.  Um  það  efni 

hafa  verið  til  a.  m.  k.  fjögur  kvæði,  fyrir  utan  Hymiskviðu 

/ 

(Ragnarsdrápa  Braga,  Húsdrápa  Ulfs,  kvæði  eftir  Eystein 
Valdason  og  Gamla  gnævaðarskáld),  og  hefur  Snorri  þekt  þau 
öll  og  notað,  þótt  hann  nefni  ekkert  um  það  né  tilfæri  neitt  af 
þeim  í því  sambandi. 

Af  því  að  Völuspá  er  helzta  heimild  Gjdfaginningar  og 
kvæða  torskildust,  þykir  mér  rétt  að  geta  þeirra  atriða,  þar 
sein  þeim  ber  á milli.  ,Unz  þríar  kómu  i þursa  meyjar  | ámátkar 
mjök  i ór  Jötunheimunú  verður  hjá  Snorra : ,áðr  en  spiltisk  af 
tilkvámu  kvinnanna;  þær  kóinu  ór  Jötunheimunú  (kap.  14). 
Hér  hefur  Snorri  auðsjáanlega  ekki  skilið,  hvað  Völuspá  var 
að  fara,  fremur  en  menn  reyndar  enn  gera  með  vissu  (þríar 
þursa  mevjar  = nornirnar  ? ) , og  orð  hans  verða  svo  almenn 
að  við  sjálft  liggur,  aö  kvenþjóðin  öll  geti  tekið  þau  til  sín,  ef 
menn  vissu  ekki  af  öðrum  hlutum,  að  Snorri  var  enginn  kven- 
hatari.  pá  lætur  Snorri  Mími  drekka  af  Gjallarhorni  (kap. 
15),  og  er  það  sjálfsagt  misskilningur,  en  hér  hefur  Snorri 
kunnað  Völuspá  í dálítið  annari  mynd  en  hún  er  í Cod.  reg.,, 
enda  greinir  fræðimenn  á um,  hvað  ,hljóð  HeimdallaU  merki.. 
Smáónákvæmni  er  það  þegar  Snori  i talar  um  ,salinn  Sindra‘ 
(kap.  52),  þar  sem  Völuspá  hefur  ,salr  ....  Sindra  ættarÉ 
(þ.  e.  a.  s.  salur,  sem  dvergar  eiga),  og  salinn  Gimlé  (kap.  17) , 
þar  sem  Völuspá  hefur  ,sai  ....  á Gimléi‘  (þ.  e.  a.  s.  landið, 
þar  sem  salurinn  stendur,  heitir  ,eld-hlé‘,  því  hefur  verið  skýlt 
við  Surtaloga).  Lakara  er  það  þegar  hann  lætur  Hrym  stýra 
Naglfari,  því  að  í Völuspá  er  það  Loki,  sem  stýrir  því,  en 
Hrymur  ,ekr  austanL  En  áður  (kap.  43)  hefur  Snorri  sagt 
um  Naglfar:  „þat  á Múspell“,  og  það  er  einmitt  tekið  eftir 


120 


Voluspá,  svo  að  ekki  dugir  neitt,  að  geta  sér  til,  að  vísunni 
„Kjóll  ferr  austan“  sé  síðar  bætt  inn  í Gylfaginningu,  eða 
lesa  eigi  „Heljar“  í stað  „Múspells“.  Annars  mætti  um  Mús- 
pell  (sem  upprunalega  virðist  merkja  „heimsendir“ , smbr. 
einkum  hið  stórmerka  rit  Axel  Olriks,  Om  Iiagnarok)  og  skiln- 
ing  }>ess  orðs  með  íslendingum  skrifa  langt  mál,  og  verður  ekki 
fjölyrt  um  það  hér.  En  bæði  höfundur  Völuspár  og  síðan  Snorri 
hafa  lagað  hinar  fornu  hugmyndir  um  heimsendi  mjög  í hendi 
sér  (Heljar  sinnar,  sem  andstæðingar  goðanna,  koma  hvergi 
fyrir  nema  hjá  Snorra,  og  virðast  stafa  frá  sérskilningi  hans, 
smbr.  3.  kap.),  og  verður  að  nota  þær  heimildir  með  varúð. 
Á einum  stað  hefur  Snorri  líka  tekið  frásögn  Vafþrúðnismála 
fram  vfir  Völuspá.  Iiann  lætur  Víðar  rífa  kjaft  Fenrisúlfs,  en 
ekki  leggja  hann  til  hjarta  með  sverði.  Hér  studdi  þjóðtrúin 
Vafþrúðnismál,  og  Snorri  hefur  hér  farið  nær  fornri  trú  en 
Völuspá  gerir. 

* * 

Ymis  minni  háttar  afbrigði  Snorra  orka  tvímælis.  I Völu- 

spá  eru  það  Óðinn,  Hænir  og  Lóðurr,  sem  skapa  Ask  og  Emblu. 
Snorra  hefur  þótt  eðlilegra,  að  þaö  væru  þeir  Bors  synir, 
Óðinn,  Vili  og  Vé,  en  fer  annars  nákvæmlega  cftir  kvæðinu 
(„á  landi“  hefur  hann  skilið  sem  „rekin  á land“,  því  lætur  hann 
þá  ganga  með  sævarströndu).  Völuspá  lætur  dvergana  vera 
skapaða  á undan  mönnunum,  Snorri  þvert  á móti,  en  hér  get- 
ur  verið,  að  hann  liafi  kunnað  vísur  kvæðisins  í annari  röð  en 
vér  nú  höfum  þær.  Aftur  á móti  er  það  umbót  hjá  Snorra,  að 
hann  lætur  ekki  Heimdall  blása  í horn  sitt  og  kalla  goðin  til 
bardaga  fyr  en  óvinir  þeirra  sækja  fram.  I Völuspá  er  eins  og 
Heimdallur  og  hanarnir  (sem  Snorri  sleppir  alveg)  gefi  merki 
til  þess  að  Kagnarök  byrji  (mjötuðr  kyndisk  at  enu  gamla  | 
Gjallarhorni). 

En  helzta  afbrigðið  frá  Völuspá  er  enn  þá  ótalið,  og  þar 
brýtur  Snorri  alveg  bág  við  Kfsskoðun  kvæðisins,  og  líklega 
heiðninnar  yfirleitt.  Höfundur  Völuspár  er  niðurskurðarmaður. 
-Hann  lætur  alt,  sem  spilt  hefur  heiminum,  týnast  gjörsamlega 


121 


í Ragnarökum,  og  ekkert  eftir  lifa,  nema  það  sem  gott  er  og 
heilbrigt.  „Böls  mun  alls  batna“.  Einmitt  þessvegna  er  svo  bjart 
umhorfs  í hinum  endurfædda  heimi  Yöluspár.  Og  þó  að  sælu- 
staðir  kvæðisins  kunni  að  vera  skapaðir  fyrir  áhrif  kristilegra 
hugmynda,  þá  er  þa'ð  a.  m.  k.  í samræmi  við  heiðnina,  að  hafa 
engar  eilífar  píslir.  En  Snorri  hefur  í 3.  kap.,  sem  aldrei  skyldi 
verið  hafa,  sagt,  að  önd  mannsins  skal  lifa  og  aldrei  týnast,  og 
þ»etta  hermir  nú  Gangleri  (kap.  52)  upp  á priðja.  Svo  að  þó  að 
Snorri  láti  goðin  sjálf  farast  í Ragnarökkri  (-rökkur  í staðinn 
fyrir  -rök,  tekið  af  Snorra  úr  alþýðumáli),  þá  lætur  hann 
mennina  lifa,  bæði  vonda  og  góða.  Og  til  þess  flytur  hann 
vísurnar  um  kvalir  illra  manna,  sem  í Völuspá  eru  liður  í lýs- 
ingu  ástandsins  fyrir  Ragnarök,  aftur  fyrir  þau,  og  gerir  með 
þ>ví  hegninguna  eilífa.  Hér  er  alls  ekki  hægt  að  gera  ráð  fyrir 
annari  röð  í kvæðinu,  heldur  hafa  kristin  áhrif  glapið  Snorra 
sýn  (smbr.  J.  Aars,  Lærer  vore  Forfædres  Mytologi  evige 
Straffe,  Tidsskr.  f.  Philol.  og  Pædag.  I,  326  o.  áfr.). 

Sumsstaðar  þar  sem  heimildir  Snorra  eru  kunnar  (og  það 
eru  þær  flestar),  getur  samt  verið  örðugt  að  skera  úr,  hvort 
skilningur  hans  hefur  orðið  fyrir  áhrifum  af  skýringum  ann- 
ara  og  alþýðlegum  sögnum,  eða  ekki.  Svo  er  t.  d.  7.  kap.  Gylfa- 
ginningar  alveg  ósamræmur  vísunni,  sem  tilfærð  er  í lok  kapí- 
tulans.  Vér  skiljum  að  vísu  ekki  „lúðra  með  neinni  vissu,  en 
Snorri  hefur  heldur  ekki  skilið  það.  Hitt  getum  vér  aftur  á 
móti  séð,  að  fyrir  þessari  sögu  um  syndaflóð  jötnanna  og 
Bergelmi  sem  eins  konar  Nóa  er  enginn  fótur  í vísunni.  Senni- 
legast  þykir  mér,  að  „lúðr“  merki  líkfjalir  eða  því  um  líkt.  En 
hvaðan  kom  Snorra  sagan  um  flóðið,  sem  hefur  skekt  allan 
skilning  hans  á vísunni?  Enginn  veit. 

En  víða  er  auðvitað  hægt  að  leggja  dóm  á frásögn  Snorra, 
bæði  með  því  að  bera  hana  saman  við  aðrar  íslenzkar  heimild- 
ir  (sem  hann  hefur  sumar  notað  og  sumar  ekki)  og  goðafræði 
annara  germanskra  þjóða,  þótt  hún  sé  í brotum.  Eins  og  ég  hef 
þ)egar  tekið  fram,  er  ekki  rúm  til  þess  hér  að  fara  út  í hvert 


122 


einstakt  atriði,  enda  kemur  oss  í þessu  sambandi  einkum  vifrr 
hvað  honum  varð  úr  þeirri  þekkingu,  sem  hann  átti  kost  á.  pa& 
er  ekki  fremur  hægt  að  búast  við  samanburðar-goðafræði  í 
Oylíaginnmgu  en  nýtízku  sagnakönnun,  eftir  öllum  innlend- 
um  og  erlendum  heimildum,  í Heimskringlu.  En  það  sem  ég 
drep  her  a,  getur  gefið  nokkra  hugmynd  um  gildi  Gvlfaginning- 
ar  sem  goðafræðis-heimildir  og  frúðleik  manna  um  heiðnina 
á gullöld  íslenzkra  bókmenta. 

A döguin  sjálfrar  heiðninnar  hafði  trúin,  eins  og  eðlilegt 
var,  tekið  ynisuni  stakkaskiftum.  Ný  goð  ruddu  sér  til  landa, 
og  onnur  urðu  skuggar  af  sjálfum  sér.  Svo  er  t.  d.  Týr,  himin- 
guðinn  íorni,  sem  samanburðarmálfræði  og  goðafræði  svna  að- 
er  saini  gu8i„n  og  Seifur  og  Júpíter,  varh  „em.  nafniö  t’ómt 
i norrænum  heimildura.  Og  í því  atriði  eru  þær  vafalaust  í sam- 
r;emi  við  alþýðutrú.  En  víða  brjóta  þær  einmitt  bág  við  hana. 
A tveim  síðustu  öldum  heiðninnar  myndaðist  í Noregi  og  á ís- 
landi  ný  goðafræði,  a.  n.  I.  ný  trú,  a.  n.  I.  ekki  annað  en'skáld- 
skapur.  petta  fræðikerfi  var  bæði  fátækara  og  ríkara  en  trii 
alþýðunnar,  gamlar  og  barnslegar  hugmvndir  eni  bliknaðar,  en 
nvjum  bætt  við,  stundum  fyrir  erlend  áhrif,  stundum  fyrir 
spaklega  íhugun.  Allar  heimildir  Snorra  (nema  einstök  brot  úr 
gamalli  þjóðtrú),  dróttkvæði,  Eddukvæði  og  goðaæfintvri,  eiga 
heima  í þessu  kerfi.  pað  mvndaðist  með  víkingum,  hirðmönn- 
um  og  skáldum,  og  fyrst  með  því  komst  Óðinn  í öndvegið.  Og- 
por,  hinn  almáttki  ás,  vinur  verliða,  traustasta  athvarf  allrar 
alþyðu,  verður  hjá  Snorra  það  sem  skáldin  höfðu  gert  hannr 
lialfeinfalt  góðmenni  og  heljarmenni,  sem  auðvelt  er  að  leika 
á,  og  jafnvel  er  ekki  sterkari  en  svo,  að  Magni  sonur  hans- 
verður  að  lyfta  fæti  Hrungnis  ofan  af  honum.  Bak  við  þetta 
kerfi  getur  Snorri  ekki  skygnst,  sem  ekki  var  von. 

Og  því  næst  verður  Völuspá  aðalheimild  hans,  kraði,  sem 
ekki  er  einungis  markað  af  Óðinstrúnni,  heldur  líka  kristnum 
áhrifum,  baráttu  kristni  og  heiðni,  dómsdagsótta  manna  fyrir 
aldamótin  1000,  og  siðferðisalvöru  og  ímyndun  hins  nafnlausa 


123 


stórskálds,  sera  liana  kefur  kveóiö.  pessi  samfelda,  siöferöis- 
lega  lífsskoðun  er  ekki  lífsskoöun  keiðninnar,  sízt  alþýöunn- 
ar.  Hún  er  tilraun  til  keiöins  truarkerfis.  Og  Snorri  keldur 
lengra  áfram  sömu  braut.  Hann  keföi  kelzt  viljað  úr  öllum  kin- 
um  fornu  kugmyndum,  sem  oft  voru  sundurleitar,  enn  oftar  í 
molum,  skapa  keiðna  keimssögu,  dramatiska  eins  og  Völuspá, 
keiöna  keimsmynd,  skýra  eins  og  keimsmynd  kaþólskunnar  í 
Divina  Comoedia.  pessar  tiiraunir  kans  aö  skapa  kerfi  og  sam- 
kengi  kljóta  oft  a'ð  gefa  rangar  kugmyndir  um  anda  keiðninn- 
ar.  Og  auk  þess  nær  kann  ekki  tilgangi  sínum.  Sem  dæmi  þess, 
kve  óljós  keimsmynd  kann  er,  skal  ég  aðeins  nefna  afstöðu 
Hvergelmis  og  kjartarins  Eikþyrnis  (sjá  kap.  4,  39).  Fyrir 
norðan  Ginnungagap  er  Niflkeimur,  í konum  miðjum  brunnur- 
inn  Hvergeimir.  í iniðju  Ginnungagapi  er  jörðin,  utan  um  hana- 
útsærinn.  Á rniðri  jörðinni  er  Miðgarður,  yfir  konum  himin- 
inn,  Valköll  o.  s.  frv.,  á Vaihöll  stendur  hjörturinn.  Til  þess  að 
af  hornum  hans  drjúpi  í brunninn,  verða  þau  samkvæmt  lýsingu 
Snorra  að  ná  út  yfir  jörðina,  útsæinn,  Ginnungagap  og  inn  í 
miðjan  Nifiheim! 

Og  íoks  bætast  við  alt  þetta  þau  áhrif,  sem  kristnin  hafði 
beinlínis  á Snorra,  eins  og  sýnt  hefur  verið  með  ýmsum  dæm- 
um,  tiilit  kans  tii  formálans  (þegar  hann  t.  d.  í 7.  kap.  setur 
Ásgarð  [=  Tróju]  á jörð,  þó  að  bústaður  goðanna  auðvitað 
sé  á kimni)  og  tiliit  hans  til  listræns  samhengis.  Hjá  Snorra. 
nálgast  Loki  því  meir  sem  á Gvlfaginningu  líður  það  að  verða 
fullkominn  djöfull,  þó  að  bæði  lýsing  Snorra  og  ýmsar  sögur 
sýni  gjörla  hið  upprunalega  tvíeðli  hans,  að  koma  af  stað  vand- 
ræðunum  og  bæta  svo  úr  þeim.  í sögu  Baldurs  eru  hinir  fornu, 
vígdjörfu  meðbiðlar  orðnir  að  tómum  skuggum,  Baldur  keilag- 
ur  píslarvottur,  Höður  blint  verkfæri.  Loki  er  aðalpersónan. 
Samkvæmt  þessum  skilningi  þykir  þá  Snorra  ókæfa  að  láta 
hefndina  koma  fram  á Heði.  pó  að  hann  þekki  vel  söguna  um 
hefnd  Vála  á Heði  (eins  og  bezt  sést  af  Skáldskaparmálum, 
smbr.  líka,  að  Höður  kemur  „frá  Heljar“,  kap.  53),  nefnir 


124 


hann  hana  ekki  einu  orði  í Gylfaginnmgn.  Hefndin  bitnar  öll 
á Loka.  Hér  hefur  Snorri  hugsað  meira  um  rökrétta  rás  við- 
burðanna,  en  að  taka  nákvæmt  tillit  til  heimilda  sinna. 

pannig  verður  þá  að  líta  yfir  Gylfaginningu  eins  og  að 
líta  yfir  gamlan  bæ,  þar  sem  búið  hefur  verið  og  bygt  í 10  aldir. 
Af  sumum  elztu  húsunum  standa  ekki  nema  rústir  einar,  turn 
eða  gafl,  sem  veggflétta  og  mosi  vefjast  um.  Sumsstaðar  hefur 
hið  forna  haldið  sér  og  við  það  verið  bætt,  þar  ægir  saman 
giimlu  og  nýju,  ýmsum  byggingarstílum,  viðaukum  og  flúri.  Og 
_ sum  húsin  eru  öll  nýleg,  og  stinga  stundum  dálítið  í stúf  við 
eldri  byggingarnar 


III. 

En  þó  að  þannig  verði  að  treysta  Gylfaginningu  með  sí- 
feldri  varúð,  er  hún  engu  að  síður  ómetanleg  heimild.  Jafnvel 
þar  sem  Snorri  sjálfur  skildi  ekki  sambandið  til  lilítar,  getur 
hann  hjálpað  oss  að  finna  það.  Svo  segir  t.  d.  Völuspá  frá  vígi 
Gullveigar  og  ófriðmum  milli  Asa  og  Vana: 

Brotinn  var  borðveggr 
borgar  Asa, 
knáttu  Vanir  vígspá 
völlu  sporna. 

En  svo  er  ekkert  samhengi  sýnilegt  milli  þessarar  vísu  og  þeirr- 
ar  næstu : „hverr  hefði  lopt  alt  j lævi  blandit“  o.  s.  frv.  — Nú 
minnist  Snorri  ekki  á Gullveigu.  Veldur  því  vafalaust  varkárni 
ein.  Gullveig  er  enn  þá  torskýrð,  og  hefur  sízt  verið  skiljanlegri 
á Snorra  dögum.  Frá  ófriði  milli  Asa  og  Vana  segir  hann  í 
Ynglinga  sögu,  en  lætur  Óðin  þar  berjast  til  landa  Vana,  og 
segir  síðan  frá  sættargerðinni.  En  sagan  um  getnað  Sleipnis  í 
Gylfaginningu  (kap.  42)  varpar  ljósi  á Völuspá.  Goðin  fá  eftir 
áeggjan  Loka,  sem  sífelt  situr  um  að  ráða  þau  í hendur  jötna, 
smið  einn  til  þess  að  gera  borg  um  Asgarð  — ekki,  eins  og 
Snorri  heldur,  af  því  að  þetta  væri  í öndverða  bygð  goðanna 


125 


og-  engin  borg  heföi  veri'ð  gerð,  lieldur  einmitt  af  því  að  borð- 
veggur  þeirra  var  í rústum  eftir  styrjöldina  við  Yani.  Nú  skilj- 
ast  vísurnar  24 — 25  í Yöluspá.  Loki  hafði  stofnað  Freyju,  sól 
og  mána  í hættu,  pór  rauf  alla  eiða  á smiðnum  og  undirbjó  með 
því,  eftir  skilningi  Yöluspár,  lok  goðanna  og  hins  forna  heims. 

0 g margs  fleira  mætti  geta  til  þess  að  sýna,  hvert  skarð 
væri  í þekkingu  vora,  ef  Gylfaginning  væri  ekki  til.  An  hennar 
mundi  t.  d.  Auðhumbla  ekki  vera  nema  nafnið  tómt  og  margt 
miklu  óljósara  um  fornar  hugmyndir  um  uppruna  heimsins.  . 
Sumar  perlur  norrænna  goðsagna,  eins  og  um  Njörð  og  Skaði,. 
um  Sigyn  og  Loka,  sögurnar  um  ferðir  pórs,  væru  nú  alveg 
gleymdar,  ef  Snorra  nyti  ekki  við.  Og  jafnvel  þar  sem  kvæði 
eru  til,  verður  oss  auðveldara  að  skilja  þau  og  fvlla  upp  í eyð- 
urnar,  af  því  að  vér  höfum  frásögn  hans  til  hjálpar,  enda  eru 
öll  dróttkvæði  goðsögulegs  efnis,  sem  nú  eru  til,  geymd  í Eddu 
einni,  og  vandsagt,  hve  miklu  áhrif  frá  Snorra  hafa  valdið  um, 
að  Eddukvæðin  sjálf  voru  í letur  færð. 

En  Gylfaginning  er  ekki  einungis  goðsöguleg  heimild.  Hún 
er  líka  verk  einstaklings,  þáttur  af  persónu  hans  og  menningu 
samtíðarinnar,  og  hún  er  bók,  sem  hægt  er  að  lesa  án  tillits  til 
nokkurrar  goðafræði. 

Snorri  kemur  fram  í Gvlfaginningu  eins  og  í Heimskringlu 
í einu  sem  vísindamaður  og  listamaður.  Fróðleikur  hans  er  ein- 
stakur,  og  virðist  honum  sífelt  handbær,  og  skilningur  hans 
gegnir  furðu.  pó  að  honum  skjátlist  oftar  í Eddu  en  í Heims- 
kringlu,  þá  er  auðvelt  að  skýra  það.  pví  að  það  er  ekki  einung- 
is  sennilegt,  að  Edda  sé  fyr  rituð,  áður  en  hann  hafði  náð 
fylsta  þroska,  heldur  var  efnið  líka  miklu  miður  í hendur  hans 
búið  og  í sjálfu  sér  örðugra  að  fjalla  um  það  vísindalega. 

Eins  má  segja,  að  sumir  af  glæsilegustu  kostum  sagnarit- 
arans  komi  ekki  fram  í Eddu.  par  komst  hinn  sögulegi  skiln- 
ingur  hans  á rás  viðburðanna  og  forlögum  manna  ekki  að,  held- 
ur  ekki  lýsingar  á ráðstefnum  o.  s.  frv.  Aftur  á móti  er  hægt  að 
benda  á dæmi  ritsnildar  Snorra  í Gylfaginningu,  bæði  gaman- 


126 


*samar  frásagnir  og  sorglegar,  sem  ekki  staiula  að  baki  neinum 
köflum  í Heimskringlu  að  áhrifum  og  listarblæ.  Og  því  má  ekki 
gleyma,  að  það  hefur  verið  miklu  örðugra  að  setja  Gylfaginn- 
ingu  saman  en  nokkurt  annað  íslenzkt  fornrit.  Snorri  fylkir 
efni  sínu,  sem  er  sótt  úr  svo  mörgum  áttum,  með  yfirliti  sann- 
arlegs  andlegs  hershöfðingja. 

Ég  hef  þegar  reynt  að  gera  nokkra  grein  fyrir  lífsskoðun 
Snorra,  og  m.  a.  tekið  þar  dæmi  úr  Gylfaginningu.  Ef  til 
vill  er  meira  af  lífsskoðun  hans  sjálfs  í 1.  kap.  formálans  og 
5.  kap.  Gylfaginningar,  en  menn  skyldu  halda.  pví  er  ekkert 
til  fyrirstiiðu,  að  Snorri,  án  þess  beitdínis  að  kasta  hinum  knsti- 
lcga  barnalærdómi  sínum,  hafi  við  hlið  hans  myndað  sér  aðrar 
skoðanir  um  upptök  heimsins  o.  s.  fr\.  Og  í þessum  tveim  kapí- 
tulum  er  fólgin,  ekki  einungis  „eðlileg  sköpunarsaga“,  heldur 
líka  eðlileg  skýring  á uppruna  trúarbragðanna.  Snorri  hefur 
breytt  frásögu  Vafþrúðnismála  um  uppruna  lífsins.  pað  mynd- 
ast  ekki  einungis  af  eiturdropum,  heldur  af  andstæðu  hita  og 
kulda.  Einmitt  hjá  manni,  sem  sjálfur  bjó  yfir  jafnmörgum 
andstæðum  kröftum  og  hvötum  og  Snorri,  var  slík  skoðun  eðli- 
leg.  Og  hann  hefur  búið  þessa  kenningu  sína  í einkennilegan 
stíl,  sem  er  tvíræður  og  flókinn  eins  og  leyndardóinurinn  sjálf- 
ur,  sem  um  er  rætt.1) 

En  einmitt  einn  af  merkilegustu  kostum  Gylfaginningar, 
eins  og  fornbókmenta  islendinga  yfirleitt,  veldur  því,  að  hún 
fræðir  oss  furðu  lítið  um  höfundinn.  pað  er  andlægni  Snon-a, 
að  hann  gleymir  sjálfum  sér  efnisins  vegna,  reynir  að  skilja 
það  frá  þess  eigin  sjónarmiði,  skýra  frá  því  með  fullri  óhlut- 
drægni.  pó  að  kristinna  áhrifa  gæti  nokkuð  á hugmyndir  hans 
um  heiðnina,  þá  er  slíkt  með  öllu  óhjákvæmilegt.  Fullkomin 
gögn  til  þess  að  greina  sundur  heiðnar  og  kristnar  hugmyndir 


a)  Kristin  áhrif  gægjast  hér  fram  í orðunum : „með  krapti 
þess,  er  til  sendi  hitann*  ‘ — , en  þau  eru  alls  ekki  nauðsynleg 
í þessu  sambandi. 


127 


*eru  ekki  fundin  enn  í dag,  og  furöa  hve  skömmu  feti  vér  eruin 
þar  komnir  lengra  en  Snorri.  Og  um  hitt  er  meira  vert,  að  í 
•Gylfaginningu  kennir  hvergi  neinnar  kristinnar  þröngsýni. 
Snorri  býr  svo  um  goðafræði  sína,  að  hann  getur  sagt  frá 
henni  án  vantrúar  og  vandlætingar,  án  andúðar  og  fyrirlitn- 
ingar,  með  sömu  alúð  og  hann  væri  að  segja  frá  sínum  eigin 
trúarbrögðum,  og  ekki  afræktri  og  fordæmdri  villutrú. 

Auðvitað  stóð  Snorri  í þessu  efni  eins  og  öðrum  á herðum 
íslenzkrar  menningar.  pó  að  ísland  hefði  átt  nóg  af  klerkum, 
bæði  utan  klaustranna  og  innan,  sem  voru  fulltrúar  hinnar 
kristilegu  vandlætingar,  þá  gátu  þau  áhrif  ekki  kæft  hinn 
frjálsa  leikmannsanda.  Og  einmitt  goðunum,  sem  vissu  að  rætur 
valds  síns  stóðu  í hinni  fornu  trú,  gat  verið  það  áhugamál  að 
hún  væri  ekki  fyrirlitin  úr  hófi.  pað  gat  verið  hættulegt  vopn 
í hendi  prestanna  í baráttunni  um  völdin.  En  Snorri  er  ekki 
einungis  arfþegi,  hann  bætir  líka  við.  Ef  rétt  er  að  segja, 
að  annað  eins  verk  og  Gylfaginning  hefði  ekki  á 13.  öldinni 
getað  orðið  til  með  neinni  annari  þjóð  en  íslendingum,  þá  má 
óhætt  bæta  við,  að  enginn  íslendingur  hafði  slík  skilyrði  til 
þess  að  skrifa  hana  sem  Snorri.  En  það  er  óþarfi  að  segja:  á 
13.  öld.  pað  er  óþarfi  að  bera  Snorra  saman  við  samtímamann 
sinn  Saxa  tii  þess  að  finna  hina  gífurlegu  yfirburði  í frjáls- 
lyndi  og  skilningi.  pað  er  ekki  fyr  en  á 19.  öld,  sem  mehn  hafa 
komist  fram  úr  Snorra  í vísindalegri  goðafræði.  Og  þá  hefur 
þá  vantað  það  lifandi  samband  við  sagnir  og  þjóðtrú,  sem 
ekki  var  rofið  á hans  dögum,  og  eigi  síður  þá  list  í framsetningu 
og  frásögn,  sem  gefur  rituin  hans  annað  og  meira  gildi  en  hið 
vísindalega. 

Gylfaginning  er  eitt  af  hinum  eilífu  verkum,  sem  barnið 
getur  lesið  næst  á eftir  stafrófskverinu  (ég  tala  þar  af  eigin 
reynslu),  og  síðan  aftur  og  aftur,  á öllum  stigum  þroska  og 
þekkingar,  lesið  sífelt  með  nýjum  og  nýjum  árangri.  Hún  er 
í einu  Ijós  og  torskilin,  einföld  sem  dúfa  og  slæg  eins  og  högg- 


128 


orrnur,  eftir  því  hve  lesandinn  legst  djúpt  í hana.  pvi  a5  þott. 
heiöin  lífssko'ðun  njóti  sín  þar  ekki  til  fulls,  þá  er  hennar  ekk, 
að  leita  í fullkomnari  heild  í neinu  öSru  verki,  og  Gylfaginning 
bætir  það  að  nokkru  leyti  upp  með  því  aS  spegla  ekki  einungis 
foman  siS  og  forna  menningu,  heldur  líka  samtíma  sinn  og 

jnenningu  hana. 


Fimti  þáttur. 

íslenzk  sagnaritun. 


i. 

Ef  vér  berum  saman  elzta  sögurit  Islendinga,  sem  varö- 
veitt  er,  íslendingabók  Ara  porgilssonar,  og  eina  af  yngstu 
íslendingasögunum,  V'íglundar  sögu,  þá  er  munurinn  geysimikill. 
Bók  Ara  er  vísindarit,  sannleikurinn  er  honum  fyrir  öllu,  ekkert. 
er  sagt  án  þess  að  styðja  þa’ð  eftir  föngum  með  vitnisburði 
óijúgfróðra  manna.  pví  fer  svo  fjarri,  að  höfundurinn  grípi 
nokkurn  tíma  til  ímyndunar  sinnar  til  þess  að  klæða  \úðburðina 
í ásjálegan  búning,  svo  að  þeir  geti  staðið  lifandi  fyrir  hug- 
skotssjónum  lesandans  og  hrifið  hug  hans  og  tilfinningar,  að 
það  er  þvert  á móti  fuil  ástæða  til  þess  að  halda,  að  hann  hafi 
klætt  þá  úr  miklu  af  þeim  umbúðum,  sem  þeir  voru  í frá  hendi 
sögumanna  hans.  Ari  leitar  að  grind  sögunnar,  áreiðanlegustu 
aðalatriðunum,  því  sem  sízt  getur  hafa  í munni  gengist.  Aftur 
á móti  er  Víglundar  saga  hreinn  skáldskapur.  pað  er  ekki  einu 
sinni  því  að  heilsa  að  höfundur  hennar  hafi  án  frekari  rann- 
sókna  fært  í letur  einhverjar  þjóðsögur,  heldur  hefur  hann 
sjálfur  beinlínis  búið  til  persónur  og  viðburði.  Og  hann  hefur 
ekki  gert  það  í neinum  ádeilutilgangi  né  í launaskyni,  né  heldur 
til  þess  að  halla  réttu  máli  sér  í vil  (eins  og  t.  d.  Víðdælingur- 
inn,  sem  samdi  Finnboga  sögu  ramma  af  tómum  sveitarmetn- 
aði),  lieldur  er  tilgangur  hans  sá  einn,  að  skemta  lesandanum 
Sigurður  Nordal:  Snorri  Sturluson.  9 


130 


og  hrífa  hann.  par  sem  Ari  er  hreinn  vísindamaður,  er  höf- 
innlur  Víglundar  sögu  hreinn  listamaður  . 

pegar  gætt  er  þessara  andstæ'öna,  er  engin  furða  þótt  sú 
skoðun  hafi  komið  fram,  að  íslenzk  sögurit  verði  að  greina  í 
flokka,  sem  d.júp  sé  staðfest  á milli.  Sum  þeirra  séu  vísindaleg 
sagnarit,  sum  þjóðsögur,  sum  skáldsögur.  Og  samt  er  þessi 
skoðun  stórhættuleg  fyrir  réttan  skilning  á sögunum.  Hún 
raskar  eðlilegu  samhengi  og  varpar  villul.jósi  á mikilsverðar 
staðreyndir. 

prátt  fyrir  allan  muninn  á íslendingabók  og  Víglundar 
siigu,  má  sjá  þess  merki  við  nánari  athugun,  að  Ari  bendir 
fram  á við  til  Víglundar  siigu  og  hún  aftur  til  Ara.  pó  að  frá- 
sögn  Ara  sé  óneitanlega  þurr,  þá  gæti  hún  vel  þurrari  verið.  Til 
þess  að  sannfærast  um  það,  er  nóg  að  bera  saman  íslendinga- 
bók  og  íslenzka  annála.  Ari  hugsar  bæði  um  að  hafa  samhengi 
í frásögn  sinni,  og  hafa  hana  ekki  naktari  en  svo,  að  hún  sé 
læsileg.  Má  þar  t.  d.  minna  á draum  porsteins  surts,  en  einkum 
frásögnina  um  kristnitökuna.  Ari  tilfærir  orðréttan  kafla  úr 
ræðu  porgeirs  Ljósvetningagoða,  þó  að  vísindalegra  hefði  verið 
að  skýra  aðeins  frá  efninu,  eins  og  hann  gerir  um  fyrra  hlut- 
ann,  þar  sem  hann  þekti  ekki  einu  sinni  neinn  hevrnarvott.  En 
þetta  gerir  viðburðinn  lifandi,  án  þess  að  fjarlægjast  nákvæmn- 
ina  að  mun. 

Og  eins  og  Ari  er  ekki  einungis  þurr  staðre\*ndaritari, 
er  Víglundar  saga  heldur  ekki  tóm  lygasaga.  Sum  af  nöfnunum 
eru  söguleg  (Haraldur  hárfagri,  Hólmkell  á Fossi  og  bræður 
hans),  sagan  er  látin  gerast  á vissum  stöðum  á vissum  tímum, 
og  höfundur  hefur  allan  vilja  á,  þótt  getan  sé  ekki  að  sama 
skapi,  að  lýsa  háttum  þessara  liðnu  tíma.  Henni  verður  þ\*í  ekki 
neitað  um  að  heita  söguleg  skáldsaga. 

Samt  skal  ég  fúslega  .játa,að  ef  Tslendingabók  og  Víglundar 
saga  stæðu  einangraðar  hvor  á sinni  öld,  þá  væri  sú  brú,  sem 
hægt  væri  að  bvggja  á milli  þeirra  úr  þeim  atriðum,  þar  sem 
hvor  bendir  til  annarar,  alt  of  veik.  En  nú  koraum  vér  einmitt 


131 


anga  á þessi  atriði  af  því  að  brúin  er  þegar  bygð,  af  mörgum 
verkum,  sem  liggja  milli  þessara  tveggja  andstæöna  og  bera 
beggja  svip  í ýmsum  hlutföllum.  Vér  höfum  rit,  sem  gefa  Ara 
lítið  eftir  í vísindalegri  nákvæmni,  en  þar  sem  viðleitnin  að 
lýsa  viðburðunum  og  hrífa  lesandann  kemur  miklu  greinilegar 
fram,  og  önnur,  sem  eru  sízt  óskemtilegri  né  miður  átakanleg 
€ii  Víglundar  saga,  og  þó  miklu  meira  hirt  um  satt  söguefni. 
En  þar  á milli  eru  svo  enn  önnur  rit,  sem  torvelt  væri  að  vita, 
hvar  skipa  skyldi,  ef  flokka  ætti  sögurnar  í vísindarit  og  skáld- 
sögur,  bæði  af  því  að  samræmi  beggja  stefnanna  er  svo  full- 
komið,  og  af  því  að  oss  skortir  gögn  í hendur  til  þess  að  skera 
úr  því  með  vissu,  hvað  er  áreiðanlegur  sannleikur,  hvað  arf- 
sögn,  breytt  og  aukin  í munnmælum,  og  hvað  er  sjálfráður  til- 
búningur  höfundar. 

pað  er  skoðun  mín,  að  öll  þau  verk,  sem  liggja  á milli 
íslendingabókar  og  Víglundar  sögu,  að  þeim  báðum  meðtöld- 
um,  sé  rétt  að  heimfæra  undir  sagnaritun.  pessu  hefur  oft  verið 
andmælt,  og  sumum  þykir  það  meira  en  goðgá,  að  nefna  því 
nafni  fornaldarsögur  og  aðrar  lygisögur.  En  aðalatriðið  er,  að 
sögurnar  eru  allar  ein  þroskaheild,  svo  að  hvergi  er  rétt  að 
draga  fastar  markalínur.  Og  ef  vér  munum  eftir,  að  öll  sönn 
sagnaritun  er  jöfnum  höndum  vísindi  og  list,  þá  er  síður  hætt 
við,  að  nafnið  leiði  oss  á glapstigu.  Islenzk  sagnaritun  er  ekki 
samkynja  heild  í þeim  skilningi,  að  öll  verkin  megi  dæma  á 
sama  hátt.  Hún  byrjar  á vísindum,  endar  á skáldsagnagerð,  og 
á sér  öll  blæbrigði  þar  á milli.  En  hún  er  heild  að  því  leyti,  að 
hún  þroskast  og  henni  hnignar  í órofnu  samhengi  og  eftir  sín- 
um  eigin  lögum,  og  það  eru  sömu  meginstefnurnar  í ýmislegum 
hlutföllum,  sem  ráða  örlögum  hennar  frá  upphafi  til  enda.  Að 
gera  sér  grein  fyrir  þessum  stefnum,  baráttu  þeirra  og  sam- 
vinnu,  varpar  áreiðanlega  meira  ljósi  á verkin  og  sögu  þeirra, 
en  að  reyna  að  flokka  þau  eftir  nýrri  tíma  greinargerðum,  sem 
höfundum  þeirra  aldrei  höfðu  dottið  í hug,  eða  að  leita  að  vafa- 

9* 


132 


sömum  erlendum  áhrifum,  sem  lítið  gætu  skýrt,  þótt  sönn- 
uð  væru. 

En  meginstefnur  íslenzkrar  sagnritunar  eru  tvær,  þær  sem 
eru  því  nær  einangraðar  í þeim  tveim  ritum,  sem  ég  hef  talað 
um.  pað  er  ókleift  að  gefa  þeiin  nöfn,  sein  gera  réttilega  og 
fyllilega  grein  fyrir  þeim,  og  ég  hef  ekki  fundið  önnur  betri 
en  vísindi  og  skemtan.  pau  verða  svo  að  skýrast  og  leiðréttast 
sinám  saman. 

Fá  almenn  löginál  um  mannlegan  þroska  munu  vera  mikil- 
vægari  en  lögmálið  um  frjósama  baráttu  tveggja  andstæðna. 
Meðalvegurinn  er  því  að  eins  mikils  virði,  að  hann  sé  ekki  fund- 
inn  af  tómu  kæruleysi  og  kraftaleysi,  baráttulaust,  heldur  sé 
hann  miðlun  hins  sterka  milli  tveggja  afla,  sem  togast  á og 
haldið  er  í sæmilegu  jafnvægi.  Aftur  á móti  er  hnignunin  einatt 
fólgin  í sundurlausn  og  (ifgum,  einangrun  stefnanna.  I siðferð- 
inu  verða  þessar  öfgar  svall  eða  meinlæti,  starfsfálm  í blindni 
eða  dáðlausir  draumórar,  í listinni  of  mikil  rækt  við  formið 
eitt,  eða  þá  full  lítilsvirðing  þess.  Víglundar  saga,  og  þó  einkum 
suinar  fomaldarsögurnar,  eru  greinileg  dæmi  hnignunar.  Sagna- 
ritunin  var  að  sleppa  af  sér  því  taumhaldi,  sem  vísindin  höfðu 
áður  á henni  haft,  var  að  verða  að  raufarasögum,  þar  sem 
ekki  var  um  annað  hugsað  en  hrúga  saman  sem  mestu  af  því, 
er  orðið  gæti  til  stundargamans.  En  er  Ari  ekki  jafneinhliða 
á sinn  hátt,  er  ekki  vísindastefnan  einangruð  í honum?  Svo 
getur  virzt,  ef  fljótt  er  á litið.  A Ara  og  annálunum,  hnignunar- 
verkum  vísindastefnunnar,  er  ekki  svo  næsta  mikill  munur  á 
yfirborðinu.  En  því  mei'ri  er  munurinn,  sem  undir  felst.  Og 
hann  er  sá,  að  á tímum  Víglundar  sögu  og  annálanna  voru 
báðar  stefnurnar  komnar  nærri  skeiðsenda,  og  farnar  að  ein- 
angrast  í skrifuðum  verkum.  Á dögum  Ara  höfðu  engar  skemti- 
sögur  verið  skrifaðar.  En  samt  voru  þær  til.  pær  vöktu  óskrif- 
aðar  á vörum  þjóðarinnar,  en  í stað  þess  að  verða  frá  upphafi 
að  sjálfstæðri  bókmentastefnu,  einangra  sig  frá  hinni  vísinda- 
legu  sagnakönnun.  sem  Ari  hóf,  höfðu  þær  sífeld  áhrif  á hana. 


133 


voru  lifandi  þrýstingur,  sem  lagaði  hana  eftir  sér  og  sig  eftir 
henni.  pannig  mótaÖist  listin  undir  fargi  vísindanna,  en  átti 
altaf  nóg  fjaÖurmagn  til  þess  aÖ  láta  ekki  kefja  sig.  Vísindin 
héldu  henni  í hollum  skefjum,  og  hún  verndaöi  þau  frá  því  að 
þorna  upp,  eins  og  þau  heföu  annars  hlotið  að  gera.  En  þennan 
skilning  á þróun  sögunnar,  sem  hér  er  rissaður  eins  og  hugar- 
burður  einn,  skal  ég  nú  reyna  að  skýra  og  rökstyðja  eftir  því 
sem  föng  og  rúm  leyfa. 


II. 

Sumarið  1119,  tveimur  árum  eftir  að  skrásetning  laganna 
hafði  verið  samþykt  á alþingi,  var  brúðkaup  haldið  á Reykja- 
hólum,  sem  fyrir  ýmissa  hluta  sakir  varð  allsögulegt.  Einn 
þátturinn  í frásögu  porgils  sögu  og  Hafliða  af  brúðkaupi  þessu 
er  svo  merkur  í þessu  sambandi,  að  ég  verð  að  tilfæra  hann 
hér  í heild  sinni,  þótt  ýmsir  hafi  orðið  til  þess  áður: 

„par  var  nú  glaumr  ok  gleði  mikil  ok  skemtan  góð  ok 
margs  konar  leikar,  bæði  danzleikar,  glímur  ok  sagnaskemtan. 
....  pat  er  í frásögn  haft,  er  nú  mæla  margir  í mót,  ok  látask 
eigi  vitat  hafa,  því  at  margir  ganga  duldir  ins  sanna  ok  hyggja 
þat  satt,  er  skrökvat  er,  en  þat  logit,  sem  satt  er:  Hrólfr  af 
Skálmarnesi  sagði  sögu  frá  Hröngviði  víkingi  ok  frá  Ólafi 
Liðsmannakonungi,  ok  haugbroti  práins  berserks  ok  Hrómundi 
Gripssyni,  ok  margar  vísur  með.  En  þessari  sögu  var  skemt 
Sverri  konungi,  ok  kallaði  hann  slíkar  lygisögur  skemtilegastar. 
Ok  þó  kunna  menn  at  telja  ættir  sínar  til  Hrómundar  Grips- 
sonar.  pessa  sögu  hafði  Hrólfr  sjálf'r  saman  setta.  Ingimundr 
prestr  sagði  sögu  Ornís  Barreyjarskálds  ok  vísur  margar  ok 
flokk  góðan  við  enda  sögunnar,  er  Ingimundr  hafði  ortan,  ok 
hafa  því  (réttara:  þó)  margir  fróðir  menn  þessa  sögu  fyrir 
satta  (Sturl.  I,  34—35). 

* 

Ef  vér  eiii'Uögis  athuguðum  sögurit  Islendinga,  eins  og  þau 
«ru  til  vor  'komin,  er  hætt  við,  að  niðurstaðan  yrði  sú,  að  sann- 
leiksástinni  hefði  smátt  og  smátt  hnignað,  smekkurinn  breyzt, 


134 


og  þá  fyrst  hefðu  vktar  og  tilbúnar  sögur  náð  tökum  á sagnarit- 

uninni,  henni  til  niðurl)rots.  En  nú  er  þess  að  gæta,  að  forn- 

aldarsögurnar  hafa  margar  inni  að  halda  bvsna  forn  minni, 

sem  benda  á mikinn  aldur,  og  auk  þess  er  alls  óeðlilegt  að  hugsa 

sér,  að  sagnaskemtan  hafi  fyrst  náp  þroska  á íslandi  sem  þáttur 

* 

í hnignun  vísindalegrar  starfsemi.  A þetta  atriði  varjíar  nú  frá- 
sögnin  um  brúðkaupið  á Reykjahólum  skýru  ljósi.  Hún  sýnirr 
að  skemtisögur  voru  lifandi  og  fullsamdar  á íslandi  áður  en 
sagnaritunin  hófst.  pessar  siigur  hafa  verið  alveg  í sama  stíl 
og  fornaldarsögur  þær,  sem  vér  nú  höfum,  efnið  haugbrot  og 
önnur  æfintýri,  ofin  saman  úr  gömlum  munnmælum  og  ung- 
um  skaldskap,  vísur  og  kvæði  ort  inn  í af  sögumönnum  sjálfumr 
alt  sagt  til  þess  að  skemta,  svo  að  áhevrendur  vita  vel,  að  sög- 
urnar  eru  skreyttar,  og  leggja  ekki  á þær  trúnað,  nema  eftir  því 
sem  hver  er  skapi  farinn. 

Hinn  tilfærði  kafli  úr  porgils  sögu  og  Hafliða1)  ber  vott 
um  áhyggjur,  sem  ekki  er  líklegt,  að  hafi  truflað  skemtun  brúð- 
kaupsgestanna  á Reykjahúlum.  Ég  efast  um,  að  fyrirlitningar- 
orðið  ,lygisaga‘  (um  skemtisögu)  hafi  verið  myndað  1119.  En 
þrem  mannsöldrum  síðar  er  ríki  vísindastefnunnar  orðið  svo 
mikið,  að  þessi  skemtan  þykir  þurfa  afsökunar  við.  Og  það  er 
fært  fram,  að  fótur  muni  þó  vera  fyrir  þessum  sögum,  og  sé 
varasamt  að  láta  efagirnina  keyra  úr  hófi,  en  jafnvel  þótt  þær 
væru  ekki  nema  uppspuni,  hafi  samt  Sverrir  konungur  sjálfur 
látið  sér  sæma  að  hafa  af  þeim  mestu  skemtun. 

En  það  er  auðsætt,  að  gestirnir  á Reykjahólum  og  Sverrir 


x)  Um  uppruna  þessa  kafla  hefur  verið  mikið  deilt,  án  þess 
að  nokkur  af  meginatriðunum  hafi  verið  verulega  rengd.  pau 
inunu  öll  vera  frá  höfundi  sögunnar,  höfð  eftir  hevrnarvottum. 
En  síðan  hefur  einhver  skrifari  aukið  athugasemdum  inn  í, 
m.  a.  tilvísuninni  til  Sverris.  Get  ég  um  þetta  vísað  til  Heusler, 
Die  Anfánge  der  islándischen  Saga,  20 — 26,  og  þeirra  rita  og 
ritgerða,  sem  þar  er  vitnað  í. 


135 


konungur  standa  í þessu  efni  á upprunalegu  og  eðlilegu  stigL 
En  atkugasemdirnar  í porgils  sögu  og  Hafliöa  gera  ráö  fyrir 
einkennilegri  þróun,  sem  þarf  skýringar  viö. 

pað  er  deginum  ljósara,  aö  af  tveim  frásögnum  er  sú  að 
öðru  jöfnu  áhrifameiri,  sem  er  áreiöanleg  og  vitni  eru  til  að. 
petta  atriði  stuðlar  einmitt  að  því  að  tengja  saman  vísindi  og 
skemtan,  eins  og  ég  mun  síðar  víkja  að.  En  fyrst  og  fremst  má 
aldrei  gera  ráð  fyrir  þeim  rannsóknaranda  hjá  alþýðu  manna, 
að  hún  heimti  vitni  um  hvað  eina.  Og  auk  þess  skilja  menn 
ósjálfrátt,  að  til  er  annar  sannleikur  en  staðreyndasannleikur. 
Frásögn  getur  verið  tilbúin,  og  samt  átt  sér  sannleiksstyrk 
sinn  í sjálfri  sér,  í samræmi  sínu  við  reyndina,  það  sem  gœti 
gerst,  og  skilningi  sínum  á henni.  En  auk  þess  felst  mikið  í 
þessu:  að  öðru  jöfnu.  Hugarfar  manna  getur  verið  svo  á sig 
komið,  suinra  löngum,  flestra  ekki  nema  stundum,  að  þeir  fái 
ekki  þörfum  sínum  svalað  á frásögnum  um  hversdagslega  við- 
burði,  venjulega  menska  menn  og  konur.  Veruleikinn  verð- 
ur  þeim  of  fátækur,  þeir  leita  út  fyrir  hann,  ekki  einungis  út 
fyrir  hið  sanna,  heldur  líka  hið  sennilega,  leita  að  því  sem  hug- 
urinn  girnist,  því  hrikalega,  draumkenda,  dásamlega,  fjarstæða. 
peir  leita  að  því,  sem  farið  geti  eldi  um  þá  hluta  sálarinnar, 
sem  aldrei  liafa  fengið  að  njóta  sín  í daglega  lífinu,  og  finni 
þeir  þessari  þörf  fullnægt,  er  ekki  um  annað  spurt.  pað  er 
gaman,  að  einmitt  Sverrir  konungur  skuli  vera  nefndur  í þessu 
sambandi.  Menn  leita  þess  oft  í skemtan  sinni,  sem  fjarst  er 
daglegu  lífi  þeirra.  pað  er  ósjálfráð  viðleitni  til  þess  að  halda 
við  jafnvægi  og  léttum  hlutföllum  í sálarlífinu.  Friðsamir 
borgarar  eru  sólgnir  í sögur  um  glæpi  og  gerræði,  verkamenn 
vilja  lesa  um  aðalsmenn  og  auðkýfinga,  o.  s.  frv.  Framkvæmda- 
maðurinn  Sverrir  gat  á vökunni,  eftir  störf  og  þjark  dagsins,. 
verið  sérstaklega  fús  að  hlýða  æfintýrum  og  fornaldarsögum  sér 
til  skemtunar  og  hressingar. 

pað  sem  nú  hefur  verið  sagt,  á í raun  og  veru  við  um  allan 
skáldsagnalestur.  En  um  þjóðsögur  og  munnmæli  verður  auk 


136 


þess  að  athuga,  að  rnenn  eru  að  eðlisfari  trv.gjarnir,  áðui  en 
þeir  hafa  verið  hvektir  eða  hafa  á annan  hátt  lært  að  efast. 
peir  hugsa  lítið  um  að  greina  milli  þess,  sem  liefur  gerst  og 
hef  'ði  getað  gerst.  Og  dómgreind  hvers  manns  nýtur  sín  ekki 
að  fullu,  nema  á takmörkuðu  svæði,  þar  sein  hann  nær  til  með 
reynslu  sinni  og  sérþekkingu.  Vér  Islendingar  erum  nú  orðnir 
svo  gömul  söguþjóð,  alls  konar  sagnafræði  hafa  um  svo  margar 
aldir  verið  helzta  andlegt  viðurværi  vort,  að  einhver  dómgreind 
á þau  efni  er  orðin  flestum  eðlileg.  En  eins  og  þessi  dóm- 
greind  er  á afarlágu  stigi  með  alþýðu  margra  þjóða,  má  vel 
hugsa  sér,  að  hún  hafi  ekki  altaf  verið  jafnnæm  á íslandi.  pað 
hefur  verið  furðu  auðvelt  að  draga  söguefnin  vit  fyrir  vébönd 
hennar  með  því  að  láta  atburðina  gerast  fjarri  og  fyrir  löngu. 

pessar  almennu  hugleiðingar  verða  að  bæta  upp  að  nokkru 
fátækt  heimildanna,  þegar  vér  viljum  gera  oss  grein  fyrir  sagna- 
skemtun  Islendinga  á 11.  og  12.  öld.  Eins  og  enn  mun  verða 
sýnt,  tók  íslenzk  sagnaritun  þá  stefnu,  að  furðu  langt  leið 
þangað  til  farið  var  að  fa*ra  þessi  alþýðlegu  fræði  í letur.  Ann- 
ar  smekkur  og  önnur  stefna  réðu  efnisvali  hinna  ritandi  manna. 
Og  sagnarit  vor  eru  yfirleitt  fáorð  um  sagnaskemtun  og  sagna- 
ritun.  Sagan  var  ekki  sjálfri  sér  söguefni.  Vér  verðum  því  að 
styðja  þær  fáu  staðreyndir,  sem  tilviljunin  hefur  látið  í minni 
gevmast,  með  þeirri  almennu  skoðun,  að  íslendingar  á dögum 
Ingimundar  prests  hafi  ekki  verið  frábrugðnir  venjulegu  fólki  í 
því  að  leita  sér  skemtunar  í allskonar  frásögum,  án  þess  að 
hirða  um  sannindi  þeirra,  eða  jafnvel  án  þess  að  líta  nokkum 
tíma  á þær  frá  því  sjónarmiði. 

Oddur  munkur  Snorrason  talar  í formála  sínum  fj^rir  Ólafs 
sögu  Tryggvasonar,  sem  er  rituð  í lok  12.  aldar,  með  ærinni 
lítilsvirðingu  um  „stjúpmæðrasögur,  er  hjarðarsveinar  segja, 
er  engi  veit  hvárt  satt  er,  er  jafnan  láta  konunginn  minztan  í 
sínum  frásögnuin“,  og  segir  um  sína  eigin  bók  um  Ólaf,  að 
„betra  er  slíkt  með  gamni  at  heyra“.  Má  hér  bæði  kenna  vand- 
lætingu  munksins,  er  honum  þykir  konungdóminum  misboðið, 


137 


<og  sagnaritarans,  er  hann  bregður  stjúpmæörasögunum  um 

vitnisleysi  þeirra.  En  um  leið  bendir  hann  á,  að  sannar  sögur 

og  um  háleitara  efni  geti  líka  orðið  til  skemtunar.  Einnntt 

með  því  viðurkennir  hann  tök  skemtisagnanna  á hugum  alþýð- 

unnar,  eins  og  Guðbrandur  biskup  með  Vísnabók  sinni  viður- 

kennir  vinsældir  „brunavísna  og  af morskvæða“ . En  sögur  þær, 

sem  Oddur  talar  hér  um,  eru  auðsjáanlega  æfintýrin.  Ef  þau 

væru  ekki  til  íslands  komin  fyr  en  á 12.  öld,  mundu  þau  varla 

* 

hafa  verið  orðin  almenn  eign  smalamanna  í lok  aldarinnar.  Eg 
verð  því  að  hallast  að  þeirri  skoðun,  að  þau  séu  talsvert  eldri, 
sum  til  íslands  komin  með  landnámsmönnum,  og  hafi  ekki  ein- 
ungis  verið  alþýðu  manna  til  skemtunar,  heldur  haft  mikil 
áhrif  á þróun  fornaldarsagnanna  og  þannig  óbeinlínis  á sagna- 
ritunina  í heild  sinni. 

Á æfintýrin  hafa  menn  ekki,  að  því  leyti  sem  þeir  hugsuðu 
um  það  atriði,  lagt  sögulegan  trúnað.  Og  líkt  hefur  verið  um 
ýmsar  goðasögur  í æfintýrastíl  og  Eddukvæðin  sjálf  um  1100 
ug  þar  á eftir.  Mér  finst  margt  benda  á,  að  Sophus  Bugge  hafi 
rétt  fyrir  sér  í því,  að  Eddukvæðin  séu  ekki  færð  í letur  fyr  en 
eftir  að  Snorri  skrifaði  Eddu  sína.  Sýnir  það  þá  glögt,  hversu 
vísindalega  sögustefnan  stjórnaði  rita.ndi  mönnunum.  En 
Snorri  skrifaði  Eddu  í orði  kveðnu  hvorki  til  skemtunar  né  sem 
söguvísindi,  heldur  til  þess  að  vera  kenslubók  handa  ungum 
skáldum.  Með  því  komst  hann  hjá  því  að  brjóta  bág  við  vísinda- 
stefnuna,  en  gaf  gildi  kvæðanna  samt  þá  viðurkenningu,  er 
greiddi  þeim  leiðina  til  þess  að  vera  skrásett. 

En  merkilegast  í þessu  sambandi  er  það,  sem  hægt  er  að 

vita  um  fornaldarsögumar.  Að  því  leyti  sem  þær  eru  spunnar 

af  fornum  minnum  frá  Noregi,  má  ætla,  að  útflutningurinn  hafi 

* 

glætt  þær  mjög,  eins  og  allan  sögufróðleik  Islendinga,  og  sú 
skoðun  Alexanders  Bugge,  að  líkar  sögur  (,,Víkinga-sögura) 
hafi  byrjað  að  myndast  meðal  allra  norrænna  útflytjenda,  þótt 
þær  næðu  hvergi  verulegum  þroska,  nema  á Islandi,  er  mjög 
.•sennileg.  Elzta  fornaldarsaga,  sem  á er  minst,  er  Vatnars 


133 


saga  (Landnáma  231),  en  lítið  verður  af  þeirri  frásögn  ráðið. 
En  sagan  um  Reykjahóla-brúðkaupið  varpar  ljósi  bæði  aftur 
fyrir  sig  og  fram  fvrir.  Meginið  af  sögum  þeim,  sem  íslendingar 
sögðu  í Noregi  til  þess  að  skemta  mönnum  (t.  d.  íslendingurinn 
sögufroði  hjá  Haraldi  harðráða,  Fjörutíu  Islendinga  þættir, 
173  o.  áfr.),  hafa  einmitt  verið  fornaldarsögur.  pær  voru  bezt 
til  þess  fallnar,  og  Norðmenn  hirtu  hvorki  um  söguvísindi  né 
íslenzka  mannfræði.  Dæmi  Sverris  er  þar  ljósast,  og  Sturla 
pórðarson  sjálfur  grípur  til  „tröllkonu  sögu“  til  þess  að 
skemta  mönnum  Magnúsar  lagabætis  og  síðan  konungi  sjálfum 
(Sturl.  IV,  143 — 44).  En  bezta  hugmynd  uin,  hvílíkan  auð  af 
fornaldarsögum  Islendingar  hafa  átt  á 12.  öld,  fáuin  vér  með  því 
að  athuga  það  brot  af  þeim,  sem  barst  til  Danmerkur  og  er  nú 
svo  mikill  þáttur  í verki  Saxa.  Verð  ég  að  vísa  til  rannsókna 
Axel  Olriks  á því  efni  (Kilderne  til  Sakses  Oldhistorie,  i — II; 
Arnald  Islænding,  í Nordisk  Tidskrift  1911).  Samt  hygg  ég„ 
að  Islendingar  eigi  enn  meira  þátt  í þessum  norrænu  sögum 
en  Olrik  heldur.  Hann  bvggir  skoðun  sína  á tilveru  norskra 
sjómannasagna  einkum  á því,að  öll  norsk  örnefni  í bók  Saxa  séu 
á strandlengjunni  frá  prándheimi  og  suður  á Jaðar.  En  þetta 
var  einmitt  sá  hluti  Noregs  þar  sem  Islendingar  voru  kunnug- 
astir.  pað  er  því  ekki  nein  tilviljun,  að  það  er  íslenzka  hirðskáld- 
ið  Arnaldur  porvaldsson,  sem  flytur  þessar  sögur  til  Danmerkur^ 
Af  öllu  þessu  þvkist  ég  mega  ráða,  að  fyrir  utan  hið  sanna 
söguefni,  sem  ég  nú  mun  víkja  að,  hafi  íslendingar  í byrjun. 
ritaldir  átt  gevsimikið  af  ýmiskonar  frásögnum,  sem  hafðar 
voru  til  skemtunar.  Menn  löguðu  þessar  sögur  í hendi  sér  eftir 
geðþótta,  án  þess  að  fjarlægjast  þó  veruleikann  úr  hófi,  ortu 
inn  í þær  \dsur  og  kvæði  og  skreyttu  þær  á ýmsan  hátt.  Eins  og 
það  er  víst,  að  fornaldarsögur  þær,  sem  við  nú  eigum  og  færðar 
eru  í letur  löngu  eftir  að  íslendingasögur  höfðu  náð  þroska,- 
eru  að  ýmsu  leyti  lagaðar  eftir  þeim,  svo  má  telja  líklegt,  að- 
þegar  fyrst  var  farið  að  rita  íslendingasögur,  hafi  fornaldarsög- 
urnar  haft  talsverð  áhrif  á þær.  Sumar  fomaldarsögur  hafa 


139 


verið  „settar  saman“,  orönar  að  söguheild,  á undan  nokkurrí 
íslendingasögu.  Af  tveim  hlutum  var  auðveldara  aö  setja  saman 
þá  sögu,  sem  óháðari  var  sannindunum.  En  dæmi  fornaldar- 
sagnanna  knúði  aftur  íslendingasögurnar  til  samhengis  og 
söguforms. 

pegar  loks  er  farið  að  skrifa  fornaldarsögurnar,  sýnir  sig, 
að  nóg  efni  var  til,  þó  að  margt  væri  þá  gleymt,  sem  menn  höfðu 
kunnað  á 12.  öld.  pað  er  eins  og  þær  losni  undan  fargi.  En 
hversvegna  var  ekki  farið  að  skrifa  þær  fyr,  þegar  þjóðin  færði 
svo  margt  annað  í letur?  pað  þarf  skýringar  við.  Hvað  var 
þetta  farg,  sem  liefti  alveg  skrásetningu  æfintýranna,  tafði 
fyrir  leturfærslu  Eddu-kvæða  og  goðsagna,  reis  í fyrstu 
öndvert  gegn  kröfum  alþýðu  til  skemtunar,  og  lét  síðan  ekki 
eftir  þeim  nema  fet  fyrir  fet?  pað  var  vísindastefnan.  Fyrir 
uppruna  hennar  skal  ég  nú  gera  nokkra  grein. 

III. 

Við  og  við  hafa  risið  deilur  um  það,  hvort  Islendingar  eða 
Norðmenn  ættu  í raun  og  veru  upptök  sagnanna.  Norðmenn 
hafa  stundum  reynt  að  sýna,  að  konungasögurnar  hafi  verið 
fullsamdar  á vörum  Norðmanna,  þó  að  íslendingar  hafi  fært 
þær  í letur  (Rudolf  Keyser),  stundum  að  engin  veruleg  sagna- 
ritun  hafi  verið  til  á Íslandi  fyr  en  Sverrir  lét  rita  sína  sögu 
(Halvdan  Ivoht).  pað  má  telja  íslendingum  til  gildis,  að  þeir 
hafa  látið  sig  þetta  litlu  skifta,  hafa  fundið  eignartök  sín  svo 

föst  á þessum  bókmentum,  að  þarfleysa  væri  um  það  að  deila. 

$ 

Enda  skiftir  slíkt  litlu  máli  frá  metnaðar  sjónarmiði.  Um  hitt 
er  meira  vert,  að  ineð  því  að  eigna  Norðmönnum  upptök 
sagnanna,  mundi  frá  byrjun  komast  rangt  skrið  á rannsóknina, 
er  síðan  hlyti  að  skekkja  allan  skilning. 

Auðvitað  hafa  Norðmenn  fyrir  og  eftir  að  ísland  bygðist, 
líkt  og  aðrar  þjóðir  á sama  menningarstigi,  vitað  og  munað 
margt  um  liðna  viðburði  og  metið  skemtan  þá  og  fróðleik,  sem 
í slíku  var  fólginn.  Er  nægilegt  að  minna  á kvæði  eins  og 


140 


Ynglingatal  og  Háleygjatal  þessu  til  sönnunar,  og  sögur,  sem 
bent  er  til  með  fornum  kenningum  (um  Hagbarð,  Amlóða  o. 
s.  frv.).  Islendingar  hafa  liaft  undirstöðu  söguþekkingar  sinnar, 
eins  og  alls  annars,  með  sér  frá  Noregi.  En  á hitt  verða  aldrei 
sönnur  færðar,  að  upp  úr  þessari  undirstöðu  mundi  nokkurn 
tíma  í Noregi  hafa  sprottið  neitt  sviplíkt  íslenzkri  siignaritun, 
jafnvel  þótt  íslendingar  hefðu  ekki  tekið  það  ómak  af  Norð- 
mönnum  að  skrifa  sína  eigin  sögu.  pað  getur  verið,  að  Norð- 
menn  hefðu  eignast  eitthvað  meira  af  latneskum  sagnaritum  á 
borð  við  Theodricus,  ef  til  vill  annan  Saxa  á dögum  Hákonar 
gamla.  ()g  þó  ber  þess  að  gæta,  að  hvorki  Theodricus  né  Saxi 
hefðu  verið  það,  sein  þeir  eru,  ef  þeir  hefðu  ekki  beinlínis  og 
óbeinlínis  la*rt  af  Islendingum,  eins  og  þeir  sjálfir  játa. 

Upptök  íslenzkrar  sagnritunar  er  í sjálfum  flutningi  land- 
námsmannanna  vestur  og  norður  um  haf.  pað  mætti  segja,  að 
óhamingjusöm  ást  á Noregi,  gamla  landinu,  sé  dýpsta  rót  henn- 
ar.  pað  er  ekki  einungis,  aö  sjónhringurinn  víkkaði  við  búferlin, 
við  dvöl  margra  landnámsmanna  vestan  hafs,  við  nýja  reynslu 
og  nýja  átthaga,  síðan  við  utanfarir  flestra  heldri  manna  sona, 
heldur  varð  hugurinn  tvískiftur.  Menn  áttu  tvö  ættlönd,  þeir 
lifðu  l>a*ði  á íslandi  og  í Noregi,  í Noregi  í fjarsýn,  í Noregi  að 
fornu  og  nýju.  Sú  skifting  hugans,  sem  er  undirstaða  allrar 
athugunar,  einkum  á sjálfum  sér,  var  mynduö. 

petta  kemur  heim  við  reynslu  Grikkja.  pað  er  ekki  tilvilj- 
un,  að  bæði  Hómerskvæði  og  Ileródót  eru  komin  frá  nýlendum 
þeirra.  Fjarlægðin  frá  því,  sem  menn  unna,  kennir  þeim  að 
muna.  pví  er  líka  sennilegt,  að  vísir  til  sagna  hafi  myndast 
með  öllum  norrænum  útflytjendum,  þó  að  þær  næðu  hvergi 
blóma  nema  í stærstu,  stöðugustu,  kyngiifgustu,  afskektustu 
nýlendunni,  íslandi. 

Landnámsmennirnir  björguðu  ýmsu,  þegar  þeir  fluttu  til 
íslands,  frelsi  sínu  og  oflæti.  peir  eignuðust  líka  ný  lönd  og  víð, 
búin  mörgum  kostum,  og  nýjan  þroska,  sem  kemur  ekki  einungis 


141 


fram  í sögnnum,  heldur  líka  kveðskap  og  löggjöf.  En  því  má 
ekki  gleyma,  aö  þeir  mistu  líka  mikils: 

Hef  ek  lönd  ok  fjöl  frænda 
flvt,  en  hitt  er  nvra : 
köld  eru  kaup  ef  hreppik 
Ivaldbak,  en  læt  akra. 

Pó  að  þessi  vísa  sé  talin  miklu  yngri  en  landnámstíð,  mun  hún 
eigi  að  síður  lýsa  rétt  tilfinningum  margra  landnámsmanna, 
tilfinningu,  sem  enn  er  varla  kulnuð  með  öllu  á íslandi.  íslend- 
ingar  hafa  aldrei  orðið  eins  bólfastir  í landi  sínu  og  aðrar 
bændaþjóðir. 

„Grátum  eigi,  en  muiiuin  lengur‘%  sagði  Sigmundur  Brest- 
isson.  pað  má  muna  í öðm  skyni  en  til  þess  að  hefna.  pað  má 
muna  til  þess  að  bjarga  því,  sem  borgið  verður,  af  einhverju 
verðmætu,  sem  mist  er.  ,Viðhald  gildanna‘,  sem  Höffding  hefur 
reynt  að  sýna,  að  væri  hugsjón  allra  trúarbragða,  er  líka  einmitt 
aðalatriðið  í viðleitni  sagnfræðingsins.  „Sagan  er  upprisa“ 

( resurrection ) sagði  Michelet,  og  þau  orð  eru  höggvin  á legstein 
hans.  Hvenær  sem  ástfólginn  vinur  eða  frændi,  eða  einkenni- 
legur  og  merkilegur  maður  deyr,  eru  minningarnar  viðleitni 
þeirra,  sem  eftir  hann  lifa  til  þess  að  láta  hann  ekki  hafa  horfið 
í haf  tímans  án  þess  að  skilja  eftir  eitthvert  spor  á sandinum. 
Islendingar  reyndu  að  bæta  sér  upp  missi  akra  og  oðala  í 
Noregi  með  því  að  muna  landið  sem  bezt.  Staðalýsingar  sagn- 
anna,  sem  oftast  eru  ritaðar  af  mönnum,  sem  höfðu  ekki  komið 
þar,  sýna  hvað  þeim  tókst  í þessu  efni.  En  miklu  meira  en  að 
missa  landið,  var  að  missa  ,fjöl  frænda‘.  Ættin  var  svo  mikill 
þáttur  í lífi  einstaklings  og  þjóðfélags,  að  enginn  missir  gat  í 
einu  verið  meiri  styrksviftir  og  sársauki.  Fyrir  samvistirnar  við 
þessa  frændur  varð  ekki  bætt  nema  með  því  að  muna  þá  sem 
bezt.  Og  í því  var  líka  styrkur,  því  að  íslendingurinn,  sem  til 
Noregs  kom,  þurfti  að  kunna  þess  skil,  hvar  hann  átti  þar 
frændsemi  að  vitja.  Auk  þess  var  það  ekki  einungis  metnaður 


142 


íið  eiga  gott  ætterni,  heldur  var  það  metiÖ  meira  en  gnótt  fjár, 
en  öll  íslenzk  ættvísi  varö  í upphafi  að  horfa  til  Noregs.  Á 
þennan  hátt  varð  flutningurinn  til  þess  að  gera  ættvísina  auð- 
ugri  og  meira  umhugsunarefni  en  áður,  en  hún  varð  síðan 
grindin  í miklu  af  sagnaauði  íslendinga. 

En  ættvísin  varð  líka  skóli  í sannleiksleit.  par  sem  sögur 
og  kvæði  eiga  sér  gihli  þó  að  sannindin  gangi  frá,  voru  ættartöl- 
urnar  að  engu  nytar,  nema  þær  væru  teknar  trúanlegar.  Engum 
gat  dottið  í hug  að  búa  slíkt  til  sér  og  öðrum  til  skemtunar. 
pessi  fróðleikur,  sem  fékk  alt  gildi  sitt  af  samræmi  sínu  við 
veruleikann,  varð  kjarninn  í sögusögnum,  þar  sem  áherzlan  var 
lögð  á sannleikann.  En  þær  höfðu  aftur  áhrif  á hinn  mikla 
bálk  sagna,  sem  sagður  var  bœði  til  fróðleiks  og  skemtunar. 
Auðvitað  gátu  þessi  áhrif  ekki  náð  nema  til  samtímaviðburða 
og  meðferðar  þeirra,  þau  gátu  ekki  leiðrétt  munnmæli  um 
löngu  liðna  atburði.  pessvegna  hefst  sannfróð  saga  Noregs  ekki 
fyr  en  með  tildrögum  og  upphali  íslands  bygðar. 

Almenn  mannleg  einkenni  taka  höndum  saman  við  þessar 
sórstöku  ástæður,  sem  vísindaleg  viðleitni  íslenzkrar  sagnarit- 
unar  er  sprottin  upp  úr.  pað  er  til  í hverjum  manni  sannleiks- 
þörf,  þörf  á að  láta  vitund  og  veruleika  vera  hvort  öðru  sam- 
kvæm.  Hún  getur  komið  fram  á broslegan  hátt,  eins  og  t.  d. 
þegar  hjón  deila  lengi  um,  hvort  ómerkilegur  hversdagsvið- 
burður,  sem  þau  eru  að  segja  frá,  hafi  heldur  gerst  á miðviku- 
dag  eða  fimtudag,  þó  að  það  annars  hafi  engin  áhrif  á sög- 
una.  En  hún  er  líka  undirstaða  allrar  raunverulegrar  þekking- 
ar.  Vegna  hennar  bætir  það  við  áhrif  sögunnar,  ef  hún  auk 
alls  annars  er  líka  sönn,  og  vér  viljum  helzt  láta  þann  veruleika, 
sem  skröksögumar  skapa  eða  skekkja,  vera  sem  f jarlægastan, 
svo  að  vér  getum  ekki  gengið  úr  skugga  um  tilbúninginn.  Sam- 
tímaviðburði  vilja  menn  vita  með  svo  miklum  sannindum,  sem 
unt  er,  og  næsta  stigið  er  að  reyna  að  muna  sögurnar  óbrjál- 
aðar.  Frá  þessu  sjónarmiði,  fróðleiks  og  sannleiks  í einu,  mynd- 


11.3 


ast  svo  hugsjónin:  óljúgfróður  maður,  um  þann,  sem  bæði  veit 
margt  og  veit  rétt. 

pannig  hafa  íslendingar  áÖur  en  ritöld  hófst  fariÖ  meö 
söguefni  þaö,  sem  þeir  kunnu,  bæöi  sér  til  skemtunar  og  líka 
sér  til  fróÖleiks.  Og  hvor  þessara  stefna  var  að  nokkru  leyti 
séi  um  efni.  Menn  höföu  lært  aÖ  fregna  meÖ  alúð  um  erlenda 
og  innlenda  viðburði,  og  nema  og  muna  þessar  sögur  og  aðrar 
eldri  með  nákvæmni.  Minnið  var  trútt,  enda  fremur  fátt  á það 
að  leggja.  Ættvísin  studdi  allan  þennan  fróðleik,  tímatalið  og 
íöö  viðburðanna,  og  studdist  aftur  sjalf  við  áhuga  og  metnað 
ættanna.  Annar  meginþáttur  voru  vísur  og  kvæði  eftir  nafn- 
greind  skáld  og  um  nafnkunna  menn.  Utan  um  þau  safnaðist 
mikið  af  sögulegu  efni,  vísurnar  urðu  oft  ekki  skildar  án  stuttr- 
ar  frásagnar  til  skýringar.  0 g þar  sem  þessi  skáldskapur  var 
svo  formbundinn,  að  hann  varð  annaðhvort  að  geymast  óbreytt- 
ur  eða  gleymast  algerlega,  gat  hann  oft  orðið  til  þess  að  leið- 
rétta  sögusagnir,  svo  að  ekki  varð  borið  á móti.  pó  að  notkun 
dróttkvæðanna  sem  söguheimilda  kæmist  ekki  á verulega  hátt 
stig  f\r  en  talsvert  var  liðið  á ritöld,  hefur  hún  vafalaust  verið 
bvrjuð  miklu  fyr. 

En  öll  þessi  alúð  við  fróðleik  og  sannindi  var  ekki  annað 
en  stefna,  samhliða  skemtunarstefnunni,  henni  jafnsterk,  en 
ekki  þess  máttug  að  leggja  neitt  farg  á hana.  Ef  ráða  ætti  af 
líkindum,  eftir  því  sem  nú  hefur  verið  sagt,  hvernig  íslenzk 
sagnaritun  hefði  orðið,  ef  hún  hefði  orðið  nokkur.  þá  er  næst 
að  hugsa  sér,  að  hver  stefnan  hefði  að  mestu  farið  sinna  ferða. 
Annarsv  egar  hef ðu  komið  annálar  og  ættartölur  hinsvegar 
skemtisögur,  ýmist  um  sannsöguleg  efni  eða  í æfintýrastíl,  en 
allar  með  litlum  vísindablæ.  pessu  líkt  varð  ástandið  síðar,  er 
sagnarituninni  var  hnignað.  En  til  þess  að  þróunin  yrði  sú  sem 
him  varð,  þurfti  vísindastefnan  að  vita  til  sín,  skrifa  lögmáls- 
töflur  sínar.  Hún  þurfti  að  bera  þann  ægishjálm  yfir  þeim 
sem  rituðu,  að  þeir  dirfðust  ekki  að  þjóna  skemtuninni  ehmi, 
og  um  leið  að  finna  ritunum  það  snið,  að  skemtunin  væri  ekki 


144 


alveg  fvrir  borð  boriii.  Me‘ö  þvi  einu  moti  gat  myndast  sú  frjo 
sama  samvinna,  sem  vér  nú  daumst  að.  En  slíkt  spor  \er'ður 
ekki  stigið,  nema  hin  óljósa,  alinenna  viðleitni  endurfæ'ðist  o g 
skvrist  í huga  eins  afbur'ðamanns.  Á þessum  vegamótum  í þró- 
un  sagnanna  stendur  faðir  íslenzkrar  sagnaritunar,  Ari  por- 
gilsson. 


IV. 

pað  þarf  engum  getum  um  það  að  leiða,  að  Ari  hefur 
ausið  úr  þeim  lindum  alþýðlegrar  söguvísi,  er  hreinastar  voru. 
Hann  segir  sjálfur  frá  uppeldi  sínu  með  Halli  pórarinssvni, 
„er  bæði  var  minnugr  ok  ólyginn“,  og  Teiti  ísleifssyni,  þeim 
manni,  „er  ek  kunna  spakastan“,  og  hann  nefnir  heimildar- 
menn  sína  og  lýsir  þeim  meö  fáum  og  skýrum  orðum,  porkel 
föðurbróður  sinn  Gellisson,  „er  langt  mundi  fram‘‘,  puríði 
Snorradóttur  goða,  „er  bæði  var  margspök  ok  óljúgfróð“  og 
aðia  fleiri.  En  svo  mikið  sem  Ari  á uppeldi  sínu  í Haukadal 
og  hinum  ágætu  sögumönnuin  sínum  að  þakka,  má  ekki  gleyma 
hinu,  að  honum  hefði  hvorugt  að  haldi  komið,  ef  liann  hefði 
ekki  sjálfur  kunnað  eftir  fróðleiknum  að  leita  og  með  hann 
að  fara.  Er  það  vel  mælt  hjá  Snorra,  að  „þat  var  eigi  undar- 
ligt,  at  Ari  væri  sannfróðr  at  fornum  tíðendum  bæði  hér  ok 
útan  lands,  at  hann  hafði  numið  at  gömlum  mönnum  ok  vitrum, 
en  var  sjálfr  námgjarn  ok  minnugru  (Heimskr.,  formáli). 

En  vér  megum  ekki  hugsa  oss  sagnaritun  Ara  einungis 
af  íslenzkum  rótum  runna.  íslendingar  áttu  bæði  þá  og  síðar 
hlutdeild  í lærdómi  niiðaldanna,  „og  þó  að  íslenzkir  rithof- 
undar  semdu  sig  lítt  a'ð  siðum  hinnar  venjulegu  latnesku  menn- 
ingar,  þá  er  það  ekki  af  því,  að  þá  skorti  almenna  bókvísi, 
heldur  af  því  að  þeim  líkaði  það  svo  að  hafa“  . P.  Ker, 
The  Dark  Ages,  313).  „pýðingar  helgar“  hafa  verið  ntaðar 
á íslandi  á undan  Hafliðaskrá,  og  elzti  sagnaritari  íslands, 
Sæmundur  fróði,  hefur  skrifað  sitt  rit  á latínu  og  eftir  er- 
lendum  fyrirmyndum.  En  Sæmundi  presti  sýnir  Ari  íslendinga- 


145 


bók,  og  hefur  vafalaust  með  námgirni  sinni  fært  sér  alt  þaö 
í nyt,  sem  Sæmundur  gat  sýnt  honum  og  sagt.  Tilvitnunin  til 
Beda  prests  helga  (Venerabilis  Beda)  í upphafi  Landnámu 
gæti  bent  til  þess,  að  Ari  heföi  þekt  kirkjusögu  hans,  annað- 
hvort  frumritið  latneska  eða  hina  engilsaxnesku  þýðingu  Elf- 
ráðs  konungs  ríka.  Verk  Beda  hefur  eins  og  verk  Ara  fyrst 
og  fremst  sögulegt  gildi,  það  ber  alt  vott  um  heilbrigða  dóm- 
greind  og  sannleiksást.  Hann  byrjar  á formála,  þar  sem  hann 
m.  a.,  „til  þess  að  engin  ástæða  sé  til  þess  að  efast  um 
sögu  sína“,  gerir  grein  fyrir  heimildum  sínum,  skrifuðum  og 
munnlegum.  Og  hann  endar  formálann  með  því  að  biðjast 
bæna  manna  fyrir  veikleika  sínum. 

En  hvort  sem  Ari  hefur  þekt  Beda,  eins  og  líklegast  er1), 
eða  aðra  erlenda  sagnaritara  miðaldanna,  þá  er  ekki  ofmælt 
að  segja,  að  hann  hafi  sameinað  í sér  anda  þeirrar  sagna- 
könnunar,  sem  sérstök  var  fyrir  ísland,  og  þann,  sem  sam- 
eiginlegur  var  fyrir  beztu  rithöfunda  Evrópu.  Hann  steypir 
þessu  saman  í eina  starfsheild,  og  nær  með  því  hærra  dóm- 
greindarstigi  en  þá  var  til  annarsstaðar.  En  um  það  er  ekki 
minst  vert,  að  yfir  vöggu  íslenzkrar  sagnaritunar  standa  ekki 
einungis  vitsmunir  Ara  og  þekking,  heldur  líka  mannkostir 
hans.  pessi  klerkur  og  höfðingi  kann  að  sleppa  öllum  kredd- 
um,  allri  umhugsun  um  sjálfan  sig,  lóta  sannleikanum  einum, 


MFyrir  utan  tilvísunina  til  Beda  í Landnámu,  má  minna  á, 

að  Gunnlaugur  Leifsson  virðist  hafa  þekt  rit  hans,  enda  voru 

þau  svo  alfræg  á miðöldunum,  að  varla  er  hugsanlegt  annað  en 

Sæmundur  hafi  kynst  þeim  í París.  Um  áhrif  engilsaxneskrar 

menningar  get  ég  vísað  til  Absalon  Taranger,  Den  angelsaksiske 

* 

kirkes  indflydelse  paa  den  norske.  Islenzkt  kirkjumál  er  fult  af 
engilsaxneskum  orðum,  íslenzkt  stafrof  hefur  líka  snemma  orð- 
ið  fyrir  áhrifum  þaðan,  engilsaxneskar  ættartölur  eru  í Snorra- 
Eddu  o.  s.  frv. 

Sigurður  Nordal:  Snorri  Sturluson.  10 


146 


’dáta  hann  tala  sínu  eigin  ináli.  ,;En  hvatki  er  raissagt  er  í fræö- 
ura  þessura,  þá  er  skylt  at  hafa  þat  heldr,  er  sannara  reynisk“ 
— þetta  er  meginregla,  seni  vísindi  nútíniaus  hafa  gert  að  hug- 
sjón  sinni,  en  sífelt  er  brotin,  af  persónulegura,  þjóðlegum  og 
ýmsum  öörum  ástæöum.  Beda  biður  ura  bænir  manna  í sínum 
forraála.  Ari  biðst  einskis  handa  sjálfum  sór.  Beda  bendir  á 
siðferðisgildi  sögunnar.  Ari  lætur  sér  nægja  aö  segja  satt  ura 
viðburðina,  í þeirri  trú,  að  sannleikurinn  hljóti  aö  vera  til  alls 
beztur. 

En  heillaríkasta  hliðin  á afreksverki  Ara  er  enn  þá  ótalin. 
Oss  finst  það  ef  til  vill  ekki  neraa  eðlilegt,  að  hann  skrifaði 
bók  sína  á íslenzku,  móðurmáli  sínu,  og  þó  raá  þetta  heita  ein- 
stakt  í Evrópu  á hans  tíniura  og  hafði  ómetanlegar  afleiðingar. 
Aí'tur  hér  kernur  fram  fordildarleysi  mannsins,  sem  undi  því  að 
skrifa  fyrir  þjóð  sína  eina  og  hirti  ekki  uin  að  sýna  lærdóra 
sinn.  í því  efni  er  fróðlegt  að  bera  hann  saman  við  Theodricus 
Norðmann,  sera  ætlar  að  drekkja  söguefninu  í bók  sinni  í 
inunkalærdómi,  seni  ekkert  kemur  við  málið.  En  líka  má  benda 
á það,  að  íslenzkan  hefur  í hinum  ínunnlegu  frásögnum  og 
uppsögu  laganna  verið  orðin  stílfastari  og  betur  til  ritmáls  fall- 
in  en  vænta  mátti  af  tungu,  sem  átti  sér  engin  rit.  pó  að  stíll 
Ara  sé  ekki  eins  fágaður  og  síðari  sagnaritara,  þá  ber  hann  öll 
merki  raikillar  menningar,  hann  er  einfaldur,sraekkvís,  þróttraik- 
ill  og  tiginborinn.  Ef  vér  beruni  t. d.saman  Gotasögu(Guta  saga) 
og  íslendingabók,  þá  finnum  vér  muninn.  En  vald  latínunnar 
má  vel  marka  á því,  að  þeir  Oddur  og  Gunnlaugur  skrifa  síðan 
báðir  á henni,  þrátt  fyrir  dæmi  Ara. 

íslendingabók  Ara  var  ekki  einungis  sögurit.  Hún  var  líka 
kenslubók  í sagnakönnun,  sýndi  ekki  einungis  árangur  rann- 
sóknarinnar,  heldur  líka  aðferðina.  pað  var  eins  og  hún  væri 
beint  skrifuð  til  þess  að  móta  eftirkomandi  sagnaritara.  Ahrif 
hennar  hafa  verið  afarsterk.  Hún  var  einmitt  af  þeirri  tegund 
nýjunga,  sem  sterkast  bergmál  vekja,  af  því  að  hún  leysti  úr 
.læðingi  og  gerði  algáða  viðleitni,  sera  áður  fálmaði  sig  áfram  og 


147 


~vissi  varla  til  sín.  Og  við  þetta  hafa  bæzt  áhrif  Ara  sjálfs.  Hann 
hefur  ekki  getað  safnað  efninu  í bækur  sínar,  einkum  um  land- 
mámin,  nema  með  því  að  kynnast  og  spyrja  f jölda  manna.  Hann 
hefur  hlotið  að  þekkja  alla  fræðimenn  landsins  meira  og  minna, 
.annaðhvort  frá  heraði  eða  alþingi.  Og  allir  hlutu  þeir  aftur  að 
verða  fyrir  áhrifum  af  persónu  hans  og  könnunaraðferð.  Hvar 
:sem  hans  er  minst,  er  það  með  lotningu  og  trausti.  Höfundur 
1.  málfræðisritgerðarinnar  hefur  þegar  viðurkent  afburði  hans 
og  100  árum  eftir  dauða  hans  getur  Snorri  í formála  Heims- 
kringlu  ekki  kosið  sér  neinn  annan  að  meistara  en  hann. 

pað  er  óbætanlegt  tjón,  að  íslendingabók  hin  eldri,  með 
áttartölu  og  konungaæfi,  skuli  vera  glötuð.  En  upp  úr  þena 
tveim  rótum  eru  runnar  á annan  veg  Landnáma  og  íslendinga- 
sögur  og  á hinn  sögur  Noregskonunga  og  Danakonunga.  pannig 
varð  þessi  litla  bók  það  fræ,  sem  meiður  íslenzkrar  sagnaritunar 
er  vaxinn  upp  af.  Og  hún  réð  líka,  hvert  vaxtarlagið  varð. 

Ari  setti  sannleikann  í öndvegið,  Og  honum  fylgir  heil 
Ddking,  sem  notar  sömu  aðferð  og  ritar  í sama  anda.  Fyrst 
og  fremst  Eiríkur  Oddsson,  sem  tilgreinir  heimildarmenn  sína 
jafnóðum,  eins  og  Ari.  En  þá  margir  aðrir,  höfundar  biskupa- 
sagna  og  sagna  um  samtíðarviðburði,  íslenzka  og  erlenda,  þó 
að  þeir  hvorki  geri  grein  fyrir  heimildarmönnum,  né  aðferðum 
sínum.  pað  er  alveg  í anda  Ara  þegar  höfundur  Haralds  sögu 
harðráða  hinnar  elztu  segir:  „Liggja  þó  niðri  ósagðir  miklu 
fleiri  hlutir,  þeir  sem  ósagðir  eru  af  hans  afreksverkum,  ok 
kemr  mest  til  þess  ófróðleikr  várr,  ok  þat  með,  at  vér  viljum 
eigi  rita  vitnisburðarlausar  sögur,  þótt  vér  höfum  heyrt  þær 
frásagnir,  því  at  oss  þykkir  betra,  at  heðan  af  sé  við  aukit, 
heldr  en  þetta  sama  þurfi  aptr  at  taka“  (Flat.  III,  343).  Og 
jafnvel  þeir  höfundar,  sem  megna  ekki  í reyndinni  að  feta  svo  í 
spor  Ara  sem  skyldi,  viðurkenna  hann  með  vörunum.  Má  þar 
mefna  Odd  Snorrason,  með  lítilsvirðingu  sína  á skröksögunum 

10* 


148 


og  greinargerð  sína  fyrir  sögTimönnum  sínum.  Og  höfundur 
Elztu  sögnnnar  um  Ólaf  helga  segir:  „Nú  væri  mart  frá  Ólafi  at 
segja  ....  ok  má  ekki  of  þat  ræða,  eptir  því  sem  var,  at  eigi 
eru  svá  vitni  um  þau  öll,  er  tækilig  eru“  (Otte  brudst.,  brot  3). 

En  jafnframt  þessari  kröfu  til  vitna  og  dómgreindar,  sem 
hefði  getaö  orðið  til  þess  að  þurka  sagnaritunina  upp,  hafði 
Ari  með  því  að  skrifa  á móðurmáli  sínu  opnað  fyrir  sífeld 
áhrif  frá  alþýðlegum  fræðum  og  skemtan.  Um  samvinnu  þeirra 
tveggja  stefna,  sem  óg  að  framan  hef  skoðað  hvora  í sínu 
lagi,  skal  ég  nú  fara  nokkrum  orðum. 

V. 

Vísindastefnan  gat  komið  fram  í ýmsum  mvndum,  en  þó 
er  þar  einkum  að  greina  milli  tveggja,  sem  marka  má  með 
kröfunum,  „aðeins  sannleikann“ , „allan  sannleikann*  ‘ . Fyrri 
krafan  stefnir  að  því  að  vinsa  úr  miklu  efni  það  eitt,  sem  er 
sögulegt  og  satt.  Á þann  hátt  vinsar  Ari  efnið  í bækur  sínar 
úr  auði  hinna  munnlegu  frásagna,  í fótspor  hans  feta  hin  elztu 
yfirlitsrit  yfir  sögu  Noregs,  sem  Ágrip  er  nú  eini  fulltrúinn 
fyrir,  og  síðan  Fagurskinna,  með  þeim  mismun,  að  þá  er  vins- 
að  úr  skrifuðum  heimildum  í stað  munnlegra.  Síðari  krafan 
leggur  áherzluna  á fróðleikinn,  að  ná  í sem  mest  efni.  Greini- 
legustu  fulltrúar  hennar  eru  verk  eins  og  Sturlunga  saga  og 
Hákonar  saga  Hákonarsonar,  þar  sem  nákvæmnin,  fjöldi  per- 
sóna  og  smáatvika,  gerir  alla  sögudrætti  óskýra. 

Vísindastefnan  átti  í sjálfri  sér  krafta  til  þess  að  vinna 
gegn  hvorumtveggja  þéssum  öfgum  sínum : fátæktinni  á annan 
bóginn,  smásmyglinni  á hinn.  Ari  er  sagnaritari,  en  annálahöf- 
undarnir  ekki,  af  því  að  hann  hugsar  um  meira  en  „aðeins 
sannleikann*  hann  hugsar  um  nauðsynlegustu  aðalatriði 
sannleikans  og  hefur  skýrt  yfirlit  yfir  sögu  landsins.  Og 
margir  sagnaritarar,  sem  um  samtíðarviðburði  fjalla,  eins  og 
Eiríkur  Oddsson,  Karl  Jónsson,  hÖfundur  Hungurvöku,  kunna 
vel  að  vinsa  úr  efni  sínu.  Menn  höfðu  lært  af  frásögum  um 


149 


liðna  tíma  að  sjá  sögnefni  í viðburðum,  sem  voru  að  gerast. 
Allir  tímar  eiga  sér  efni  í sögur,  en  allra  alda  menn  sjá  það 
ekki  jafnskýrt.  pess  vegna  ruddu  fornaldarsögurnar  íslend- 
ingasögum  braut.  0 g á svipaðan  hátt  lærði  nú  sagnaritunin 
um  nýliðna  atburði  hlutföll  og  hóf  af  sögum  um  fyrri  aldir. 
par  var  efnið  lagað  í meðferðinni,  aukaatriðunum  slept,  aðal- 
atriðin  stækkuð  o g skýrð,  komið  samræmu  sniði  á alt.  par 
var  fyrirmynd,  sem  benti  á gullinn  meðalveg  1 efnisvali. 

En  um  hitt  er  eigi  minna  vert,  að  hin  lifandi,  munnlega 
sagnaskemtun  knúði  sagnaritarana  til  þess  að  beita  sömu  list- 
artökunum  og  hún  gerði  í lýsingum  manna  og  viðburða.  011 
saga  er  sögð  fyrir  einhvern,  engum  sögumanni  er  sama,  hvort 
á hann  er  hlýtt  eða  ekki,  né  hvernig  á hann  er  hlýtt.  Alt  mál 
manna  er  miðlun  milli  þess  sem  talar  og  þeirra  sem  hlýð'a. 
pað  þarf  ekki  annað  en  minnast  alþingis  og  sagnaskemtunarinn- 
ar  þar,  til  þess  að  skilja,  hver  áhrif  smekkur  áheyrenda  hlaut 
að  hafa  á sögurnar  frá  upphafi,  og  skrifuðu  sögurnar  voru 
líka  ætlaðar  lifandi  lesendum,  svo  að  sambandið  milli  höfunda 
og  heyrenda  hefur  aldrei  rofnað,  þrátt  fyrir  áhrif  Ara. 
pessvegna  er  ekki  lítils  um  það  vert  að*gera  sér  grein  fyrir, 
að  þeir  menn,  sem  áttu  að  lesa  eða  heyra  sagnaritin,  voru 
aldir  upp  við  fornaldarsögur  og  æfintýri.  pó  að  vísindamenn 
12.  aldarinnar  hafi  reynt  að  líta  á skemtanina  sem  alþýðu- 
smekk  og  lítilsvirða  hana,  þá  átti  hún  ítök  í hverjum  manni. 
Öllum  er  eðlilegt  að  leita  tilfinningum  sínum  fullnægingar 
jafnframt  skynseminni.  En  einmitt  af  því  að  skemtunin  komst 
inn  í sagnaritunina  í þeirri  mynd,  sem  var  að  smekk  ment- 
uðustu  manna  þjóðarinnar,  einmitt  af  því  að  hún  hafði  ekki 
í f'ullu  tré  vegna  yísindanna,  kom  hún  ekki  í upphafi  fram 
með  kröfur  um  æsingu  og  ýkjur.  En  hún  heimtaði  skilning 
og  samhengi,  auðkenningu  á mönnum,  skýrar  myndir  við- 
burða,  list  í stíl.  Alt  eru  þetta  einkenni  góðrar  sagnaritunar, 
og  sum  skemtilegustu  íslenzku  ritin  fara  þar  hvergi  lengra 


150 


en  leyfilegt  má  telja.  pau  leita  listarinnar,  en  innan  vébanda 
sannleikans. 

Vér  dáumst  a'ð  mörgu  í íslenzkri  sögulist,  og  sumir  af 
kostuin  hennar  hafa  ekki  komið  aftur  frain  í sagnagerð  heims- 
ins  fyr  en  á 19.  öld,  og  þá  varla  í eins  hreinni  mynd.  Stíllinn 
er  eðlilegur,  daglegt  mál,  aðeins  kjarnorðara  en  menn  tala 
venjulega,  og  þau  tilsvörin  valin  úr,  sem  bezt  lýsa.  Menn  og 
atburðir  eru  látnir  koma  fram  eins  og  á leiksviði,  lýsa  sér 
sjálfir,  tala  sína  eigin  tungu,  án  þess  höfundurinn  reyni  að 
komast  upp  á milli  þeirra  og  lesandans.  Alt  er  hófsamt  og 
hlutdrægnislaust.  Sögupersónurnar  eru  verulegir  menn,  hvorki 
skríparayndir  né  fyrirmyndir.  peim  er  lýst  hverjum  raeð  sín- 
um  einkennum,  oftast  með  fáum  dráttum,  altaf  skýrum. 

pað  er  ekki  örðugt  að  sjá,  að  listin  og  skemtunin  eiga  í 
öllum  þessum  atriðum  vísindastefnunni  mikið  að  þakka:  að 
hún  knúði  þær  til  þess  að  lúta  sannleikanum.  Listinni  er 
fvrst  haldið  innan  takmarka  hins  sanna,  síðan  hins  senni- 
lega,  og  út  yfir  hið  mögulega  vill  hún  aldrei  fara.  Jafnvel 
eftir  að  sögurnar  eru  komnar  út  vfir  öll  þessi  takmörk,  revna 
höfundarnir  að  telja  mönnum  trú  um  sannindi,  eða  a.  m.  k. 
sennileik  frásagnarinnar.  Má  þar  t.  d.  minna  á niðurlagsorð 
Hrólfs  sögu  Gautrekssonar  og  Göngu-Hrólfs  sögu.  Og  þá 
vakir  auðvitað  fyrir  þeim  listargildi  sannleikans,  a.  m.  k. 
með  þjóð,  sem  var  vakin  til  sögulegrar  dómgreindar. 

Sögurnar  voru  að  lýsa  veruleika,  sögulegum  viðburðum. 
pessvegna  hlutu  höfundarnir  að  athuga  lífið  og  viðburðina  í 
kringum  sig,  laga  stíl  sinn  eftir  máli  manna.  peir  reyndu 
aldrei  að  skapa  persónur  úr  ímyndun  sinni  einni  saman,  þeir 
sóttu  sífelt  efnið  í munnmæli  og  athugun,  þótt  þeir  löguðu 
það  svo  í hendi  sér.  Og  eitt  atriðið  í tillitinu  til  veruleikans- 
var  að  segja  ekki  frá  öðru  en  því,  sem  athugað  varð.  petta 
hefur  haft  geysimikil  áhrif  á alla  list  sagnanna.  Mönnum  og 
viðburðum  er  ekki  lýst  innan  frá,  heldur  utan  frá.  Höfundur- 
inn  segir  ekki  alt,  sem  hann  veit  eða  hygst  vita,  þó  að  skiln- 


151 


ingur  hans  hafi  óbein  áhrif  á frásögnina.  Snorri  lýsir  t.  d'- 
svikum  og  launráðum  án  þess  að  segja  nokkursstaðar  bein- 
línis,  hver  brögð  voru  í tafli  (sbr.  næsta  þátt,  X.  kap.).  Les- 
andinn  verður  að  ráða  slíkt  af  líkum,  alveg  eins  og  samtima- 
mennirnir  urðu  að  gera.  Hugsunum  manna  og  tilfinningum 
er  sjaldan  lýst  beinlmis.  Um  salarastand  sitt  veit  1 raun  og: 
veru  hver  maður  einn: 

Hugr  einn  þat  veit, 
er  býr  hjarta  nær, 
einn  er  hann  sér  um  sefa. 

Sú  þekking  fer  með  honum  1 gröfina.  Aðrir  menn  vita  aðeins 
um  orð  hans,  látæði  og  verk,  og  þær  ályktanir,  sem  þeir 
draga  af  því  um  hugarfar  hans,  að  mestu  eftir  álíkum  af 
sjálfum  sér.  Höfundur  Sigurðarkviðu  innar  skömmu  gerir* 
enga  grein  fvrir  því,  hvernig  hann  viti  um  eintal  Brynhildar, 
eða  hafi  séð,  að  hún  var  „innan  ills  of  fyld“.  Hann  er  ekki 
að  skrifa  sögu  (smbr.  Skírnir,  1919,  150).  En  sagnaritarmn 
verður  að  hugsa  um,  hvað  hægt  sé  að  athuga,  og  því  verður 
frásögn  hans  eins  og  leikur  a sviði.  Og  samanburður  Eddu- 
kvæða  og  sagnarita  sannar,  að  sögulistin  lagði  hér  að^  sjálf- 
ráðu  bönd  á sig,  að  hún  lýsir  ekki  utan  frá  af  því  að  fslend- 
ingar  hefðu  ekki  lært  að  skygnast  í eigin  barm. 

Ekkert  svmr  betur,  hve  miklu  ahrif  visindastefnunnar" 
réðu  um  listargildi  sagnanna,  en  það  að  því  hnignar  jafnan, 
ef  hún  missir  tökin.  pað  er  undarlegt,  að  þær  sögur,  sem  ein- 
göngu  mega  heita  skrifaðar  til  skemtunar,  eru  einmitt  ekki 
líkt  því  eins  skemtilegar  fyrir  þroskaðan  smekk  og  hinar,. 
þar  sem  stefnurnar  eru  í sæmilegu  jafnvægi.  Fornaldarsög- 
urnar  missa  fótfestu  í veruleikanum.  Mannlýsingamar  verða 
fábreyttar  og  sviplausar,  viðburðirnir  steyptir  hver  í annars 
móti,  stíllinn  tilgerðarlegur.  Og  riddarasögurnar  verða  að 
rauf arasögum ; þar  vantar  alla  uppistöðu  sannleikans,  og  hof- 
lausar  ýkjur  eru  ofnar  út  í blainn. 


152 


Ekkert  sjónarmið  gefur  slíka  útsvn  yfir  almenna  þróun 
islenzkrar  sagnaritunar  og  slíkan  skilning  á einstökum  atrið- 
um  verkanna,  sem  athugunin  á baráttu  og  samvinnu  vísinda 
og  listar.  Um  fult  samræmi  er  aldrei  að  ræða.  Ættartölur  o°- 
landnámalýsingar  geta  aldrei  orðið  að  list,  og  undir  eins  o- 
samtöl  eru  tilfærð,  viðburðum  lvst,  er  hætt  við  að  stiklað 
se  tæl3t  á sannleikanum,  og  i>essar  lvsingar  teygja  sögurnar 
lengra  og  lengra,  unz  þær  eru  orðnar  aðalatriðið,  staðrevnd- 
irnar  aukaatriði.  En  einmitt  vegna  upprunalegs  valds  þeirrar 
steinunnar,  sem  hlaut  að  vera  i ineiri  hættu,  af  því  að  hún 
var  sjaldséðari  menningarávöxtur,  hélzt  samvinnan  bæði  vel 
og  lengi.  Fyrst  er  vísindastefnan  sterkari,  en  svo  dregur  að 
því,  að  jafnvægið  verði  eins  fullkomið  og  unt  var.  Og  þegar 
skemtunm  fer  að  verða  yfirsterkari,  taka  stefnurnar  að  leys- 
ast  hvor  frá  annari,  og  nú  hnignar  báðum.  Ég  mun  nú  í örfá- 
um  dráttum  reyna  að  benda  á megindrættina  í vexti  og  hnign- 
un  sagnaritunarinnar  frá  þessu  sjónarmiði,  og  hvar  sögurit 
Snorra  Sturlusonar  eiga  þar  heima. 

VI. 

Merkasta  nafnið  í íslenzkri  sagnaritun  milli  Ara  og 
Snorra  er  Eiríkur  Oddsson.  Hann  fylgir  meginreglum  Ara  um 
heimildarmenn  út  í æsar,  en  tekst  um  leið  að  gera  frásögn 
sina  miklu  fyllri,  svo  að  hún  er  stundum  bæði  átakanleg  og 
skemtileg.  petta  var  aðeins  mögulegt  með  því  að  skrifa  um 
viðburði,  sem  voru  að  gerast. 

Beint  í fótspor  Eiríks  fetar  Karl  Jónsson  ábóti,  og  síðan 
aðrir  þeir  höfundar,  er  skýra  frá  samtímaviðburðum.  En  rit 
hans  hlaut  líka  að  gera  þá  sagnaritara  djarfari,  sem  fjölluðu 
um  forn  tíðindi,  hvetja  þá  til  þess  að  taka  meira  af  efni 
.munnmælanna  á bókfellið  en  dæmi  Ara  virtist  benda  til. 
hulla  old  eftir  að  íslendingabók  er  rituð,  er  vísindastefnan 
afarsterk,  en  þó  þokast  í áttina  að  meira  og  meira  jafnvægi 
milli  hennar  og  sögulistarinnar.  Um  og  eftir  aldamótin  1200 


153 


er  þetta  samræmi  á háu  stigi  í verkum  eins  og  Morkinskinnu, 
Orkneyinga  sögu,  Egils  sögu.  Og  þó  má  þar  enn  um  bæta,  ýmist 
sögulega  dómgreind  eða  list  í meðferð  efnisins. 

pessi  þróun  er  eðlileg,  komin  innan  að,  knúin  fram  af 
tveim  stefnum  sagnaritunarinnar  sjálfrar.  En  jafnframt 
verður  nú  að  geta  um  tvær  utan  að  komandi  stefnur,  sem  að 
nokkru  leyti  örva  hana,  en  líka  stuðla  að  því  að  gera  hana 
rangskreiða. 

pað  er  ein  af  þeim  staðleysum,  sem  hver  fræðimaðurinn 
hefur  haft  eftir  öðrum  í athugaleysi,  að  Sverrir  konungur  hafi 
fengið  Karl  ábóta  Jónsson  til  þess  að  rita  sögu  sína.  En  þegar 
Halvdan  Koht  (Edda  II,  67  o.  áfr.)  bygði  á þessari  fullyrðingu 
þá  kenningu,  að  íslenzk  sagnaritun  væri  í raun  og  veru  runnin 
undan  rifjum  Sverris  konungs,  þá  var  ekki  gott  að  komast  hjá 
því  að  athuga  sjálfa  undirstöðuna.  Finnur  Jónsson  hefur  í rögg- 
samlegri  grein  (Arkiv  XXXVI,  97  o.  áfr.)  hrundið  flestum  af 
fjarstæðum  Kohts  um  þetta  efni,  og  hef  ég  í raun  og  veru 
ekkert  að  þeirri  grein  að  finna,  nema  hvað  F.  J.  enn  virðist 
skoða  það  sem  staðreynd,  að  Sverrir  hafi  leitað  til  Karls,  þótt 
hann  annars  skýri  það  á eðlilegra  hátt  en  Koht.  En  fyrir  þessu 
er  ekki  einn  stafur  í nokkurri  heimild.  Vér  vitum  að  vísu,  að 
Sverrir  var  heimildarmaður  Karls  („ritaði  Karl  ábóti  Jónsson 
með  fullu  vitorði  sjálfs  Sverris  konungs,  ok  hann  fyrir  sagði, 
hvé  rita  skyldi  eðr  hvernig  setja  skyldiu,  Flat.  II,  533),  og 
gerir  víst  formáli  sögunnar  ekki  minna  úr  hlut  konungs  í sög- 
unni,  en  hann  var.  Og  Snorri  talar  auk  þess  um,  að  Sverrir  hafi 
,látit  rita‘  um  dauða  Eysteins  konungs  (Ing.  s.  o.  Sig.,  k.  32). 
En  alt  þetta  á sér  miklu  eðlilegri  skýringu  en  þá,  að  Sverrir 
eftir  suðrænum  fyrirmyndum  hafa  vakið  Karl  Jónsson  til 
starf a.  Hvað  vitum  vér  um  þekkingu  Sverris  á sagnaritun 
annara  þjóða,  hvað  bendir  á að  hann  hafi  haft  slíka  þekkingu 
á árunum  1185 — 90?  En  vér  vitum,  1)  að  annar  íslendingur, 
Eiríkur  Oddsson,  hafði  á undan  Karli  notað  dvöl  sína  í Noregi 
til  þess  að  safua  efni  í sögurit  um  samtíðarviðburði  hjá  sjónar- 


154 


vottum  og  þeim,  sem  hlut  höfðu  átt  í tíðindum,  2)  að  Karl 
Jónsson  var  ábóti  í klaustri,  þar  sem  a.  m.  k.  tveir  sagnaritarar 
voru  starfandi  um  líkt  leyti  og  hann  hóf  að  rita  Sverrissögu, 
og  fjölluðu  báðir  um  sögu  Noregs  (Oddur  Snorrason,  Gunn- 
laugur  Leifsson).  Og  að  þessu  athuguðu  þykir  mér  miklu  senni- 
legar  ályktað,  að  það  hafi  verið  Karl,  sem  sá  að  hér  var  völ  á 
óvenju  merkilegu  söguefni  og  leitaði  til  Sverris  og  bað  hann 
að  vera  heimildarmann  sinn.  Hitt  er  annað  mál,  að  Sverrir 
var  svo  vitur  maður  og  tamt  að  nota  öll  vopn,  að  hann  sá  þegar 
í hendi  sér,  að  það  var  mikils  um  vert  fyrir  hann  og  eftirkom- 
endur  hans,  hvernig  þessi  saga  var  rituð.  Hann  hefur  ekki  ein- 
ungis  sagt  Karli  frá,  heldur  hvatt  hann  fram,  ráðið  miklu  um 
skilning  hans  á viðburðunum  og  síðan  hlutast  til  um,  að  skrifað 
væri  í þeim  anda,  sem  hann  kaus,  um  konungana  fj’rir  1177. 
Með  þessu  kemst  sagnaritunin  undir  áhrif  Noregskonunga. 
En  þessi  áhrif  voru  hvorki  svo  sterk,  né  náðu  þau  heldur  til 
svo  margra  rita,  að  þau  gætu  leitt  sagnaritarana  til  muna  út 
af  braut  þeirri,  sem  Ari  og  Eiríkur  höfðu  markað  þeim.  pau 
liafa  valdið  því,  að  einstöku  staðreyndir  eru  skektar  í Agripi, 
að  hinum  góða  málstað  Sverris  er  haldið  hóti  fastar  fram  og 
Hákon  gamli  lofaður  nokkru  meir,  en  þeir  Karl  og  Sturla 
mundu  hafa  tekið  upp  hjá  sjálfum  sér.  En  það  er  broslegt  að 
ætla  sér  að  gera  aðalupptök  sagnaritunarinnar  úr  þessari  til- 
raun  til  þess  að  leiða  hana  í freistingu,  sem  ekki  varð  þá 
meira  úr. 

Miklu  merkilegri  aukastefna  kemur  fram  í hinni  klerklegu 
sagnaritun,  sem  hefst  í Noregi  með  jarteinum  Ólafs  helga  á 
latínu  og  á Islandi  með  sögu  hans  (Elztu  sögunni)  á íslenzku, 
heldur  áfram  með  tveim  Ólafs  sögum  Tryggvasonar  frá  ping- 
eyrum  og  síðan  með  Ólafs  sögu  helga  eftir  Styrmi  fróða  o.  s. 
frv.  Hér  kom  ný  hvöt  til  sagnaritunar  fram,  fj'rir  utan  vísindi 
og  skemtun.  Að  vísu  viðurkenna  höfundar  þessara  sagna  reglur 
Ara,  eins  og  tilvitnanirnar  hér  að  framan  til  Odds  og  Elztu 
sögunnar  sýna,  en  þeir  gátu  samt  vikið  frá  þeim  í skjóli  kirkj- 


unnar,  urðu  jafnvel  að  víkja  frá  þeim.  Ólafa  sögurnar  eru 
merkilegt  spor  í þróun  sagnaritunarinnar,  og  hafa  átt  sinn  þátt 
í því  aÖ  gefa  mönnum  djörfung  til  þess  að  rita  fjölort  og  ræki- 
lega  um  foma  tíma. 

En  jafnframt  má  telja  Gunnlaug  Leifsson  höfund  nýrrar 
stefnu,  sem  hafði  mikil  áhrif  á örlög  sagnaritunarinnar.  pað  er 
fróðleiksstefnan.  Hón  var  í einu  runnin  af  vísindunum  og  skemt- 
aninni,  og  fól  í sér  hnignun  þeirra  beggja. 

Fróðleiksstefnan  leggur  áherzluna  á síðara  hluta  þess  orðsy 
sem  var  hugsjón  vísindastef nunnar : óljúg-fróður.  Hún  kýs  sér 
að  kjörorði  ,allan  sannleikann‘,  og  hugsar  svo  mikið  um  allan, 
að  sannleikurinn  sjálfur  verður  oft  fyrir  borð  borinn.  Hún 
tekur  sér  sögurnar  um  samtíðarviðburði  til  fyrirmyndar,  vill 
skrifa  jafnrækilega  um  liðnar  aldir,  en  verður  þá  líka  að  því 
skapi  að  slaka  á kröfunum  til  fullgildra  vitna  um  hvað  eina. 
Hún  verður  alæta,  henni  verður  alt  matur,  sem  á bókfellið 
kemst.  Og  að  þessu  leyti  á hún  skylt  við  skemtunina,  sem  líka 
heimtar  andlega  kviðfylli,  og  hirðir  þá  ekki  altaf  um  gæðin. 
pannig  fullnægir  hún  bæði  list  og  vísindum  að  nokkru  leyti,  og 
verður  þeim  að  því  hættulegri.  En  hún  þróast  upprunalega 
undir  handarjaðri  klerklegu  sagnaritunarinnar.  pað  var  ekki 
einungis  fróðlegt  og  skemtilegt*  að  færa  í letur  sem  flest,  er  til 
varð  tínt,  um  hinn  heilaga  Ólaf  konung  og  nafna  hans  Tryggva- 
son,  heldur  líka  sáluhjálplegt  verk.  pessvegna  tekur  Gunnlaugur 
við,  þar  sem  Oddur  hættir,  og  snapar  saman  alt  sem  hann  getur 
fundið  um  Ólaf  Tryggvason  í viðbót.  Og  Styrmir  tekur  Mið- 
söguna  um  Ólaf  helga  og  eykur  inn  í hana  ógrynni  af  efnir 
andlegu  og  veraldlegu. 

pannig  er  þá  umhorfs  í íslenzkri  sagnaritun  um  1220,  þegar 
Snorri  Sturluson  tekur  til  að  semja  konungasögur  sínar.  Báðar 
meginstefnur  hennar  hafa  haft  langan  tíma  til  þess  að  þroskast 
saman  og  koma  fram  í ýmsum  hlutföllum.  Afarmiklu  efni  hefur 
verið  safnað,  en  mikið  af  því  hvorki  verið  svo  vandlega  sáldað 
sem  skyldi,  né  búið  í fullkominn  búning.  pó  hafa  ágæt  rit  verið 


156 


samin,  sem  benda  fram  á leið,  hve  langt  muni  inega  komast.  En 
hnignunin  er  líka  tekin  að  sýna  sig.  Einmitt  þetta  alt  til  samans 
gerir  stööu  Snorra  skiljanlega.  Hann  byrjar  á því  aÖ  bæta  um 
alveg  nýtt  rit,  Ólafs  sögu  Styrmis,  Styrmir  er  heimilismaður 
hans  og  heiinildarmaður,  en  Ari  er  fyrirmynd  hans.  pannig 
haldast  lmignun,  þroski  og  trúmenska  viÖ  fortíöina  einkennilega 
í hendur.  Til  þess  að  hæsta  þroska  verði  náð,  er  oft  nauðsynlegt 
að  fyrstu  merki  hnignunarinnar  séu  farin  að  gera  vart  við  sig, 
því  að  þá  búast  allir  beztu  kraftar  menningarstefnu,  sem  enn 
er  full  af  þrótti,  til  viðnáms,  taka  ekki  einungis  á því,  sem 
þeir  eiga  til,  heldursækja  líka  styrk  frá  dæmi  fyrstu  brautryðj- 
endanna.  En  af  þessu  verður  aftur  skiljanlegt,  hve  skamt  getur 
liðið  frá  hæsta  þroskastigi  til  bráðrar  hnignunar. 

Lík  vísindaleg  andspyrna,  þar  sem  eldri  rit  eru  tekin,  stytt 
og  leiðrétt,  einkum  eftir  dróttkvæðum,  og  aðalatriðin  valin  úr, 
— kemur  líka  fram  í Fagurskinnu.  En  þar  ber  aftur  á móti 
listin  skarðan  hlut.  I ritum  Snorra  kemst  samræmið  milli  vís- 
inda  og  listar  á hærra  stig  en  í nokkrum  öðrum  íslenzkum  ritum. 
Ef  hann  hefði  átt  að  gera  grein  fyrir  takmarki  sínu,  hefði 
hann  getað  sagt,  að  hann  vildi  hafa  bækur  sínar  jafnsannar  og 
íslendingabók,  jafnskemtilegar  og  beztu  íslendingasögurnar. 
Sjálfur  talar  hann  að  vísu  ekki  um  annað  en  sannindin  í for- 
mála  Heimskringlu  — þau  voru  sífelt  í meiri  hættu,  varð  að 
hugsa  meira  um  þau.  En  rit  hans  sýna  bezt  sjálf,  að  list  og 
skemtun  voru  honum  eigi  síður  hugstæðar. 

Auðvitað  náði  Snorri  ekki  takmarki  sínu  til  fulls.  pað  er 
nú  einu  sinni  ekki  eins  auðvelt  að  láta  hið  jákvæða  og  neikvæða 
renna  saman  í æðri  einingu  og  Hegel  dreymdi  um.  Alt  hið  dýr- 
mætasta,  sem  mennirnir  skapa,  er  til  orðið  við  baráttu  and- 
stæðra  afla,  við  baráttu  hugsjónanna  við  óþjált  efni,  og  alt 
ber  það  ör  eftir  þá  baráttu.  Heimskringla  er  hvorki  eins  áreið- 
anleg  og  íslendingabók,  né  eins  hrífandi  og  Njála  En  hún  er 
miklu  vísindalegri  en  Njála  og  skemtilegri  en  Islendingabók. 
pað  er  samræmið,  sem  gefur  henni  einstakt  gildi.  Enginn  nær 


157 


takmarki  sínu.  pví  að  takmörkin  vaxa  hraðar  en  kraftarnir,  og- 
afburöamennirnir  eiga  sér  takmörk,  sem  ókleift  er  aö  ná.  En 
verk  þeirra  bera  því  samt  órækt  vitni,  aö  þeir  áttu  sér  meiri 
mörk  og  meiri  krafta  en  aörir  menn. 

Ég  skal  aöeins  drepa  á fáa  drætti  í sögu  s'agnaritunarinnar 
eftir  daga  Snorra,  af  því  aö  þaö  varpar  líka  ljósi  aftur  fyrir 
sig,  aö  gera  sér  grein  fyrir  hnignuninni.  peir  kraftar,  sem  leys- 
ast  sundur  í henni,  eru  að  miklu  leyti  þeir  sömu,  sem  í öðrum 
hlutföllum  og  í betri  skefjum  knúðu  þroskann  fram.  peir  sýna 
eins  og  sundurlausir  vélapartar,  úr  hverju  gangverkið  var  gert. 

Aðalhnignunin  er  í því  fólgin,  að  fróðleiksstefnan  kemst  í 
öndvegið.  Eins  og  þegar  er  sagt,  var  þessi  stefna  skyld  báðum 
aðalstefnum  sagnaritunarinnar,  og  átti  því  furðu  auðvelt  með 
að  vaxa  á kostnað  þeirra.  En  ytri  ástæður  leggjast  auk  þess  á 
eitt  með  henni.  Á 12.  og  fram  á 13.  öld  var  nóg  söguefni  á vör- 
um  manna.  Sagnaritunin  gat  valið  úr.  Og  hún  gerði  það,  bæði 
með  dómgreind  vísindastefnunnar  og  smekkvísi  þeirri,  sem  a. 
n.  1.  var  höfðingjunum  eiginleg,  a.  n.  1.  einmitt  vísindunum  að 
þakka.  En  svo  fer  það  tvent  saman,  að  óskrifað  söguefni  verður 
minna  og  minna,  og  bæði  smekk  og  dómgreind  hnignar  með 
hnignun  þeirra  höfðingjaætta,  sem  skapað  höfðu  sagnaritunina 
og  leitt  fram  til  þroska.  pá  er  engin  furða,  þótt  flest  sé  hirt, 
þegar.úr  litlu  er  að  velja  og  menn  að  því  skapi  óvandir  í valinu. 
pannig  varð  alls  konar  fræðatíningur,  samsteypa  og  eftirritun, 
lielzta  andlega  starfsemin  og  hefur  verið  það  jafnan  síðan  með 
íslenzkri  alþvðu  og  revndar  mörgum  þeim,  sem  vísindamanns- 
nafn  hafa  borið.  pessi  starfsemi  hefur  verið  allrar  virðingar 
verð  í sjálfu  sér.  Hún  hefur  sýnt  þörf  á bóklegum  iðkunum, 
sem  hvorki  fátækt  né  skortur  á almennri  mentun  og  útsýn  gátu 
kafið;  hún  hefur  bjargað  mörgu  því,  sem  verðmætt  er,  frá 
gleymsku,  og  leyft  mörgum  mönnum,  sem  ekki  voru  til  annars 
betra  hæfir,  að  verða  þó  á þennan  hátt  bókmentunum  að  nokkru 
liði  En  hinu  má  aldrei  glevma,  og  sízt  þegar  fróðleiksstefnan  í 
fátækt  sinni  og  þröngsýni  vill  virða  alla  skapandi  starfsemi, 


158 


vísindalega  og  skáldlega,  að  vettugi,  aö  ö)  1 þessi  fræÖimenska, 
áem  keinst  ekki  lengra  en  að  safna  efni,  er  meira  í ætt  Styrmis 
en  Snorra.  Hún  hefur  aldrei  kunnað  að  gera  grein  aðalatriða 
og  aukaatriða,  kjarna  og  hismis,  efnið  hefur  haft  vald  yfir 
henni,  þar  sem  hinn  sanni  vísindamaður  velur  úr  aragrúa  stað- 
reyndanna  og  blæs  í það  efni,  sem  hann  þannig  hefur  valið, 
lífsanda  vísindaaðferða  sinna  og  persónulegs  skilnings.  Fróð- 
leiksstefnan  verður  því  að  eins  að  notum,  að  hún  búi  í hendur 
slíkra  manna  (eins  og  Styrmir  í hendur  Snorra),  því  að  sé  hún 
látin  ein,  vinnur  hún  að  endalausum  undirbúningi,  skapar  aldrei 
fullburða  verk. 

En  auk  þess  sem  vísindum  og  list  lmignaði  báðum  í fræði- 
menskunni,  klofna  þau  líka  hvort  frá  öðru.  Skeintunin  brýzt 
smátt  og  smátt  undan  fargi  vísindanna.  Ef  vér  tökum  t.  d. 
íslendingasögurnar : Eglu  — N.jálu  — Gunnlaugs  sögu  — Gretlu 
— Víglundar  sögu,  getum  vér  rakið  muninn  stig  af  stigi.  í 
Eglu  er  samræmi  vísinda  og  listar  á háu  stigi,  líkt  og  í riturn 
Snorra,  og  þó  svo  að  listinni  veitir  s.jáanlega  betur.  I Njálu 
er  listin  aðalatriðiÖ,  en  þó  svo,  að  hún  hefur  sífelt  aðhald  af 
vísindunum.  Og  á þessu  stigi  nær,  eins  og  eðlilegt  er,  sögu- 
listin  hámarki  sínu.  Líkt  má  segja  um  Gunnlaugs  sögu,  þó  að 
höfundur  hennar  fari  enn  þá  frjálslegar  með  efni  sitt.  I Gretlu 
er  enn  þá  aðhald  veruleika  og  munnmæla  allsterkt,  þó  að  löng 
sé  orðin  leiðin  burt  frá  Egils  sögu.  En  í Víglundar  sögu  er  alt 
samræmi  rofið,  og  tilraunirnar  til  þess  að  gefa  henni  sann- 
sögulegan  blæ  eingöngu  gerðar  af  listarástæðum. 

Jafnframt  þessu  ryðja  fornaldarsögurnar  sér  smátt  og 
srnátt  braut  inn  í bókmentirnar.  Rit  eins  og  Skjöldunga  saga, 
Ynglinga  saga  og  Snorra-Edda,  öll  frá  blómöld  sagnaritunar- 
innar,  eru  fyrstu  sporin  í áttina.  Vísindin  gátu  ekki  lengur 
haldið  í við  þær.  Og  þegar  erlend  áhrif  (t.  d.  frá  piðreks  sögu) 
leggjast  á eitt  með  fróðleiksstefnunni  og  skemtanakröfunum, 
þá  er  eins  og  stíflu  sé  kipt  úr.  Fornaldarsögurnar  voru  fyrst 
skrifaðar  eftir  fornum  minnum,  en  fjarlægðust  arfsagnirnar 


159 


'Og  veruleikann  hrööum  fetum,  og  enduöu  1 tomum  tilbúningi. 
Og  svo  taka  riddarasögurnar  við,  og  halda  vinsældum  sínum, 
rímaöar  og  órímaöar,  meira  en  fjórar  aldir.  í þeim  er  loks 
smekk  alþýöunnar  gefinn  alveg  laus  taumur,  og  list  og  stíll 
sökkva  dýpra  og  dýpra. 

Yísindastefnan  einangrast  á sama  hátt.  Menn  höfðu  ekki 
framar  aöra  viöburöi,  sem  hægt  var  að  skrifa  um  fulláreiöan- 
lega,  en  þá  sem  voru  að  gerast.  Og  engin  fjarlægö  lagÖi  ljóma 
um  þá,  né  voru  þeir  heldur  glæsilegir  í sjálfu  sér  eftir  að  þjóö- 
veldið  var  liöiö  undir  lok.  Auk  þess  haföi  skemtunin  nú  fengið 
afrás  í sérstökum  verkum : hún  leitaöi  ekki  eins  fast  á að  krísla 
eldi  ímyndunar  sinnar  um  hinar  sannfróðu  sögur  og  fyrir  og 
eftir  aldamótin  1200.  Sagnaritunin  verður  þurr  í síðustu  bisk- 
upasögunum,  þornar  algerlega  upp  í annálunum.  Til  þess  aö 
geta  skrifað  um  samtímaviöburði  í anda  Sturlu  póröarsonar 
þurfti  sérstaka  lífsskoðun  og  menningu.  Endalok  þjóöveldisins, 
útrýming  beztu  ætta  landsins  á Sturlungaöldinni,  breytt  lífs- 
skoöun,  aukið  vald  klerka  og  kirkju  — alt  þetta  breytti 
skilyrðum  vísindalegrar  starfsemi.  Hinn  frjálsbomi  andi  höfð- 
ingjanna  á 12.  og  13.  öld  vakti  ekki  framar  yfir  henni. 

pannig  líöur  íslenzk  sagnaritun  undir  lok,  leysist  sund- 
ur  í ýmsar  stefnur.  Fáir  menn  höföu  skapaö  hana  úr  sundur- 
leitum  þáttum  sterkrar  menningar,  sem  þeir  reyndu  að  knýja 
til  þess  að  lúta  einni  hugsjón.  Nú  var  sú  hugsjón  bliknuð,  lindir 
hinnar  fornu  menningar  teknar  að  þrjóta,  óskapnaðurinn,  sem 
haldið  haföi  verið  í skefjum,  leitaði  aftur  eðlis  síns.  Og  á eitt 
með  honum  leggjast  erlend  áhrif,  sem  voru  meira  til  truflunar 

en  auðgunar,  og  breytt  örlög  ríkis  og  þjóðar  í heild  sinni. 

* * 

* 

[Efniö  í þennan  hátt,  sem  fyrst  var  ritaður  1911,  en  síöan 
endursaminn  fleirum  sinnum,  hef  ég  auðvitað  langmest  tekið  úr 
athugunum  á sögunum  sjálfum  og  umhugsun  um  þær.  Hér 
skulu  þó  talin  nokkur  rit  og  ritgerðir,  sem  ég  hef  einkum  tekið 
tillit  til  (fyrir  utan  bókmentasögurnar  og  þau  rit,  sem  þegar 


160 


er  vitnað  til  í textanuni),  þó  að  ég  sé  sumum  þeirra  að  mestu 
leyti  ósamdóma : Kr.  Erslev,  Historieskri\ming.  Grundlinjer  til 
nogle  Kapitler  af  Historiens  Teori,  1911;  Joh.  Steenstrup, 
Historieskrivningen,  1915;  R.  Meissner,  Die  Strengleikar,  1902; 
Axel  Olrik,  Nordisk  Aandsliv,  1908;  Heusler,  Die  Anfánge  der 
islándischen  Saga,  1014;  Sophus  Bugge,  Norsk  Sagafortœlling 
og  Sagaskrivning  i Irland,  1901;  Alexander  Bugge,  Entstehung 
und  Glaubwurdigkeit  der  islándischen  Saga  (Zeitsehr.  f. 
deutsehes  Altertum,  1909)  ; Sami,  Irsk  paavirkning  paa  den 
islandske  saga  (Til  Gerhard  Gran,  1916);  Gustav  Neekel,  Von 
der  islándisehen  Saga  ( Gerinaniseh-romanische  Monatsehrift, 
1911);  Emil  Olson,  Den  islándska  sagans  ursprung  (Nordisk 
Tidskrift,  1918)]. 


Sjötti  þáttur. 

Sagnakönnun  og  sögulist. 


i. 

Meö  því  að  skipa  verkum  Snorra  Sturlusonar  á sinn  statS  í 
þróun  íslenzkrar  sagnaritunar,  hef  ég  nú  reynt  aö  skýra, 
hvaö  framar  öllu  gefi  þeim  gildi  sitt.  pau  eru  að  vísu  hvorki 
áreiöanlegustu  heimildir  né  mestu  listaverk,  sem  skráö  voru 
meö  íslendingum  í fornöld,  en  samt  er  Heimskringla  betri  full- 
trúi  þeirra  bókmenta  en  nokkurt  eitt  rit  annaö,  af  því  að  enginn 
sagnaritari  var  svo  jafnvígur  á vísindi  og  list  sem  Snorri.  En 
þá  verður  hlutverk  ritskýrandans  framar  öllu  að  gera  grein 
fyrir  þessum  tveim  meginstefnum,  hvernig  þær  fara  hvor  sinna 
ferða,  vinna  saman  eða  rekast  á.  Með  því  kynnumst  vér  bezt 
sambandi  höfundar  og  verks  og  lifandi  verðmæti  verksins 
sjálfs.  Auðvitað  verð  ég  að  láta  mér  lynda  að  benda  á einstök 
dæmi  til  sönnunar  máli  mínu  og  skýringar.  Hér  er  ekki  tækifæri 
til  þess  að  benda  á heimildir  ritanna  og  efnismeðferð  Snorra 
kapítula  fyrir  kapítula,  enda  væri  heppilegast  að  gera  slíkt  í 
athugasemdum  við  útgáfur.  Og  enn  síður  ætla  ég  mér  að  taka 
fram  fyrir  hendurnar  á sagnfræðingunum,  með  því  að  rekja 
í einstökum  atriðum,  hvar  treysta  megi  sannfræði  frásagnar- 
innar  og  hvar  ekki.  pví  að  það  lýsir  Snorra  ekki  hót,  þótt 
hann  geri  sig  sekan  í sögulegum  villum,  sem  hann  átti  engan 
kost  á að  leiðrétta  með  þeim  gögnum,  sem  honum  voru  hand- 
bær.  Svo  var  þegar  sjálfum  dróttkvæðunuin  skjátlaðist,  eðæ 
Sigurður  Nordcil : Snorri  Sturluson.  11 


162 


þegar  allar  íslenzkar  frásagnir  vom  svo  á einu  máli  um  villuna, 
að  enginn  efi  gat  vaknað1). 

n. 

I formála  Heimskringlu  gerir  Snorri  sjálfur  nokkra  grein 
fyrir  heimildum  sínum  og  rannsóknargögnum.  Hann  talar  þar 
fyrst  um  heimildir  Ynglinga  sögu.  pær  eru  ýmiss  konar:  forn 
kvæði  eða  söguljóð,  langfeðgatal,  sögn  fróðra  manna.  Hann 
nefnir  síðan  kvæðin:  Ynglingatal  pjóðólfs  ins  fróða  úr  Hvini 
og  Háleygjatal  Eyvindar  skáldaspillis,  og  hann  tekur  það  skýrt 
fram,  að  kvæði  pjóðólfs  sé  aðalheimildin.  Hann  getur  þess,  að 
menn  hafi  haft  þessi  kvæði  „til  skemtanar  sér,  en  þó  at  vér  \utim 
eigi  sannindi  á því,  þá  vitum  vér  dæmi  til  þess,  at  gamlir  fræði- 
mcnn  hafa  slíkt  fyrir  satt  haft“. 

pessi  athugasemd  er  afarmerkileg.  Auðvitað  hafa  menn 
lengst  af  hreint  ekki  ef'ast  um  sannindi  Ynglingatals.  Kvæðið 
er  sett  saman  í vísindalegum  anda,  þar  sem  skáldið  talar  um 
rannsóknir  sínar  og  vísar  til  fróðra  manna  ( Ok  ek  þess  opt  | of 

yngva  hrör  j fróða  menn  j of  fregit  hafðak Nú  ek 

þat  veit  o.  s.  frv.,  Yngl.  s.  k.  16).  En  Snorri  gerði  þær  kröfur 
til  söguvísinda,  að  hann  sá  í hendi  sér,  að  pjóðólfur  gat  ekki 
hafa  átt  kost  á áreiðanlegum  vitnum  um  svo  löngu  liðna  tíma. 
Frá  sínu  sjónarmiði  talar  hann  því  um  ,skemtan‘.  Annars  er 
það  algengt,  þar  sem  um  eina  forna  heimild  er  að  ræða,  að 
menn  taka  hana  gilda  án  frekari  rannsókna,  af  því  að  ekkert 
er  til  samanburðar.  „Persastríðin,  sem  enginn  annar  en  Heródót 

J)  Dæmi:  Sólmyrkvinn  sumarið  1030  var  ekki  sama  dag  og 
orustan  á Stiklastöðum  (29.  júlí),  eins  og  Sighvatur  segir  í 
Erfidrápu  sinni  (smbr.  Ól.  s.  h.,  k.  226 — 27,  235),  heldur 
rúmum  mánuði  síðar,  31.  ágúst  (sjá  (Norsk)  Theologisk  Tids- 
skrift  3.  Række,  III,  bls.  159;  smbr.  Litt.  hist.  I,  366).  — 
Gunnhildur  konungamóðir  var  ekki  dóttir  Ossurar  tóta  af  Há- 
V>galandi  (Har.  s.  hárf.,  k.  33),  heldur  Gorms  konungs  gamla 
i(smbr.  Monumenta  hist  Norvegiæ,  105). 


163 


"greinir  frá,  æfintýri  Friögunnar,  sem  Gregor  frá  Tours  er  emn 
til  frásagnar  um,  vekja  minni  efasemdir  en  atburöir  frá  dogum 
stjórnarbyltingarinnar  miklu,  sem  hundruö  af  samtíma  vitnum 
eru  um“,  segir  franski  sagnfræðingurinn  Seignobos  (tilfært  eft- 
ir  Erslev,  Historisk  Teknik,  89).  Má  í því  sambandi  minna 
á,  hve  stutt  er  síðan  hróflað  hefur  veriö  viö  sumum  gegndar- 
lausum  ýkjum  Heródóts,  eins  og  um  múra  Babylonar  og  tölu 
Persahers  í Grikklandsför  Xerxesar,  sem  teknar  hafa  veriö  1 all- 
ar  kenslubækur.  Heföi  því  sizt  verið  furöulegt,  þó  aÖ  Snorri 
hefði  tekið  sögu  pjóðólfs  athugasemdalausa.  En  dómgreind 
hans  er  hér  aö  sama  skapi  hófsöm  sem  hun  er  skörp.  Hann 
hefur  ekki  gögn  til  þess  að  sanna  sögu  Ynglingatals,  en  heldur 
ekki  til  þess  aö  rengja  hana.  Garnlir  fræðimenn  hafa  trúað 
þessu,  það  getur  veriö  satt.  pess  vegna  er  réttmætt  að  taka  þaö 
í sögurit,  eftir  aö  varnagli  hefur  verið  sleginn.  An  porgilsson 
sjálfur  hafði  tekið  sumt  af  því  í sínar  bækur,  og  í því  var  mikil 
stoö.  Ef  til  vill  á Snorri  einkum  viö  hann,  þegar  hann  talar  um 
„gamla  fræðimemkh 

Merkilegt  er  að  sjá  höfund,  sem  einkanlega  styðst  viö  nt- 
aðar  heimildir,  eins  og  Snorri  gerir,  komast  svo  aö  orði,  að 
hann  riti  frásagnir  sínar  „svá  sem  ek  hefi  heyrt  fróða  menn 
segja“  — „eptir  því  sem  mér  hefir  kent  verit“ . Síðari  setningin 
minnir  á æskufræöslu  hans  í Odda.  Sú  fyrri  bendir  ekki  ein- 
ungis  á,  hve  mikið  af  munnlegum  frásögnum  var  lifandi  á 
Snorra  dögum,  heldur  hitt,  hve  oskýr  voru  takmörkin  milli 
skrifaðra  og  munnlegra  sagna  í vitund  manna. 

Annað  atriöi  formálans  er  um  Ara  fróða.  Lýsir  Snorri  þar 
manninum  og  æfiferli  hans  og  getur  helztu  heimildarmanna 
hans,  alt  í því  skyni  að  sýna  á kverjum  rökum  traust  sitt  á 
honum  sé  bygt.  Auk  ummæla  sinna  hér,  vitnar  Snorri  víðar  til 
Ara,  bæði  í Ólafs  sögu  helga  og  Heimskringlu,  og  á einum 
staö  (Ól.  s.  h.  (1853)  k.  175,  Ól.  s.  h.,  k.  179)  lýsir  hann  honum 
nokkuö : „Ari  prestr  porgilsson  inn  fróöi,  er  bæöi  var  vitr  ok 

11* 


164 


sannsögull,  minnigr  ok  svá  gamall  maðr,  at  hann  mundi  þá 
menn  ok  hafði  sögur  af  haft,  er  þeir  váru  svá  gamlir,  at  fyrir 
aldrs  sakir  máttu  muna  þessi  tíðendi,  svá  sem  hann  hefir  sjálfr 
ritat  í sínum  bókum,  ok  nefnda  þá  menn  til,  er  hann  hafði  fræði 
at  numit'*.  pessi  ummæli  eru,  þar  sem  þau  standa  í Heims- 
kringlu,  ein  af  leifunum,  sem  sýna  að  Ólafs  saga  hefur  upp- 
runalega  verið  sérstakt  rit  og  formálalaus.  Annars  væru  þau 
óþörf. 

En  hvað  hefur  Ari  verið  fyrir  Snorra?  Allar  tilvitnanir 
til  Ara  eru  um  tímatal.  pó  hefur  Snorri  auðvitað  fært  sér  í nyt 
alt  síiguefni  um  Noregskonunga  í hinni  eldri  Islendingabók, 
en  það  efni  náði  harla  skamt  og  Snorri  hefur  haft  það  flest 
eða  alt  í fyllri  invnd  annarsstaðar  frá.  Mest  er  því  um  það  vert, 
að  Snorri  tók  Ara  sér  til  fvrirmyndar.  Með  formála  sínum  gerir 
hann  vísindastefnuna  að  takmarki  sínu.  Helzt  hefði  hann  \nlj- 
að,  að  verk  sín  væru  öll  að  sannindum  jöfn  íslendingabók. 

En  þeir  Ari  og  Snorri  stóðu  ekki  eins  að  vígi.  Auk  sann- 
leikans  átti  Snorri  sér  annað  takmark,  sem  Ari  skevtti  ekki 
um:  fvld  og  list  frásagnarinnar,  skýringu  á lifandi  samhengi 
viðburðanna.  petta  hlaut  sifelt  að  hafa  áhrif  á efnisval  hans. 
Að  Ara  hefur  þvrpst  gevsimikið  af  efni,  sem  hann  kærði  sig 
ekki  um  að  nota,  jafnvel  þó  að  vitni  væru  um.  Sá  sem  les  Land- 
námu  með  athvgli,  finnur  þar  hingað  og  þangað  skýrt  í fám 
línum  frá  atburðum,  sem  nægja  mundu  í meðalstóra  sögu,  ef 
gjörla  væri  frá  þeim  sagt.  Ari  hefur  átt  kost  á miklu  af  þessu 
efni,  en  hann  leitaði  hins,  sem  sérstaka  alúð  þurfti  til  þess  að 
finna,  af  því  að  það  var  ekki  á vörum  manna  til  skemtunar: 
aðaldráttanna  úr  landssögunni. 

pó  að  mikið  hafi  lifað  af  munnniælum  á dögum  Snorra, 
þá  hefur  hann  fundið  sárt  til  þess,  að  þau  voru  ekki  nægileg. 
Hann  hafði  af  vísindaaðferð  Ara  lært  að  vantreysta  þeim,  en 
auk  þess  var  hann  rúmum  100  árum  fjær  fornum  viðburðum  en 
Ari.  Orð  formálans:  „pat  var  eigi  undarligt,  at  Ari  væri  sann- 
fróðr  at  fornum  tíðendum,  bæði  hér  ok  útan  lands,  at  hann 


165 


haföi  numit  at  gömlum  mönnum  ok  vitrunú*  o.  s.  frv.  — eru 
■eins  og  andvarp  Snorra  yfir  því,  að  munnmælin  á 13.  öld  voru 
hvorki  svo  auðug  né  áreiðanleg  sem  um  1100.  Snorri  varð  að 
nota  skrifaðar  sögur  í stórum  stíl,  en  þær  tilgreindu  sjaldan 
heimildir  til  nokkurrar  hlítar,  og  þær  var  ekki  hægt  að  spyrja. 
JEn  úr  því  að  Snorri  bæði  varð  að  taka  miklu  meira  efni  en 
Ari,  og  átti  auk  þess  að  nokkru  leyti  úr  lakari  heimildum  að 
vinna,  varð  hann  að  leita  nvrra  gagna,  ná  takmarki  Ara  eftir 
nýjum  leiðum.  pannig  benda  ummælin  um  Ara  á þriðja  og 
merkasta  atriði  formálans:  um  dróttkvæðin  sem  söguheimildir. 
Um  það  er  Snorri  að  vísu  fáorðastur,  en  hver  setning  er  svo 
þrungin  af  efni,  að  ég  verð  að  tilfæra  þær  orðréttar. 

„En  er  Haraldr  inn  hárfagri  var  konungr  í Noregi,  þá 
byggðisk  ísland.  Með  Haraldi  váru  skáld  ok  kunna  menn  enn 
kvæði  þeira  ok  allra  konunga  kvæði,  þeira  er  síðan  hafa  verit 
at  Noregikí . Snorri  dregur  með  þessum  orðum  skýra  marka- 
línu  milli  munnmæla  og  sögu.  pó  að  til  væru  sagnir  um  við- 
burði  fyrir  daga  Haralds  hárfagra,  þá  var  það  ekki  fyr  en  með 
upphafi  íslands  bygðar,  sem  norræni  kynstofninn  vaknaði  til 
svo  Ijósrar  meðvitundar  um  sjálfan  sig,  að  treysta  megi  minn- 
ingum  hans.  En  dróttkvæðunum  um  samtímaviðburði  má  óhætt 
treysta.  Hákonarmál  Eyvindar  er  fullgild  söguheimild,  þó  að 
Háleygjatal  hans  sé  það  ekki.  En  Snorri  hefur  meira  fram  að 
færa  dróttkvæðunum  til  gildis,  en  að  þau  fjölluðu  um  samtíma- 
viðburði.  pau  voru  auk  þess  flutt  í áheyrn  manna,  sem  hlutu 
að  hafa  eftirlit  með  sannleiksgildi  þeirra : „tökum  vér  þar  mest 
dæmi  af  því,  er  sagt  er  í þeim  kvæðum,  er  kveðin  váru  fyrir 
sjálfum  höfðingjunum  eða  sonum  þeira;  tökum  vér  þat  alt 
fyrir  satt,  er  í þeim  kvæðum  finnsk  um  ferðir  þeira  eða  orr- 
ustur;  en  þat  er  háttr  skálda,  at  lofa  þann  mest,  er  þá  eru  þeir 
fyrir,  en  engi  myndi  þat  þora,  at  segja  sjálfum  honum  þau 
verk  hans,  er  allir  þeir,  er  heyrði,  vissi,  at  hégómi  væri  ok  skrök, 
ok  svá  sjálfr  hann ; þat  væri  þá  háð,  en  eigi  lof“.  Snorri  kveð- 
ur  hér  sterkt  að  orði,  og  samt  slær  hann  jafnvel  um  þetta  var- 


166 


nagla.  Umbúöimar,  lýsingamar  var  hægt  aö  vk.ia,  en  sjálfar 
staðreyndirnar,  ferðir  op;  orustur,  hlutu  að  vera  sannar.  Mun 
síöar  svnt,  hvemig  Snorri  fylgir  þessari  skoðun  sinni,  þar  sem 
hann  tekur  efni  úr  kvæöum. 

í Morkinskinnu  (147—149)  er  frásögn  um  Giffarö  nokk- 
urn,  valskan  mann,  er  kom  til  Magnúsar  konungs  berfætts, 
kvaðst  *vera  riddari  góður  og  lét  miki'ð  yíir  ser.  En  í orustunui 
á Foxerni  var  hann  hvergi  nærri  þegar  mest  á reiÖ,  og  hröklað- 
ist  litlu  síöar  úr  landi,  vestur  um  haf.  Dugöi  hann  enn  lítt  í 
sæförinni,  og  kastaði  íslenzkur  maður,  er  Eldjárn  hét,  stöku 
að  honum,  og  heldur  illri.  Kærði  Giffarður  það  mál,  er  til 
Englands  kom,  en  Eldjám  greip  sama  fangaráð  og  margur  níð- 
skældinn  íslendingur  fyr  og  síðar,  að  hann  kvað  nvja  vísu,  og 
lézt  þá  ort  hafa,  en  hún  var  um  afrek  Giffarðs  á Foxerni.  En 
er  greifinn  enski  heyrði  þá  visu,  kvað  hann  Giffarð  mega  ^el 
við  una.  „Giffarðr  þvkkisk  engu  svara  kunna;  hann  veit  þat 
með  sér,  at  honum  er  þetta  háð,  en  eigi  lof,  at  því  sem  efni  váru 
til,  en  vildi  víst  eigi  gera  þat  bert  fyrir  mönnum,  hversu  hann 
hafði  fram  gengit  á Foxerni“.  — Enginn  sá  sem  veit  hversu 
gjörhugall  Snorri  var  á heimildir  sínar,  getur  verið  í vafa  um, 
að  hann  hefur  haft  þessa  sögu  í huga^  er  hann  skrifaöi  formala 
Heimskringlu.  En  hann  gerir  iir  orðunum  „háð,  en  eigi  lof“ 
vísindalegan  mælikvarða,  sem  höfund  Morkinskinnu  hefur  ekki 
dreymt  uin.  Hann  setur  höfðingjana  1 spor  Giffarðs.  Enn  er 
sama  hugsun  sögð  á líkan  hátt  400  árum  eftir  daga  Snorra  af 
öðmm  veral darvönum  rithöfundi,  Ua  Rochefoueauld  hertoga. 
„Ijouer  les  princes  des  vertus  qu’ils  n’ont  pas,  cJest  leur  dire 
impunément  des  injures“  (Maximes,  320.  „Að  hrosa  höfðingj- 
um  fvrir  mannkosti,  sem  þá  skortir,  er  að  meiða  þa  í orðum 
að  ósekju“).  pað  er  vantraustsyf irlýsing : sýnir  bæði,  að  úr 
litlu  sönnu  er  að  velja,  og  líka  að  menn  vildu,  að  þeir  \æm 
þessum  kostum  búnir.  En  Snorri  hefur  fastari  jörð  undir  fótum 
en  La  Roehefoucauld,  að  því  leyti  sem  mannkostir  orka  meir 
tvímælis  en  staðreyndir. 


167 


pá  víkur  Snorri  loks  að  dróttkvæöunum  í síÖustu  setningu: 
formálans:  „en  kvæÖin  þykkja  mér  sízt  ór  stað  færö,  ef  þau  eru. 
rétt  kveöin  ok  skynsamliga  upp  tekin“.  Hún  stendur  á undar- 
legum  staö,  á eftir  greininni  um  Ara.  Hún  gæti  bent  til  þess, 
aö  þeirri  grein  væri  hleypt  inn  síðar,  en  getur  líka  verið  eins 
konar  „eftir  á aö  hyggja“. 

* 

Setning  þessi  er  ekki  auðskilin.  I öllum  þýöingum,  sem  ég 
hef  séö,  er  hún  skilin  á þann  veg : „en  kvæðin  tel  ég  sízt  munu 
vera  afbökuð,  ef  þau  eru  rétt  kveöin  og  skynsamlega  skýrö“ 
(tekin  upp  = orðunum  raöaö  sem  í lausu  máli,  „tekin  sam- 
an“).  En  það  getur  þó  ekki  veriö  kvæöanna  sök,  þótt  þau  lendi 
í höndum  manns,  sem  skýrir  þau  rangt.  Efni  setningarinnar 
hlýtur  að  vera,  aö  á tvennan  hátt  sé  hægt  að  ganga  úr  skugga 
um,  að  kvæÖi  sé  ekki  afbakað : ef  það  fullnægi  bragreglum  og 
ef  efni  þess  sé  skynsamlegt  viö  nánari  athugun.  Meö  því  móti 
verður  hún  mikilsverÖ  viöbót  við  það,  sem  á undan  er  komið, 
og  sýnir,  aö  Snorra  hefur  heldur  ekki  sézt  yfir  þessa  hlið  heim- 
ildamatsins. 

III. 

Einmitt  formáli  Heimskringlu  sýnir  þaö  ljóslega,  aö  mönn- 
um  var  orðið  tamt  að  sækja  söguefni  í kvæði  fyrir  daga  Snorra. 
Hagnýtingin  verður  jafnan  að  fara  á undan,  áður  en  kenningin 
þroskast:  Ijós  hugsun  á undan  rökfræði,  ljóðagerð  á undan 
bragfræði  o.  s.  frv. 

Langmestur  hluti  af  vísum  og  kvæðum  fornskálda,  sem 
varðveizt  hafa  til  vorra  daga,  er  í letur  færður  í sambandi  við 
söguleg  fræði.  petta  sýnir  gjörla,  hvert  andlegur  áhugi  íslend- 
inga  stefndi  á 12.  og  13.  öld : það  var  sögugildið  en  ekki  skáld- 
skapurinn,  sem  um  var  hirt.  En  það  bendir  líka  á ástandið  áður 
en  sagnaritunin  hófst.  Sögur  og  vísur  höfðu  aldrei  verið  að- 
skildar.  pessvegna  lá  það  frá  bvrjun  í augum  uppi  fyrir  sagna- 
ritarana  að  nota  vísur  og  fella  þær  inn  í frásögn  sína.  pa5 


168 


þarf  ekki  að  grípa  til  írskra  áhrifa  né  annara  örþrifráða  til 

þess  að  skýra  svo  auðskilið  mál. 

Athugum  fyrst  lausavísurnar.  Flestar  þeirra  voru  þann  veg 
vaxnar  og  til  orönar,  aö  ekki  var  hægt  aö  skilja  þær,  nema 
með  því  að  láta  stutta  sögu  um  tildrög  og  tilefni  fylgja  meö 
til  skýringar.  Svo  er  enn  í dag  um  íslenzkar  tækifænsvísur. 

Á hinn  bóginn  myndaöi  vísan  fastan,  auölæröan  kjarna,  sem 
sagan  loddi  viö,  og  geymdist  því  betur  en  ella. 

Nokkuö  ööru  máli  gegnir  meö  konungakvæöin.  pau  voru 
sjálf  saga,  gátu  staöiö  ein.  Hiröskáldin  voru  eins  konar  kon- 
unglegir  sagnaritarar,  og  þeim  og  konungunum  sjálfum  hefur 
verið  þetta  fullljóst.  Pað  er  alveg  í réttum  anda  fortíðarinnar, 
þegar  Snorri  lætur  Ólaf  helga  kalla  skáld  sín  inn  í skjaldborg- 
ina  á undan  Stiklastaöaorustu,  til  þess  þeir  sæju  sem  bezt  öll 
tíöindi  — „því  at  ér  skuluö  frá  segja  ok  yrkja  um  síðan“ 
(Ól.  s.  h.,  k.  206).  Kvæðin  voru  miklu  vissari  en  sundurlaus 
frásögn  aö  gangast  ekki  í munni,  og  því  vissari,  sem  hættir 
voru  dýrari,  hvert  orö  í fastari  skorðum,  svo  aö  torvelt  var  aö 
breyta,  nema  braglýti  sæjust.  Er  þetta  ef  til  vill  ein  aöalor- 
sökin  til  þess,  aö  dýrari  bragir  voru  heimtaðir  á dróttkvæðum 
en  Eddukvæöum.  Tacitus  segir  þaö  þegar  frá  Germönum,að  forn 
kvæði  voru  einu  sögur  þeirra  og  annálar  (carmina  antiqua 
„quod  unum  apud  illos  memoriæ  et  annalium  genus  est“,  Ger- 

mania,  c.  II). 

Sögukvæði  og  sögusagnir  hafa  um  skeið  getaö  fanð  hvor 
sinna  feröa.  Einn  gat  kunnað  frásögn,  annar  kvæöi  um  sama 
viöburö,  án  þess  saman  væri  borið.  Næg  sönnun  þessa  er  hversu 
oft  Snorri  og  aðrir  sagnaritarar  leiörétta  munnmælin  með  því 
aö  vitna  í kvæði.  Samt  gat  þaö  líka  valdið,  aö  menn  skildu 
hvorki  kvæöin  til  fullrar  hlítar,  né  geröu  sér  grein  fyrir,  hve 
miklu  áreiðanlegri  þau  voni  en  munnmælin.  Og  víst  er  þaö,  að 
fróöir  menn  hafa  áður  en  sagnaritun  hófst  verið  farnir  aö  bera 
saman  sögur  og  kvæöi,  auka  og  leiðrétta  sögurnar  eftir  kvæð- 
nnum  og  vísa  til  þeirra  sem  sannana.  Svo  talar  t.  d.  Theodricus 


169 


munkur  um  kvæði  íslendinga  sem  söguheimildir,  en  hann  styðst 
einmitt  viÖ  munnlegar  frásagnir  þeirra,  en  ekki  skrifaðar 
heimildir  (Monumenta  hist.  Norv.  3:  „prout  sagaciter  perquirere 

potuimus  ab  eis quos  nos  Islendinga  vocamus,  qui 

hæc  in  suis  antiquis  carminibus  pereelebrata  recoluntu). 

Yísa  Hjalta  Skeggjasonar,  sem  Ari  tilfærir  í íslendinga- 
bók,  er  partur  af  frásögninni.  Notkun  slíkra  vísna  á sér  í raun 
og  veru  enga  þróun.  Hún  var  samskonar  1 munnlegri  og  skrif- 
aðri  frásögn.  Einu  atriöin  voru  aö  greina  rétt  frá  höfundi 
og  tilefni,  og  gæta  þess  að  ekki  væri  ósamræmi  milli  sögu  og 
vísu.  0 g þótt  villur  í þessu  efni  komi  fyrir,  þá  var  það  sjaldnast 
sem  hægt  var  að  leiöretta  jþær,  einmitt  af  þ\  í aö  sögui  og 
vísur  voru  svo  samgrónar. 

Alt  önnur  er  afstaöa  þeirra  vísna,  er  standa  sem  sannanir. 
pað  er  mikill  munur  á því,  hvort  á undan  vísu  stendur:  þá 
kvaö  Sighvatur,  eða:  svá  kvaö  Sighvatur.  Reyndar  eru  vísur 
þær,  sem  eru  partur  af  frásögninni,  líka  sannanir,  beinlínis  eöa 
óbeinlínis.  En  þær  eru  þo  einkum  teknar  upp  af  þvi  að  þær  eru 
sjálfar  atburður.  Hinar  vísurnar  mætti  fullu  nafni  kalla  inn- 
skots  sannanir,  sannanir  milli  sviga.  Staða  þeirra  er  lík  og  neð- 
anmálsgreina  í nútíma  vísindaritum : frásagan  er  heil,  þótt  þeim 
sé  öllum  slept  úr,  þær  standa  að  eins  til  staðfestingar. 

pað  er  nú  ekki  hægt  að  vita,  hvort  Ari  hafi  tilfært  nokkrar 
vísur  á þennan  hátt  í konunga  æfi  sinni.  En  þótt  svo  hafi  ekki 
verið,  getur  hann  vel  hafa  notað  eitthvað  af  vísum,  og  vafa- 
laust  hefur  hann  haft  hliðsjón  af  Ynglingatali  við  ættartölu 
sína.  Eiríkur  Oddsson  virðist  hafa  stuðst  við  Sigurðarbálk 
ívars  Ingimundarsonar,  en  þær  vísur,  sem  hann  tilfærir, 
standa  fremur  til  skemtunar  en  sönnunar,  enda  þurfti  hann  ekki 
kvæðanna  við  til  þess,  þar  sem  hann  skrifaði  um  samtímavið- 
burði.  Oddur  Snorrason  tilfærir  aðeins  eina  vísu,  vísu  Stefnis 
um  Sigvalda,  því  að  hana  gat  hann  þýtt  á latínu.  Vísur  þær, 
sem  standa  í þýðingunum,  eru  síðari  viðbót  (úr  Fagurskinnu) . 
En  Oddur  notar  þessa  einu  vísu  sína  greinilega  sem  sönnun, 


i 


170 


o£  mundi  víst  hafa  tilfært  fleiri,  ef  hann  hefði  skrifað  á ís- 
lenzku.  Fdztu  rit  sem  nú  eru  til,  þar  sem  vísur  eru  notaðar  á 
líkan  hátt  op:  hjá  Snorra,  eru  því  Elzta  Ölafs  sagan  ofr  Ágrip. 
En  mjöp:  er  meðferð  þeirra  ábótavant.  Miklu  færri  vísur  not- 
aðar  en  kostur  \'ar  a,  oft  ekki  rett  skildar  og1  því  ósamræmi 
milli  texta  og  vísna,  og  ekki  wema  nokkuð  af  efni  vísnanna 
tekið  upp  í sundurlausu  frásögnina. 

Miklu  betur  eru  vísurnar  notaðar  í sagnaritunum  frá  önd- 
verðri  13.  öld:  Orkneyinga  sögu,  Morkinskinnu,  Fagurskinnu. 
Mun  síðar  tækifæri  til  að  bera  þessi  rit  saman  við  verk  Snorra 
á stöku  stöðum.  I Morkinskinnu  er  ekki  einungis  tilfærður 
f jöldi  vísna,  og  þær  notaðar  með  sæmilegri  dómgreind,  heldur 
kemst  höfundurinn  svo  langt  að  hugsa  líka  um  sannindi  kvæð- 
anna  sjálfra  og  hvort  þeim  megi  treysta.  Hann  leggur  áherzlu 
á,  að  kvæðin  séu  samtíða  viðhurðunum:  „Er  mikil  saga  frá 
Haraldi  konungi  í kvæði  sett,  þau  er  honum  samtíða  voru  um 
hann  kveðin“  (Flat.  III,  343,  smbr.  Fagursk.  263  (kvæði  þau, 
er  íslenzkir  menn  færðu  honum  sjálfum),  Heimskr.,  Har.  s. 
harðr.  k.  36).  Enn  merkilegri  er  þó  þessi  umsögn:  „í  þessum 
II  drápum  Haralds  ok  mörgum  öðrum  Iians  kvæðunr  er  getit 
þessa  stórvirkis,  ok  eigi  þarf  orð  at  gera  h.já  því,  at  s.jálfan 
Grikk.ja  konung  blindaði  hann.  Jafnvel  mætti  nefna  til  þess 
greifa  einhvern  eða  hertoga,  ef  þat  þætti  sannara,  en  í öllura 
kvæðum  Haralds  konungs  segir  þetta  eina  lund  (Morkinsk. 
14,  smbr.  Fagursk.  230,  Heimskr.,  Har.  s.  harðr.  k.  14).  Eru 
þetta  langskarplegustu  ummæli  um  kvæðin  á undan  formála 
Heimskringlu,  þvi  að  hér  er  ekki  einungis  bent  á samræmi  fleiri 
heimilda,  heldur  líka  gerð  tilraun  til  þess  að  skil.ja  hugarfar 
skáldanna. 

En  eins  og  formáli  Snorra  er  víðtækari  og  djúpsærri  en 
þessar  einstöku  athugasemdir  fyrirrennaranna,  s\o  er  og  vísna- 
notkun  hans  öll  á hærra  þroskastigi.  Yfirleitt  finnur  maður 
sífelt  til  þess  við  samanburð  á verkum  Snorra  og  heimildum 
hans,  að  hann  er  fullorðvari , vissari,  .jafnari.  Hann  fer  ef  til 


171 


vill  ekki  fram  úr  þeim,  þar  sem  þeim  tekst  bezt,  en  honum 
skeikar  miklu  sjaldnar,  vald  hans  á efninu  er  langtum  meira; 
Og  í þessu  sambandi  má  ekki  gleyma  því,  að  hann  stendur  ekki 
einungis  á herðum  hinna  eldri  sagnaritara,  heldur  var  Edda 
hans,  með  þeirri  rannsókn  á skáldskap  og  skáldamáli,  sem  hún 
haföi  útheimtað,  líka  bezti  undirbúningur  til  þess  ab  fara  vel 
meb  kvæðin  sem  söguheimildir. 


IY. 

Skáldskaparaiál  gefa  fyrst  og  fremst  hugmynd  um  þann 
aragrúa  kvæða,  sem  Snorri  hefur  kunnaö,  og  Skáldatal  bendir 
ekki  síöur  í sömu  átt.  Sú  skrá  er  auðsjáanlega  mibuð  við  kvæð- 
in  sem  söguheimildir,  þar  sem  hún  tekur  ekki  tillit  til  annara 
kvæöa  en  um  höfðingja.  Hún  gat  verið  stoð  fyrir  mmmð,  og 
mér  finst  hún  benda  á þaö,  sem  líka  af  öbrum  ástæðum  er 
sennilegt,  aö  Snorri  hafi  kunnað  kvæöin  utanbókar,  og  ekki  haf t 
þau  skrifuö.  Sést  þaö  oft  hvernig  hann  hefur  haft  vísumar  a 
hrabbergi  í minni  sínu.  Hann  hefur  Bersöglisvísur  í huga  þegar 
hann  skrifar  um  Hákon  goða,  hann  lvsir  hinum  snöru  augum 
Ólafs  helga  í upphafi  sögu  hans  (k.  3),  og  sækir  það  í vísu 
eftir  Sighvat  um  Stiklastaöaorustu  (k.  226,  smbr.  Litt.  hist.  II 
707).  Vísa  Araórs  jarlaskálds:  Gengr  í ætt,  þats  yngvi  | Upp- 
lendinga  brendi  o.  s.  frv.,  er  kveöin  um  Harald  haiöiaöa,  en 
Snorri  tilfærir  hana  til  sönnunar  um  atfarir  Ólafs  helga  (Ól. 
s.  h.,  k.  121).  Helgisagan  tilfærir  í sambandi  vib  fall  Erlings 
Skjálgssonar  vísu  Sighvats:  Einn  vissak  þer  annan,  þar  sem 
skáldiö  bar  þá  saman  Erling  og  Dala-Guðbrand.  En  Snorri 
skildi,  aö  sam anburö urinn  var  fremur  Gubbrandi  til  vegs  en 
Erlingi,  því  aö  Erlingur  var  frægari  (smbr.  Ól.  s.  h.,  k.  22),  og 
því  flvtur  hann  vísuna  þangað  sem  Guöbrands  er  fyrst  getið 
(Ól.  s.  h.,  k.  112). 

Snorri  tilfærir  fleiri  vísur  en  nokkur  annar  sagnaritari, 
í Fagurskinnu  eru  271  vísa  og  vísnapartar,  en  í Heimskringlu 
613.  En  auðvitað  er  þess  aö  gæta,  ab  Fagurskinna  er  miklu 


172 


styttra  rit  en  Heimskringla,  og  auk  þess  vantar  bæði  í hana 
og  Morkinskinnu.  Enda  er  vísnatalan  ekki  nóg  til  samanburðar. 
Mörguin  vísunum  í Morkinskinnu  er  bætt  við  af  skrifurum,  og 
oft  á óheppilegum  stöðum,  og  þar  er  fjöldi  af  lausavísum  og 
efnislitlum  kvæðabrotum.  Um  Ólaf  kyrra  tilfærir  Snorri  ekki 
nema  fjórar  vísur,  en  Morkinskinna  14,  og  samt  er  eins  mikið 
söguefni  í vísum  Snorra.  Hann  er  vandlátur  með  að  taka  ekki 
vísur  að  óþörfu  og  ekki  tækifærisvísur  um  lítilf jörlega  viðburði. 
Hann  tekur  aldrei  inngangsvísur  kvæða,  eins  og  Fagurskinna 
tekur  úr  Haraldskvæði  og  Eiríksmálum.  Og  þá  er  þess  að  gæta, 
að  Snorri  notar  margrar  vísur  án  þess  að  tilfæra  þær,  og  vafa- 
laust  lleiri  en  vér  nú  getum  vitað.Getur  hann  þeirra  þá  stundum, 
og  stundum  ekki.  Svo  tilfærir  Fagurskinna  t.  d.  þrjár  vísur  úr 
Velleklu  um  ívrra  íund  þeirra  Hakonar  jarls  og  Ragnfröðar 
Einkssonar,  en  skyrir  litið  frá  efni  þeirra  í frásögninni  (70 — 
í 2.) . Aftur  á móti  kemur  Snorri  með  efni  vísnanna,  jafnvel  svo 

að  orðalag  helzt:  Hóf  und  kyrjar  kneyfi  vandar  dýr  at 

landi  ( V ellekla),  „Hóf  öll  skipin  saman  inn  at  landinu“ 
(Ol.  s.  Tr.,  k.  17).  En  hann  gefur  ekki  í skyn,  að  hann  styðjist 
við  kvæðið. 

í öðru  lagi  vekja  Skáldskaparmál,  þar  sem  torskildustu 
vísur  stundum  eru  beinlínis  skýrðar,  vonir  um,  að  Snorri  muni 
skilja  kvæðin  út  í æsar.  Reyndar  má  heita,  að  skilningur  fyrir- 
rennaia  lians  á kvæðunum  sé  góður,  og  er  þó  örðugra  að  vita 
það  til  hlítar,  vegna  þess  hve  oft  er  lauslega  skýrt  frá  efni 
vísnanna  í frásögninni.  Og  fágætt  er  það  a.  m.  k.,  að  slíkt  komi 
fynr,  sem  þegar  höfundur  Ágrips  misskilur  ,skeiðarbrand‘ 
(skipsstafn,  skip)  og  gerir  úr  því  konungsnafn:  „ok  flúði 
Brandr  til  L)anmarkar‘ *.  En  um  visnaskilning  Snorra  er  það 
að  segja,  að  hann  er  miklu  betri  á dróttkvæðum  en  Eddukvæð- 
um,  og  yfirleitt  svo  fullkominn,  að  honum  verður  aldrei  of 
mikill  gaumur  gefinn.  Skal  ég  benda  hér  á tvö  dæmi,  þar  sem 
greinargerð  Snorra  fyrir  efni  vísnanna  bendir  að  mínu  áliti 
til  réttara  skilnings. 


173 


í 22.  kapítula  Ólafs  sögu  helga  segir  Snorri  frá  viðskiftum 
þeirra  Eiríks  jarls  og  Erlings  Skjálgssonar.  Gefur  hann  það  í 
skyn,  að  jarli  hafi  staðið  sá  beygur  af  Erlingi,  að  hann  fór  því 
að  eins  um  Rogaland  að  veizlum,  að  hann  hefði  mikið  fjölmenni, 
„pess  getr  Sighvatr: 

Erlingr  var  svá  jarla 

átt  er  skjöldungr  mátti 

Áleifs  mágr  at  ægði 

aldyggs  sonar  Tryggva“  o.  s.  frv. 

petta  tekur  Finnur  Jónsson  svo  upp  í Skjaldedigtningen : „Er^ 
lingr  var  skjöldungr  jarla,  er  mátti  svá,  at  mágr  Áleifs,  aldyggs 
sonar  Tryggva,  ægði  átt“.  En  við  þetta  er  fyrst  að  athuga,  að 
Erlingur  var  ekki  jarl  og  vildi  ekki  vera  það  að  sögn  Snorra 
(Ól.  s.  Tr.,  k.  58).  pað  hefði  því  verið  ótrúleg  smekkleysa  af 
Sighvati  að  kalla  hann  ,konung  meðal  jarla‘.  Og  auðséð  er,  að 
,ægði  átt‘  er  miklu  óákveðnara  en  svo,  að  Snorri  gæti  hér  fært 
það  máli  sínu  til  sönnunar,  því  að  Erlingur  gat  vel  verið  ægi- 
legur  almenningi,  án  þess  að  Eiríkur  jarl  færi  hræddur  fyrir 
honum.  Ég  hygg,  að  ,átt  jarla‘  eigi  saman,  en  ,skjöldungr‘  eigi 
við  ,Áleifs‘,  og  verður  þá  að  lesa  ,skjöldungs‘,  sem  er  lítil  leið- 
rétting.  Vísuhelmingurinn  verður  þá  svo  upp  tekinn : „Erlingr, 
er  mátti  svá,  at  ægði  átt  jarla,  var  mágr  Áleifs  Tryggvasonar, 
aldyggs  skjöldungs“ . Með  þessu  verður  vísan  í samræmi  við 
sundurlausa  málið  hjá  Snorra  og  það  sem  vér  annars  vitum  um 
Erling,  og  samhengið  verður  betra  við  síðara  helmínginn,  þar 
sem  talað  er  um  gjaforð  annarar  systur  Ólafs  konungs:  Næst 
gaf  sína  systur  o.  s.  frv.  Líka  þess  vegna  fer  betur  á,  að  talað  sé 
um  kvonfang  Erlings  í höfuðsetningu  en  í millisetningu. 

Vísu  Eyvindar  í lok  Haralds  sögu  gráfeldar  tekur  Finnur 
Jónsson  svo  upp:  „Fengum  feldarstinga  (dálk)  ok  galt  við 
fjörð-hjörðu,  þanns  álhimins  (íss)  lendingar  sendu  oss  útan; 
ek  selda  mest  mínar  hlaupsildr  Egils  gaupna  (örvar)  við 
mævörum  sævar  (síldum)  ; hallæri  veldr  hváru“.  En  í bók  sinni 


174 


iim  Harald  hárfagra  (4 — 5)  benti  Eggert  Briem  á,  að  Snorri 
iSegir  það  berum  orðuin,  að  Eyvindur  lét  höggva  í sundur 
-dálkinn  og  keypti  sér  bú  (búfé:  hjörð)  með,  en  síldina  ekki 
nema  f'yrir  bogaskot  sitt.  Viil  hann  taka  saman  .,f jarð-álhim- 
ins“,  og  væri  þá  setningin  ,ok  galt  við  kjörðu‘  orðin  samkvæm 
frásögn  Snorra.  En  ,fjarðál-himinn‘  er  miklu  ambögulegri  kenn- 
ing  en  svo,  að  Eyvindur  hafi  getað  sett  hana  saman,  enda  er 
íun  annað  betra  úrræði  að  velja.  ,Fjörð‘  er  hér  (eins  og  líklega 
víðar,  þar  sem  menn  hafa  haldið  það  stæði  framan  við  annað 
orð  í sainsetningum)  sjálfstætt  orð  og  merkir  ,í  fyrra*.  petta 
varpar  einnig  ljósi  á orðið  ,mest‘  í síðara  helmingi  vísunnar: 
í fvrra  keypti  ég  búfé  fyrir  dálkinn  frá  Islendingum,  nú 
(mest  = síðast)  keypti  ég  síld  fyrir  örvar  mínar. 

priðja  skilyrði  þess  að  nota  vísur  vel,  auk  þess  að  kunna 

mikið  af  kvæðum  og  skilja  þau,  var  að  efast  svo  um  frásagn- 

irnar  í lausu  máli,  skráðar  eða  óskráðar,  að  það  vantraust  væri 

hvöt  til  þess  að  leita  áreiðanlegri  heimilda.  pað  er  ekki  nema 

sjálfsagt,  að  sagnaritarar,  sem  beinlínis  og  óbeinlínis  höfðu 

lært  af  Ara  fróða,  trúðu  varlega  öllu,  sem  sagt  var,  og  snemma 

kemdur  fram,  að  vísunum  var  betur  treyst.  Svo  segir  t.  d.  í 
* 

Agripi  (29.  dálki)  um  Hersi  konung  og  andlát  hans:  „En  sann- 
endi  til  þessa  má  heyra  í Háleygjatali,  er  Eyvindr  orti,  er  kallaðr 
var  skáldaspillir“.  En  þar  kann  höfundur  ekki  að  gera  sams 
konar  mun  á kvæðum  um  forna  tíma  og  samtíðarviðburði,  sem 
Snorri  gerir  í formála  Heimskringlu.  Enn  þá  berorðari  er  Mork- 
inskinna  um  mismuninn  að  treysta  frásögn  og  kvæði,  þar  sem 
sagt  er  í sambandi  við'  lýsinguna  á hirðsiðum  (Mork.  126)  : 
„ok  til  þess  at  þetta  sé  eigi  logit,  þá  segir  Arnórr  svá  jarla- 
skáld“,  og  fvlgir  því  vísuhelmingur. 

Vantraust  Snorra  á munnmælum  og  sögum  kemur  víða 
fram.  Má  þar  fyrst  og  fremst  minna  á allan  formála  Heims- 
kringlu,  og  því  næst  á öll  þau  dæmi,  þar  sem  hann  leiðréttir 
.eldri  frásagnir  með  heilbrigðri  skynsemi  sinni  einni  saman,  eins 
og  enn  mun  sýnt  verða.  Lengra  varð  í raun  og  veru  ekki  komist 


175 


í að  rengja.  Var  því  sízt  furða,  þótt  hann  færði  sér  í nyt  hinn 
víðtæka  fróðleik  sinn  á fornan  skáldskap  til  þess  að  bera  saman 
sagnir  og  kvæði,  þar  sem  því  varð  við  komið.  Hann  notar  t.  d. 
rit  Odds  munks  um  Ólaf  Tryggvason  í stórum  stíl,  en  hann 
nefnir  hvergi  þessa  aðalheimild  sína.  Aftur  á móti  segir  hann 
um  Hallfreð  vandræðaskáld : „Af  Hallfröðar  kvæðum  tökum 
vér  vísendi  ok  sannendi,  þat  er  þar  er  sagt  frá  ÓJafi  konungi 
Tryggvasyni“  (Ól.  s.  Tr.,  k.  83). 

Einstöku  dæmi  úr  Morkinskinnu  geta  gefið  hugmynd  um, 
á hve  hátt  stig  notkun  vísnanna  var  komin  áður  en  Snorri  fór 
að  rita.  Út  af  vísu  pjóðólfs:  Flýði  jarl  af  öðru,  um  eina  orustu 
þeirra  Magnúsar  góða  og  Sveins  Úlfssonar,  bætir  höfundur  við : 
„Hér  vísar  til  þess  jafnan  í kveðskapnum,  at  Magnús  konungr 
ok  allir  hans  menn  kölluðu  Svein  jarl,  þótt  hann  sjálfr  kallaði 
sik  konung,  eðr  hans  vinir“  (Flat.  III,  284).  Hér  eru  orð  vís- 
unnar,  sem  geymst  höfðu  í föstum  skorðum,  höfð  til  þess  að 
sýna  fram  á forn  orðtæki,  sem  síðari  viðburðir  (viðurkenning 
konungdóms  Sveins)  höfðu  hlotið  að  fella  í gleymsku.  Líka  er 
reynt  að  gera  upp  á milli  tveggja  skoðana  um  sama  atburð  með 
því  að  færa  fram  vísu  til  styrktar  annari  (Mork,  145).  Meðal 
þess  sem  sagt  er  frá  fornum  hirðsiðum  í Ólafs  sögu  kyrra 
(Mork.  126)  er  þetta:  „Ok  þá  var  höfðingjum  títt  at  bera  öl 
um  eld  þveran,  ok  drekka  á öndugismann  sinn;  ok  þótti  þat 
vera  mest  virðing  at  sitja  fvrir  konungs  ádrykkju“.  pessu  til 
sönnunar  stendur  svo  vísa  Arnórs: 

Hétk,  þás  hvern  vetr  sátum, 
hrafns  verðgjafa  jafnan, 

(líð  drakk  gramr  á góðar) 
gagnvart  (skipa  sagnir). 

Er  merkilegt  að  sjá  vísu  hafða  hér  sem  menningarsögulega 
heimild,  og  sýnir  það  eitt  með  öðru  hina  einstöku  athugun 
íslendinga  á sögulegar  breytingar.  En  lengi  má  um  bæta.  Snorri 
tekur  lýsingu  Morkinskinnu  á hirðsiðum,  án  þess  að  breyta 


17G 


henni  að  marki.  En  hann  hefur  ekki  verið  ánægður  með  vísu' 
Arnórs  (úr  porfinnsórápu  Orkneyjajarls)  sem  sönnunargajín  í 
þessu  sambandi,  þó.  að  líkt  v.æri  að  vísu  á komið  um  konungs 
hirð  og  jarls  hirð,  norska  og  orkneyska  menningu.  Og  með- 
fróðleik  sínum  tókst  honum  að  finna  aðra  vísu,  sem  alveg  átti 
við,  úr  drápu  Stúfs  blinda  um  Harald  harðráða: 

pás  *blóðstara  bræðir 
baugum  grimmr  at  Haugi 
gjarn  með  gyldu  homi 
gekk  sjálfr  á mik  drekka. 

Og  um  leið  víkur  hann  frásögninni  við  samkvæmt  vísunni : 
„Haraldr  konungr  ok  aðrir  konungar  fvrir  honum  váru  vanir’ 
at  drekka  af  dýrahornum  ok  bera  öl  ór  öndugi  um  eld,  ok 
drekka  minni  á þann,  er  honum  svndisk“  (ól.  s.  kyrra,  k.  3). 

Að  eins  örfá  dæmi  þess  skulu  hér  tekin,  hvernig  Snorri 
færir  sér  vísumar  í nvt.  Helgisagan  (k.  8)  segir  frá  Ólafi 
helga,  að  hann  vann  fvrsta  sigur  sinn  „í  Vík  austr  við  sker 
þau,  er  síðan  eru  kölluð  Sótasker“  á víkingi,  er  Sóti  hét.  Er 
þar  auðsjáanlega  tekið  efni  úr  Víkingarvísum  Sighvats,  þótt 
ekki  sé  \útnað  í þær: 

— — — fyrsta  sinni 
hann  rauð  æstr  fyr  austan 
úlfs  fót  við  sker  Sóta. 

Snorri  tilfærir  þessa  vísu,  og  hann  segir  líka,  að  Sóti  hafí 
verið  nafn  víkingsins,'  þótt  Sighvatur  geti  þess  ekki,  og  það* 
sé  líklega  ágizkun  ein,  að  skerin  hafi  þá  hlotið  nafn  sitt  og  á 
þennan  hátt.  En  Snorri  hafði  engin  gögn  til  þess  að  rengja 
það.  pau  hafði  hann  aftur  á móti  um  legu  Sótaskerja.  Af 
Höfuðlausn  Óttars  sá  hann  nefnilega,  að  Ólafur  hóf  ferð  sína 
með  því  að  halda  „austr  í salt“  og  „hrjóða  Svíþjóðar  nes“. 
Hann  tilfærir  hálfa  aðra  \*ísu  þessu  til  sönnunar  og  segir  á 
undan : „Óttarr  svarti  segir  þat  berum  orðum,  at  hann  fór  þá 


I 


177 

austr  ór  Danmörku  (Ól.  s.  h.,  k.  5).  Og  samkvæmt  því  hefur 
hann  um  Sótasker:  „þat  er  í Svíaskerjum“  (k.  6).  I ,berum 
orðum‘  er  einmitt  fólgin  aöfinsla  a‘ð  frásögn  Helgisögunnar,. 
og  sýnir  það,  hve  nákvæmlega  Snorri  athugaði  kvæðin. 

Stundum  má  heita  að  hver  leiðréttingin  reki  aðra.  Svo  er 
t.  d.  um  ýmis  atriði  um  Stiklastaðaorustu.  I helgisögunni  (k. 
91)  stendur:  „pat  segja  menn,  at  Árni  Árnason  bæri  merki 
Ólafs  konungs  um  daginn“.  En  Snorri  segir:  „pórður  Fólason 
bar  merki  Ólafs  konungs;  svá  segir  Sighvatr  skáld  í erfidrápu 
þeiri,  er  hann  orti  um  Ólaf  konung“  — og  kemur  þá  vísan  (Ól.. 
s.  h.,  k.  212)  — Helgisagan  segir,  að  konungur  hafði  hvorki 
hjálm  né  brynju.  En  Snorri  vitnar  í orð  Sighvats: 

— — gekk  sóknþorinn  sækja 
synjór  fram  í brynju 

og  breytir  frásögu  sinni  eftir  því  (k.  213).  — Helgisagan  segir 
(k.  92),  að  Björn  stallari  „hjó  með  sverði  til  póris  hunds  um 
daginn,  en  þar  sem  á kom  beit  eigi  heldr  en  vendi  berði  um“. 
En  Snorri  eignar  þetta  högg  konungi  sjálfum,  og  vitnar  til 
Sighvats  (k.  228),  og  er  skilningur  hans  efalaust  réttur. 

Vegna  þess  að  bornar  hafa  verið  brigður  á það  (af  Kon- 
rad  Maurer),  að  sams  konar  notkun  dróttkvæða  kæmi  fram 
í síðustu  sögunum  í Heimskringlu  sem  í hinum  fyrri,  ætla  ég 
hér  að  sýna,  hvernig  þessu  er  varið  í sögu  Inga  og  Sigurðar.. 
Sleppi  ég  auðvitað  að  minnast  á þær  vísur,  sem  farið  er  með 
alveg  á sama  hátt  í Morkinskinnu.  — Vísan  í k.  14,  Auð  gefr 
Eysteinn  lýðum,  er  ekki  annarsstaðar  tilfærð  né  notuð,  en. 
úr  henni  hefur  Snorri  það,  að  Haraldr  gilli  hafi  átt  son,  sem 
Magnús  hét.  Næsta  vísa  (k.  17),  úr  Erlingsdrápu  porbjamar 
Skakkaskálds,  er  heldur  ekki  nema  í Heimskringlu,  en  ekki 
bætir  hún  neinu  söguefni  við  það  sem  stendur  í Mork.  og 
Orkneyinga  sögu  um  það,  er  unninn  var  drómundurinn.  Síð- 
ari  vísan  í k.  19  stendur  að  vísu  líka  í Mork.,  en  eins  og  oftar 
Sigurður  Nordal : Snorri  Sturluson.  12 


178 


'iiotar  Snorri  efnið  betur  í frásögn  sinni,  þar  sem  hann  talar 
um  orustu  við  Leikberg,  en  Mork.  nefnir  ekki  staðinn.  Líkt 
er  um  næstu  vísu,  að  hún  stendur  í Mork.,  en  Snorri  notar 
hana  betur,  því  að  úr  henni  hefur  hann  töluna  á liði  Ilaralds 
jarls.  Vísan  „Beit  buðlungs  hjörr“  (k.  20)  er  lítið  notuð  í 
Mork.,  en  eflaust  er  eitthvað  fallið  úr  textanum:-  „aðra 
orrostu  átti  hann  suðr  við  Hjartarpoll,  ok  kom  þeim  á flótta“ 
(225),  á víst  að  vera:  við  Hjartarpoll  við  riddaralið  ok  kom 
þeim  o.  s.  frv.,  eins  ög  í Heimskringlu  stendur.  Snorri  hefur 
einmitt  hlotið  að  taka  þetta  um  riddaraliðið  úr  Mork.,  því 
að  það  styðst  alls  ekki  við  vísuna.  par  er  talað  um  sjóorustu 
(„hruðusk  Engla  beit“),  sem  Mork.  sleppir,  en  Snorri  reynir 
að  taka  tillit  til  með  því  að  segja:  „hruðu  þeir  þar  skip 
nökkut“  (á  að  vera  nökkur?).  pá  stendur  vísan  í 21.  kap. 
hvergi  nema  í Heimskringlu,  og  Snorri  lýsir  eftir  henni  Sig- 
urði  konungi  nákvæmar  en  gert  er  í Morkinskinnu. 

í þessum  dæmum  kemur  gjörla  fram  bæði  vísnafróðleik- 
ur  Snorra  og  vald  hans  á efni  kvæðanna.  Var  það  þó  ekki 
heiglum  hent  að  bæta  svo  um  annað  eins  ágætisrit  og  Morkin- 
skinna  er.  Hitt  er  engin  furða,  þótt  Snorri  leggi  minni  áherzlu 
á vísurnar  eftir  því  sem  nær  dró  samtíð  hans  og  sögurnar 
sjálfar  urðu  bæði  fyllri  og  áreiðanlegri. 

V; 

Snorri  leggur  áherzlu  á það  í formála  Heimskringlu,  að 

nota  ekki  nema  samtíða  kvæði  um  viðburði  eftir  daga  Har- 

alds  hárfagra.  Enda  var  það  ekki  fvr  en  á 14.  öld,  sem  farið 

var  að  tilfæra  vísur  úr  kvæðum  eins  og  Jómsvíkingadrápu, 
* 

Kekstefju  og  Islendingadrápu,  sem  kveðin  voru  um  löngu 
liðna  viðburði  og  höfðu  í engu  meira  sannleiksgildi  en  munn- 
mælin.  pá  voru  vísurnar  orðnar  meira  til  prýði  en  heimilda, 
og  fróðleiksstefnunni  var  tamt  að  tína  alt  til.  En  Snorri 
hefur  reglur  sínar  í formálanum  auðsjáanlega  sífelt  í huga. 


179 


Hann  bendir  sérstaklega  í frásögn  sinni  á orð  pórarins  lof- 
tungu  (Ól.  s.  h.,  k.  172)  : 

Várum  sjón  sögu 
slíks  ríkari. 

Hann  segir  um  orustuna  fyrir  Nesjum:  „Sighvatr  skáld  var 
þar  í orrostu;  hann  orti  þegar  um  sumarit  eptir  flokk  þann, 
er  Nesjavísur  eru  kallaðar,  ok  segir  þar  vandliga  frá  þess- 
um  tíðendum“  (01.  s.  h.,  k.  49).  0 g þó  að  hann  noti  ýmsar 
vísur  úr  Geisla  Einars  Skúlasonar,  þá  tilfærir  hann  þá  eina, 
þar  sem  Einar  var  sjónarvottur,  og  því  beint  vitni  (Sig.  s. 

. Jórsalaf.,  k.  30)  : 

pann  sáum  vér,  er  várum, 
válaust  numinn  máli 
hodda  brjót,  þars  heitir 
Hlíð,  fám  vikum  síðarr. 

En  öll  ummæli  um  kvæði  um  samtíða  viðburði  stefná  að 
því  að  staðfesta  gildi  þeirra,  að  undanteknum  þessum  orðum 
formálans:  „pat  er  háttr  skálda,  at  lofa  þann  mest,  er  þá  eru 
þeir  fyrir“.  Allir  aðrir  sagnaritarar  láta  sér  nægja  að  leið- 
rétta  eða  auka  frásagnirnar  eftir  kvæðunum.  Snorri  einn 
færist  það  í fang  að  vinsa  úr  efni  kvæðanna,  draga  það  úr,  sem 
hann  áleit  oflof  og  skáldaýkjur.  Hann  var  sjálfur  hirðskáld,  og 
mátti  vera  það  m$nna  kunnugast,  að  sanna  viðburði  mátti 
klæða  í of  viðhafnarmikinn  búning,  og  hafa  lýsingarorð  í há- 
stigi,  þar  sem  frumstigið  mundi  hófi  nær. 

Guthormur  sindri  segir  það  skýrum  orðum  í kvæði  sínu 
mn  Hákon  góða,  að  hann  legði  undir  sig  Selund  (Sjáland)  og 
gerði  Gauta  skattgilda  (Hák.  s.  g.,  k.  8).  petta  hefur  verið 
tekið  trúanlegt  í eldri  Hákonar  sögu,  og  hafa  leifar  þess  slæðst  • 
inn  í 9.  kapítula  (um  lén  Tryggva).  En  þar  sem  Snorri  tilfærir 
vísurnar  og  skýrir  frá  efni  þeirra,  dregur  hann  svo  úr  þeim, 
að  eftir  verður  ekki  nema  algeng  víking:  „Eptir  þat  herjaði 
Hákon  konungr  víða  um  Selund  ok  rænti  mannfólkit,  en  drap 

12* 


180 


sumt,  en  sumt  hertók  hann,  tók  gjöld  stór  af  sumum"  (smbr. 
Sn.  Hist.  124).  — Eins  virðist  Snorra  hafa  verið  það  ljóst,  a5 
ást  Eyvindar  skáldaspillis  á drotni  sínum  látnum  hafi  gert  hann 
helzti  stórorðan  í Hákonarmálum.  pegar  Eyvindur  segir: 

Hrauzk  ór  herváðum, 
hratt  á völl  brynju 
vísi  verðungar, 
áðr  til  vígs  tæki , 

þá  skyrir  Fagurskinna  (40)  þetta  svo:  „þann  dag  var  veðr 
heitt  af  sólu ; þá  steypti  Hákon  konungr  af  sér  brynjunni". 
Snorri  vill  ekki  selja  það  dýrara  en  hann  keypti  það:  „ok 
segja  menn  svá,  at  konungr  steypti  af  sér  brynjunni  áðr 
orrostu  tóksk;  svá  segir  Eyvindr"  (Hák.  s.  g.,  k.  30)  — en. 
slíkan  formála  er  hann  ekki  vanur  að  hafa  um  drottkvæði.  Og 
hann  tilfærir  reyndar  vísuna: 

Svá  beit  þá  sverð 
ór  siklings  hendi 
váðir  Váfaðar 
sem  í vatn  brvgði. 

En  hann  tekur  ekkert  efni  úr  henni,  eins  og  Fagurskinna  gerir: 
„misti  aldrigi,  ok  beit  sverðit  þó  sem  misti". 

Sömu  varúð  beitir  Snorri  við  Velleklu.  pegar  Einar  segir: 

„Ýtti  Freyr  af  fjórum  | fólklöndum Heðins  byrjar“,  þá 

sér  Snorri  sér  að  vísu  ekki  fært  að  ganga  þegjandi  fram  hjá 
því,  heldur  segir:  „svá  er  at  kveðit,  at  hann  hafði  her  af  iiii 
fólklöndum"  (ól.  s.  Tr.,  k.  18)  — og  gefur  með  því  ótvirætt  í 
skyn,  að  hann  telji  þetta  öfgar.  Og  skilningur  Snorra  er  hér 
réttari  en  nútímamanna.  pað  nær  ekki  nokkurri  átt  að  leggja 
,fólkland‘  út  með  ,fvlki‘,  eins  og  gert  er  í orðabókunum  (Cleas- 
by,  Fritzner,  Lex.  poet.).  Einar  ætlar  sér  hér  auðsjáanlega  að 
kveða  stórt  að  orði,  en  það  var  smátt  fyrir  Hákon  jarl  að  hafa 
ekki  her  nema  úr  fjórum  fylkjum,  þegar  þess  er  gætt,  að  í 
prándheimi  einum  voru  átta  fylki  og  honum  fylgdu  auk  þess 


181 


■sjö  jarlar  (sem  Einar  kallar  landreka,  en  það  er  annars  kon- 
ungskenning ) . Fólkland  er  hér  sama  og  þjóðland  (eins  og 
Frísbók  hefur  á þessum  stað),  og  þaÖ  merkir  orÖið  í Hálfs 
sogu.  — pá  segir  í annari  vísu  sama  kvæöis  (sama  kap.),  að 
þrjú  hundruÖ  manna  féllu  af  liði  Ragnfröðar  konungs,  en 
Hákon  jarl  „mátti  ganga  þaðan  (til)  hafs  at  höfðum  bragna“. 
Fagurskinna  (73)  tekur  þetta  gilt,  og  segir:  „Svá  mikit  var 
mannfall,  at  hér  segir,  at  jarlinn  gengi  at  manna  höfðum  af 
þessum  fundr'.  Snorri  víkur  ekki  að  þessu  einu  orði,  en  lætur 
ser  nægja  að  nefna  tölu  þeirra,  er  féllu.  — Um  orustu  Hákonar 
við  Ótta  keisara  segir  Einar: 

Sundfaxa  kom  Söxum 

sæki-próttr  á flótta 

Og  eftir  því  fer  Fagurskinna  (74)  : „par  varð  hörð  orrosta 
lauk  svá,  at  keisarinn  flýði  ok  alt  lið  hansa.  En  Snorra  þótti 
þetta  of  djarft  að  orði  kveðið,  eftir  því  sem  hann  vissi  um, 
hyernig  lauk  viðskiftum  keisara  við  Dani.  Hann  tilfærir  samt 
vísuna,  en  leggur  hana  þannig  út:  „Snýr  þá  keisari  í brot , ok 
leitaði  þar  ekki  lengr  til"  (Ól.  s.  Tr.,  k.  26).  Stillir  hann  þannig 
efni  hennar  í hóf,  án  þess  að  gera  hana  að  tómum  hégóma. 

VI. 

Pað  verður  varla  of  mikið  úr  því  gert,  hve  mikils  virði 
drottkvæðin  hafa  verið  fyrir  sagnakönnun  Snorra.  Mikið  af 
lnglmga  sögu  má  heita  frumritað  eftir  vísum,  sömuleiðis  frá- 
sagan  um  víkingaferðir  ólafs  Tryggvasonar  og  Ólafs  helga, 
orustulysingar  ems  og  á Nesja-orustu,  orustunni  í Árósi  (Magn. 
s.  g.,  k.  30)  og  að  nokkru  leyti  á Stiklastaða-orustu  o.  s.  frv. 

0 g þó  aö  slíkar  frásagnir  verði  jafnan  í molum,  er  hitt  í raun 
og  veru  aðdáanlegt,  hve  mikið  af  sögulegu  efni  Snorra  tekst 
að  sPmna  út  úr  vísunum,  án  þess  að  fjarlægjast  vísindalega 
nakvæmm.  Síðar  mun  verða  bent  á,  að  tveir  af  frægustu  köfl- 
unum  i ritum  hans,  ræða  Einars  pveræings  og  samanburðurinn 


182 


á ólafi  helg’a  og  Haraldi  harðráða,  eru  vaxnir  upp  af  vísum.- 
pó  er  hitt  miklu  tíðara,  aö  Snorri  leiðréttir  og  lagar  frásagnir 
eldri  rita  með  því  að  hafa  vísurnar  til  hliösjónar,  og  hafa  dæmi 
þess  verið  svnd.  pá  geta  vísurnar  líka  með  þögn  sinni  einni 
gert  hann  varkáran.  pað  gerði  t.  d.  sum  æskuafrek  þeirra  Ólaf- 
anna  býsna  vafasöm,  að  þeirra  var  ekki  getið  í neinum  kvæðum. 
En  jafnvel  þar  sem  Snorri  hefur  sömu  frásagnir  og  sömu  vísur 
og  eldri  rit,  hafa  kvæðin  ekki  verið  honum  gagnslaus.  pau  gáfu 
honum  þá  trú  á frásögnina,  sem  hann  ella  mundi  hafa  brostið, 
og  án  þess  hefðu  hans  eigin  rit  víða  orðið  efnisminni.  pannig 
hafa  kvæðin  jöfnum  höndum  stuðlað  að  því  að  láta  báða  að- 
alkosti  ritanna,  vísindin  og  listina,  njóta  sín  að  fullu. 

Meðferð  kvæðanna  til  heimilda  tengir  líka  á ýmsan  hátt 
Eddu  Snorra  og  sagnarit  hans  sanian.  Eins  og  hann  í Gylfaginn- 
ingu  gerir  mun  Eddu-kvæða  og  dróttkvæða  og  í Skáldskapar- 
málum  mun  á kvæðum  höfuðskalda  og  minni  hattar  skalda,  sem 
eru  ekki  eftirbreytni  verð,  svo  gerir  hann  í formála  fleims- 
kringlu  greinarmun  á kvæðum  um  forsögulega  tíma  og  sögu- 
lega  tíma,  á samtíða  kvæðum  og  kvæðum  eftir  munnmælum. 
pó  að  hann  taki  efni  dróttkvæða  í Gylfaginningu,  lætur  hann 
goðin  ekki  taka  þau  sér  í munn,  og  þótt  hann  sjálfur  stvðjist 
við  Eddukvæði  í fyrstu  kapítulum  Ynglinga  sögu,  varast  hann 
að  vitna  í þau.  pví  að  nú  var  hann  að  skrifa  sögu,  en  kvæðin 
voru  ekki  þess  eðlis. 

En  Snorri  hafði  fleiri  könnunaraðferðir,  en  samanburð 
dróttkvæða  og  frásagna.  Stundum  voru  sundurleitar  frásagnir, 
munnlegar  og  skrifaðar,  um  sama  viðburð,  stundum  gátu  skoð- 
anir  hans  og  skynsemi  risið  öndverð  gegn  ölluin  frásögnum, 
atburðirnir  gátu  hafa  látið  eftir  sig  aðrar  minjar  en  minning- 
una  eina  o.  s.  frv. 

Ein  af  veikustu  hliðum  íslenzkrar  sagnaritunar  er  meðferð 
höfundanna  á ýmsum  frásögnum  um  sama  atburð.  A hún  þar 
yfirleitt  sammerkt  við  sagnaritun  fyrri  tíma,  þar  sem  könnuðir 
nútímans  aftur  á móti  kunna  að  vera  fulldjarfir  í að  velja  eina 


183 


sögrma  og  hafna  hinum.  Áður  tóku  menn  tvær  eða  jafnvel 
fleiri  sögur,  þar  sem  á milli  bar,  eða  steyptu  þeim  saman, 
tóku  úr  hverri  það  sem  hún  hafði  fram  yfir  hinar,  og  kæröu 
sig  ekki  um  þótt  samskeytin  sæjust  eða  smá-ósamkvæmni  mynd- 
aÖist.  pessvegna  tala  menn  nú  um  „innskota,  þar  sem  í raun  og 
veru  hefur  átt  að  gera  eina  heild  úr  vmsum  heimildum.  Mest 
ber  a þessum  innskotum,  þar  sem  brot  úr  einu  riti  hafa  verið 
feld,  að  mestu  óbreytt,  hingaÖ  og  þangaö  inn  í annað  rit  (t.  d. 
brot  úr  Ágripi  inn  í Helgisöguna  og  Morkinskinnu).  En  oft  gat 
hka  venÖ  örðugt  að  gera  samræma  heild  úr  sundurleitum  munn- 
mælum,  og  get  ég  um  það  efni  vísaö  til  kaflans  um  Elztu  Ólafs 
sögu  1 Om.  0.  li.  (48 — 68).  Miklu  minna  ber  á slíku  ósamræmi 
í íslendinga  sögum,  og  svnir  þaö  eitt  meðal  annars,  að  þær 
hafa  komið  steyptari  í hendur  riturunum  en  konungasögurnar. 

Snorri  ber  nú  í þessu  efni  stórkostlega  af  öllum  þeim 
sagnariturum,  sem  færðust  í fang  aö  steypa  saman  skrifuðum 
heimildum.  Ltsyni  hans  yfir  efniö  er  svo  skýrt,  hann  er  svo- 
viss  í því  að  setja  það  fram  í réttri  tímaröð  og  gæta  fulls  sam- 
ræm’s,  að  hann  strandar  aldrei  á þeim  skerjum,  sem  liggja  í 
augum  uppi.  í öðrum  ritum  væri  (og  er)  oftast  hægt  að  sýna, 
hvar  steypt  er  saman,  þó  að  frumritin  væru  týnd.  En  vér  tökum 
aðeins  eftir  því  hjá  Snorra,  ef  vér  vitum  fyrir  fram,  að  hann 
hefur  gert  það.  Ég  skal  taka  dæmi,  sem  reyndar  er  einstakt  að 
minni  hyggju.  í elztu  sögu  Haralds  harðráða  (Flat.  III,  330— 
31)  sendir  Magnús  góði  á deyjanda  degi  póri  bróður  sinn  á 
fund  Sveins  Úlfssonar  og  gefur  honum  Danmörk  eftir  sig„ 
Aftur  á móti  nefnir  Fagurskinna  alls  ekki  póri,  til  þess  var 
hann  of  mikil  aukapersóna,  heldur  lætur  „mannu  nokkurn 
flytja  Sveini  tíðindin  (249).  En  þó  að  Snorri  (Har.  s.  harðr., 
k.  28)  segi  sömu  söguna  og  Flat.  um  orð  Magnúsar,  þá  lætur 
hann  fyrst  nokkra  menn  bera  Sveini  andlátsfregnina,  og  síðar 
kemur  svo  pórir  með  sína  orðsendingu.  f sjálfu  sér  er  þetta 
ekki  óeðhlegt,  aðrir  menn  gátu  vel  borið  fréttina  fljótar  en 
ponr.  En  bæði  Mork.  og  Fagursk.  hafa  hér  einfalda  sögu» 


184 


Snorri  tvöfalda,  og  lionum  gat  ekkert  gengið  til  þess  aö  víkja 
hér  frá  aðalheimild  sinni  (Mork.),  ef  Fagursk.  hefði  ekki  vilt 
honum  sýn:  hann  vildi  bræöa  saman.  Og  eins  og  oftar  kemur 
fyrir,  er  saga  Morkinskinnu  áhrifameiri  en  Heimskringlu. 
BæÖi  í Flat.  og  Heimskr.  bregst  Sveinn  svo  viö  andlátsfregn 
Magnúsar,  aö  hann  skýtur  því  til  guÖs  að  flýja  aldrei  síðan 
Danaveldi  meðan  hann  lifi.  En  sú  heitstrenging  er  miklu  eðli- 
legri,  þegar  ummæli  Magnúsar  konungs  fylgja  fregninni  og 
gefa  honum  nýjan  siöferöislegan  rétt  til  ríkisins,  heldur  en  ef 
þau  koma  ekki  fvr  en  nokkru  síðar  (eins  og  í Heimskr.). 

1 8.  þa*tti  ritgerÖar  minnar  um  Ólafs  sögu  helga  hef  ég  sýnt 
fram  á,  að  um  síðustu  stundir  pormóðar  Kolbrúnarskálds, 
eftir  Stiklastaöa-orustu,  voru  upprunalega  skrifaðar  tvær  frá- 
sagnir,  hvor  annari  óháðar,  önnur  í Fóstbræðra  sögu,  hin  í 
Elztu  Ólafs  sögu.  I annari  sögunni  var  hús  það,  sem  pormóður 
kom  aö,  kallað  hlaða,  í hinni  skemma.  Ritari  Miðsögunnar  um 
ólaf  helga,  sem  steypti  tveim  eldri  frásögunum  saman,  gerði 
gott  úr  þessu  ineð  því  að  láta  pormóö  fyrst  koma  að  einu 
húsi  og  ganga  þaðan  til  annars.  Hversu  illa  samste}Tpan  er 
gerð,  sést  m.  a.  á því,  að  í fyrra  húsinu  stendur  pormóður 
hjá  vandbálki  nokkrum  (Helgisagan,  k.  9G),  og  síðan  gengur 
hann  þaðan  til  hins  hússins,  og  þar  leggur  hann  „bringuna  á 
vandbálkmn  ok  andaöisk  þáu  (sst.  k.  97).  Slíkt  gæti  aldrei 
komið  fyrir  Snorra.  Frásögn  hans  um  pormóð  er  mótsagna- 
laus,  en  hann  hefur  haft  samsteypu-frásöguna  í aðalheimild 
sinni,  og  því  lætur  hann  pormóð  ganga  frá  hlöðu  til  skemmu 
(Ól.  s.  h.,  k.  233 — 34).  En  hefði  hann  gert  sér  grein  fvrir, 
hvernig  frásagan  hjá  Styrmi  var  til  koinin,  mundi  hann  vafa- 
laust  hafa  kosið  aörahvora  ósamsettu  hehnildina. 

pað  má  segja  Snorra  til  lofs,  að  hann  velur  stundum 
djarflega  og  hreinlega  um  tvær  heimildir,  eins  og  t.  d.  þar  sem 
hann  tekur  Hákonar  sögu  Ivarssonar  alveg  fram  yfir  samsvar- 
andi  kafla  í sjálfri  Morkinskinnu.  Get  ég  um  þetta  efni  yfir- 
leitt  vísað  til  bókar  Storms.  En  þess  verður  að  gæta,  að  mat 


185 


heimildanna  var  örðugt  verk  á 13.  öld,  því  að  rannsóknir  á upp- 
runa  rita  og  innbyrðis  afstöðu  voru  þá  lítt  á veg  komnar  par 
sem  vitni  og  vísur  þraut,  varð  að  treysta  heilbrigðri  skyn- 
.semi,  og  þar  kom  auðug  lífsreynsla  Snorra  honum  í góðar 
þarfir.  Honum  getur  skjátlast,  en  hann  er  aldrei  einfaldur,  eins 
og  munkunum  hættir  til  að  vera.  pess  má  líka  geta  til,  að  munn- 
legar  frásagnir,  álit  og  skoðanir  annara  fræðimanna,  hafi  haft 
áhrif  á heimildamat  hans,  en  til  lítils  er  að  ætla  sér  að  rekja 
það  í einstökum  atriðum. 

Meðal  söguheimilda  em  nú  taldar  minjar  (Denkmáler,  sem 
Bernheim  kallar),  mannvirki  og  forngripir,  sem  segja  frá  for- 
tíðinni  með  tilveru  sinni  einni  saman.  pað  sést  m.  a.  á lýsing- 
unni  á legstað  Haralds  hárfagra  (Har.  s.  hárf.,  k.  43),  að 
Snorra  skorti  ekki  skilning  á slíku.  A tveim  stöðum  virðast 
minjar  hafa  haft  áhrif  á frásögn  hans,  þótt  misjafnlega  hafi 
tekist  til.  En  bæði  dæmin  eru  þess  verð  að  geta  þeirra  nánar. 

pað  er  vafalaust,  að  Haraldur  harðráði  hefur  ætlað  sér 
að  brjótast  til  ríkis  í Noregi  og  hafið  uppreisn  í átthögum  sín- 
um  á Uppiöndum,  svo  að  Magnús  konungur  sá  sér  þann  kost 
vænstan  að  sættast  við  hann  og  skifta  ríkinu.  En  sagnaritun- 
um  ber  ekki  vel  saman  um  þetta,  og  eitt  atriði  í frásögn  Ileims- 
kringlu  vekur  undir  eins  tortrygni:  Snorri  lýsir  því  nákvæm- 
lega,  hvernig  Magnús  gefur  Haraldi  hálf'an  Noreg  og  kveður 
hann  skulu  vera  jafnréttan  konung  sjálfum  sér,  eftir  að  Her- 
aldur  hefur  slitið  félagi  sínu  við  Svein  Úlfsson.  En  svo  kemur 
í næsta  kapítula  (Har.  s.  harðr.,  k.  24)  : „pórir  af  Steig  gaf 
Haraldi  konungsnafn  þar  á þinginu“ . En  hvað  gat  verið  í 
þessu  fólgiö,  eftir  að  Magnús  konungur  hafði  gert  hið  sama? 
petta  skilst  ekki,  nema  með  því  að  athuga  heimildir  Snorra. 
Skáldin  pjóðólfur  og  Bölverkur  gera  í drápum  sínum  um  Har- 
ald  auðvitað  ekkert  úr  ósamþykki  þeirra  frænda,  þótt  ekki 
verði  á hinn  bóginn  sagt,  að  þeir  segi  neitt  berlega  rangt  (smbr. 
Litt.  hist.  I,  363 — 66).  Enginn  konungur  vill  minnast  þess 
í ríki  sínu,  að  hafa  hlotið  það  með  uppreisn,  enda  lætur  Ágrip 


186 


(seni  a.  n.  1.  virðist  skrifað  in  usum  Delphini)  alt  frá  upphafi 
falla  í ljúfa  lö‘ð  með  þeim  Haraldi  og  Magnúsi.  Aftur  á móti 
segir  ]\Iorkinskinna  frá  því,  að  þegar  Haraldur  kom  til  Upp- 
landa  og  beiddist  konungs  nafns,  þá  þorði  enginn  honum  það 
að  veita,  fvr  en  hann  kom  í Guðbrandsdali  og  pórir  á Steig 
varð  til  þess,  15  vetra  gamall  (Mork.  19).  En  hversvegna 
slepti  Snorri  póri  ekki  algerlepa,  úr  því  dróttkvæðin  höfðu 
með  þögn  sinni  þau  áhrif  á hann,  að  hann  slepti  uppreisn 
Haralds  á Upplöndum?  Einmitt  af  því,  að  minjar  voru  til, 
sem  mintu  á samband  Haralds  og  póris,  og  sagan  um  kon- 
ungsnafnið  tengd  við  þær.  Haraldur  gaf  póri  stórgjafir,  og 
var  meðal  þeirra  mösurbolli  silfurbúinn  og  skikkja.  „porgils 
Snorrason  sagði  svá,  at  hann  sá  altarisklæðit,  þat  er  gört  var 
ór  mötlinum,  en  Guðríðr,  dóttir  Guthorms  Steigar-pórissonar, 
sagði,  at  hon  kvað  Guthorm  föður  sinn  eiga  bollann,  svá  at  hon 
sá“.  Morkinskinna  vitnar  til  porgils  þessa  um  söguna  aila,  og 
Snorri  treystist  ekki  að  sleppa  því,  seni  beinlínis  stóð  í sam- 
bandi  við  gripina.  En  hann  var  hér  milli  tveggia  elda,  þar 
sem  kvæði  voru  gegn  minjum,  og  brendi  sig  á báðum. 

Frásögn  Helgisögunnar  (k.  15 — 16)  um  hernað  ólafs 
helga  í Leginum  er  allæfintýrakend.  Ólafur  er  inni  í vatninu 
heilan  vetur,  og  kyndir  bál  á ísnum  til  þess  að  halda  auðri 
vök  kringum  skip  sín.  En  um  vorið,  er  hann  ætlar  að  sigla  á 
haf  út,  er  óvígur  her  á Agnafit,  sem  ver  honum  útsiglingu. 
En  Ólafur  gerir  bæn  sína  og  siglir  síðan  beint  á fitina,  en  hún 
springur  fyrir  og  myndast  þar  sund  fyrir  skip  hans,  en  Svíar 
drukna  unnvörpum.  Snorri  hefur  margt  við  þessa  frásögn  að 
athuga  (Ól.  s.  h.,  k.  7).  Hann  trúir  alls  ekki  á vetursetuna  í 
Leginum,  og  það  er  þvert  ofan  í skilning  hans  á Ólafi  digra 
að  láta  hann  gera  slíka  jartein  á æskualdri.  í stað  þess  býr 
hann  til  eðlilega  skýringu.  Ólafur  kemst  ekki  út  nm  Stokks- 
sund  fvrir  liðssafnaði.  En  hann  grefur  skurð  í gegnuin  Agna- 
^fit  og  nevtir  vatnavaxta  til  þess  að  sigla  „út  yfir  grunnit  ok 


187 


— — #á  hafit“.  En  skynsemishyggjunni  fer  hér  sem  oftar, 
er  hún  vill  skýra  kraftaverkin  í staö  þess  aö  neita  þeim  alger- 
lega : skýringin  veröur  enn  ósennilegri  en  upprunalega  sagan 
(smbr.  Munch,  Det  norske  Folks  Historie,  I,  2,  449  anm.). 
Hvernig  áttu  menn  Ólafs  aö  grafa  þennan  skurÓ  fyrir  aug- 
um  alls  Svíahers,  án  þess  á þá  væri  ráöið?  Auövita'ð  er  sag- 
an  ekkert  annað  en  staðlaus  jarteinasaga,  ein  af  mörgum  um 
æskuafrek  Ólafs.  Bezta  sönnun  þess  er  sú,  að  Snorri  kann  enga 
vísu  um  þetta,  og  henda  þeir  Sighvatur  og  Óttar  þó  smærri 
viðburði  í Yíkingarvísum  og  Höfuðlausn.  petta  mundi  út  af 
fyrir  sig  hafa  verið  næg  ástæða  fvrir  hann  til  að  sieppa  þessu 
æfintýri,  sem  öðrum  fleirum,  ef  gild  rök  hefðu  eigi  mælt  með 
því,  að  taka  það.  pó  að  vinir  hans  í Gautlandi  staðfestu  ekki 
í öllum  greinum  frásögn  Helgisögunnar,  sem  Snorri  virðist  hafa 
borið  undir  þá  („en  Svíar  mæla  þessu  í mót  ok  teí ja  hégóma, 
at  þar  hafi  menn  farizk“),  þá  könnuðust  þeir  þó  við  hana  og 
studdu  hana  með  því  að  segja  honum  frá  örnefninu  Konungs- 
sund  og  mannvirkjaleifum : „Svá  segja  Svíar,  at  þar  sé  enn 
grjóthlöð  þau,  er  Ólafr  lét  gera  undir  bryggjusporða  sína“. 
Hins  gætti  Snorri  ekki,  að  örnefni  og  leifar  geta  vilt  mönnum 
sýn,  vegna  þess  að  óskyldar  sagnir  geta  tengst  við  þau  og  rang- 
ar  skýringar  myndast. 

pað  mundi  ofmælt  að  segja,  að  Snorri  hafi  efast  um  sann- 
indi  allra  þeirra  frásagna  í heimildum  sínum,  sem  hann  slepp- 
ir  án  þess  að  sýnt  verði,  að  hann  hafi  haft  sérstök  gögn  í hönd- 
um  til  þess  að  rengja  þær.  Talsverðu  efni  hefur  hann  slept 
af  því  að  honum  fanst  það  draga  um  of  athyglina  frá  aðalvið- 
burðum  og  höfuðpersónum,  sumu  af  því  að  honum  þótti  það 
blátt  áfram  ómerkilegt.  pegar  hann  t.  d.  segir  í Ólafs  s.  Tryggva- 
sonar  (k.  80)  : „varð  í þeiri  ferð  mart  þat,  er  í frásögn  er 
fært,  er  tröll  ok  illar  véttir  glettusk  við  menn  hans  ok  stundum 
við  hann  sjálfan.  En  vér  viljum  heldr  rita  um  þá  atburði,  er 
Ólafr  konungr  kristnaði  Koreg  eða  önnur  þau  lönd,  er  hann 
kom  kristni  á“  — þá  er  bágt  að  segja,  hvort  ríkara  er,  vantrúin 


188 


á tröllasögur  Odds,  eöa  hitt,  að  honura  þykja  þær  litlu  ináli 
skif'ta  í samanburði  við  kristniboð  Ólafs  konungs.  Aftur  á raóti 
eru  það  bersvnilega  efasemdir,  sera  valda  því,  að  útfararsaga 
Haralds  harðráða  verður  raiklu  óbrotnari  hjá  Snorra,  en  hún 
er  í Morkinskinnu,  að  hann  sleppir  Norðbrikts-nafninu  og  ýmsu 
fleira.  Ritgerð  Gustav  Storras  ura  dvöl  Iiaralds  í Miklagarði 
((Norsk)  Historisk  Tidsskrift  2.  R.,  IV,  354 — 86)  sýnir  yfir- 
leitt,  að  Snorri  kemst  sannleikanura  talsvert  nær  en  Morkin- 
skinna,  með  því  einu  að  sleppa  þeim  hlutum,  sem  mestan  æfin- 
týrakeim  báru,  þótt  margt  af  slíku  tæi  hafi  líka  slæðst  raeð 
hjá  honum. 

í raun  og  veru  fara  sagnakönnuðir  nútímans  alveg  út  fyrir 
takmörk  sín,  þegar  þeir  strika  út  alla  „yfirnáttúrlega“  viðburði. 
Eins  og  Seignobos  segir,  þá  er  tilvera  djöfulsins  miklu  áreiðan- 
legri  frá  söguvísindalegu  sjónarraiði  en  tilvera  Peisistratosar, 
því  að  það  eru  til  þúsundir  af  vitnum,  hver  öðruin  óháð,  sem 
haía  séð  djöfulinn,  en  engin  slík  vitni  um  Peisistratos.  Samt 
afneita  söguvísindin  áhrifum  djöfulsins  á jarðneska  viðburði, 
af  því  að  þau  beygja  sig  fyrir  skoðunum  náttúruvísindanna  á 
,.eðlilegu“  orsakasamhengi.  En  Snorri  var  ekki  uppi  á neinni 
náttúruvísindaöld,  og  hefur  sjálfsagt  verið  talsvert  hjátrúaður. 
I Iieimskringlu  eru  allmagnaðar  kynjasögur,  eins  og  t.  d.  um 
hamfarir  finnsins  til  íslands  og  vélar  Óðins  við  Ólaf  konung 
(Ól.  s.  Tr.,  k.  33,  64),  og  Snorra  væri  gert  rangt  til,  ef  hann 
væri  sakaður  ura  ósamkvænnii  fyrir  að  hafa  tekið  þessar  sögur, 
en  slept  ýmsum  öðrum.  pví  að  eitt  var  að  afneita  slíkum  sög- 
um,  annað  að  sækjast  eftir  þeim.  pað  gerir  Snorri  ekki.  pó  að 
þær  gætu  verið  sannar,  þá  var  ekki  sérstakur  vísindabragur  á 
þeim,  og  vitnin  oft  ekki  sem  bezt  um  þær.  pað  ber  í raun  og 
veru  meira  á hófsemi  Snorra  í þessura  efnum,  af  því  að  tvær  af 
heimildum  hans,  Ólafa  sögur  þeirra  Odds  og  Styrmis,  voru  svo 
fullar  af  æfintýrum  og  þjóðsögum.  Hver  greindur  og  sögument- 
aður  leikmaður  mundi  hafa  vinsað  talsvert  úr  þeim  bókum  í 
Snorra  sporum,  þó  að  búast  megi  við,  að  hann  hafi  í því  efni 


189 


verið  flestum  djarfari.  Hann  kann  vel  að  gera  stigmun  hins 
furðulega.  Sturlunga  saga  er  öll  full  af  fyrirburöum  og  ber- 
dreymi,  og  Snorri  er  heldur  ekki  spar  á drauma.  pessvegna  kýs 
hann  líka  heldur  drauma  en  vökusýnir,  og  samkvæmt  því  breytir 
hann  tveim  fyrirburðunum  á undan  vesturferð  Haralds  harð- 
ráða,  sem  standa  í Morkinskinnu  (112),  í drauma  (Har.  s. 
harðr.,  k.  80 — 81).  Eitt  er  líka  að  viðurkenna,  að  kynjasögur 
geti  átt  sér  stað,  annað  a'ð  taka  allar  slíkar  sögur  trúanlegar. 
Snorri  breytir  þeim  oft  í eðlilega  viðburði,  eins  og  dæmi  eru 
sýnd  fyr  og  síðar  í þessari  bók.  Get  ég  látið  mér  nægja  eitt 
þeirra  í þessu  sambandi:  í Ólafs  sögu  Tryggvasonar  eftir  Odd 
munk  segir  svo  frá  falli  póris  hjartar,  að  hann  var  lostinn  öru 
rnilli  herðanna  og  féll  við,  en  úr  skrokknum  hljóp  fram  hjörtur 
einn  og  áttust  þeir  við,  hjörturinn  og  Vígi,  hundur  konungs, 
og  drap  hann  hjörtinn  (Holm,  k.  33).  Snorri  breytir  þessu  svo, 
að  hann  lætur  póri  flýja  af  skipum;  „konungr  rann  eptir  hon- 
um,  ok  fylgdi  honum  Vigi,  hundr  hans.  pá  mælti  konungr: 
,,\ígi,  tak  hjörtinn!“.  Vígi  hljóp  fram  eptir  póri,  ok  þegar  upp 
á hanna  (Ól.  s.  Tr.,  k.  78).  Snorri  virðist  hér  vísvitandi  hafa 
gefið  hrópi  konungs  til  hundsins  þá  mynd,  að  þau  orð  gætu 
orðið  skýring  á „misskilningi‘  ‘ þeim,  sem  kemur  fram  í f rásögn 
Odds. 

Ég  hef  þegar  í öðru  sambandi  minst  á trúarskoðanir 
Snorra.  Er  það  ekki  nema  eðlilegt,  samkvæmt  þeim  og  allri 
stefnu  sagnaritunar  hans,  að  hann  leggi  ekki  sérstaka  áherzlu 
á helgisögur.  pví  hefur  verið  við  brugðið,  hve  lítið  er  af  slíku 
í Fagurskinnu.  En  þar  er  þess  að  ga*ta,  hve  miklu  styttra  rit 
hún  er  en  Heimskringla,  og  dæmi  má  sýna,  að  Snorri  er  þó 
stundum  feti  lengra  en  hún  frá  klerklegum  anda.  í Fagur- 
skinnu  stendur  í ráðningunni  á draumi  Hálfdanar  svarta : „hafa 
menn  þat  fyrir  satt,  at  sá  lokkr  jartegndi  hinn  helga  Ólaf  kon- 
ung,  er  öllum  Noregs  konungum  er  helgari  ok  bjartari  í himn- 
um  ok  a jörðu,  sva  at  allir  menn  vit?‘  (ð).  En  Snorri  segir 
stuttlega  og  þurlega : „hafa  menn  þat  fyrir  satt,  at  sá  lokkr 


190 


jartegndí  ólaf  konung  hinn  helgiV4  (H.álid.  s.  s\.,  k.  i ).  Slikir 
emámunir,  eins  og  hvort  sagt  er  „hinn  heilagi  Ólafr  konungr“ 
eða  „Ólafr  konungr  hinn  helgi“,  geta  borið  meira  vitni  um  hug- 
arþel  höfundarins  en  virðist  í fljótu  bragði.  Fagurskinna  seg- 
ir  líka  (líkt  og  Ágrip)  um  Hákon  góða:  „ok  lagðisk  þat  til 
hefndar  við  Hákon  af  guði,  eptir  þat  er  hann  hafði  blótat, 
at  í ríki  hans  var  jafnan  ófriðr  af  sonum  öunnhildar  ok  öðrum 
víkingum“  (32).  pessu  sleppir  Snorri;  þykist  auðsjáanlega 
ekki  þurfa  að  grípa  til  slíkrar  skýringar  á því,  að  synir  Eiríks 
blóðöxar  börðust  til  föðurleifðar  sinnar. 

Snorri  hefur  ekki  komist  hjá  því  að  taka  ýmsar  jarteina- 
kendar  sögur  um  Ólaf  Trvggvason  (t.  d.  um  siglinguna  til  Goð- 
eyja,  k.  80,  smbr.  um  Eyvind  kinnrifu,  k.  76),  en  miklu  fleiri 
eru  hinar,  sem  slept  er.  Söguna  um  kristniboðið  á Rogalandi 
hefur  hann  revnt  að  færa  til  eðlilegra  vegar.  Hann  tekur  at- 
burðinn  sjálfan:  að  bændur  koma  engu  orði  upp  til  andsvara 
(ól.  s.  Tr.,  k.  55),  en  hann  sleppir  skýriugu  Odds:  að  Marteinn 
biskup  hafi  vitrast  Ólafi  í svefni  og  heitið  að  styrkja  erindi 
hans,  gegn  því  að  minni  hans  væri  drukkið  að  veizlum  ( Holm., 
k.  17).  Og  er  þó  vafasamt,  hvort  sú  skýring  er  ekki  hóti  betri 
eu  engin,  því  að  málteppa  bænda  er  alveg  óskiljanleg,  eins  og 
Snorri  segir  frá  henni.  Minnir  þetta  nokkuð  á söguna  um  hern- 
að  Ólafs  helga  í Leginum.  par  var  Snorri  að  komast  hjá  því 
að  eigna  Ólafi  jartein  á unga  aldri,  og  tekst  honum  það  oftast 
vel.  En  úr  því  að  hann  á annað  borð  er  farinn  að  viðurkenna 
jarteinir  hans,  dregur  hann  ekki  af  og  tekur  margar  þeirra, 
bæði  fyrir  og  eftir  fall  konungs.  petta  var  auðvitað  sjálfsagt 
í jafnlangri  sögu  um  Ólaf  og  Snorri  ritaði.  Jarteiuirnar  \oru 
færðar  fvr  í letur  en  nokkuð  annað  af  sögu  Ólafs,  og  um  sumar 
þeirra  voru  ágæt  vitni  (Eindriði  ucgi,  Einar  Skúlason).  Auk 
þess  hefði  kirkjan  hlotið  að  líta  á það  sem  hreina  trúarvillu  að 
efast  um  slíkt.  En  Snorri  sýnir  á einkennilegan  hátt,  hversu 
litlar  mætur  hann  hafði  á jarteinunum.  pað  er  vafalaust  ekki 
af  virðingu  fyrir  bókstafnum,  sem  hann  leggur  minni  rækt  við 


191 


% 

-aö  klæða  þær  í fagran  búning,  sinn  eigin  stíl,  en  nokkuö  annað 
i ritum  sínum.  Hann  hefur  gefið  skrifara  sínum  þar  frjálsari 
-hendur  en  ella,  eins  og  hann  vildi  með  því  segja:  ég  sel  það  ekki 
dýrara  en  ég  keypti  þaÖ. 

VII. 

I köflunum  hér  að  framan  hef  ég  nú  reynt  að  lýsa  sagna- 
könnun  Snorra  út  af  fyrir  sig,  hvernig  efni  er  safnað,  vinsað 
úr  því,  heimildir  bornar  saman,  leiðréttingar  gerðar,alt  frá  sann- 
indanna  (vísindanna)  sjónarmiði.Enauðvitað  verður  ekkert  djúp 
staðfest  milli  sagnakönnunar  og  sagnaritunar.  Staðreyndirnar 
heimta  búning,  og  jafnvel  þott  reynt  sé  að  láta  þær  koma  fram 
alveg  í nekt  sinni,  þa  kemur  a.  m.  k.  efnisvalið  upp  um  smekk, 
áhugamál  og  skoðanir  höfundarins.  Ef  sagnaritarinn  tínir  til 
alt,  sem  hann  veit,  allan  sannleikann,  þa  lysir  það  honum  á sinn 
hátt,  eins  og  áður  hefur  verið  sýnt  í sambandi  við  fróðleiks- 
stefnuna,  En  fari  hann  að  velja  aðalatriðin  úr,  þá  er  hætt  við, 
að  sínum  augum  líti  hver  á silfrið.  Flestöllum  hefur  t.  d.  komið 
saman  um,  að  Ara  f roða  haf i 1 íslendingabók  sinni  tekist  svo 
að  ná  meginatriðunum  úr  landssögunni,  að  nær  því  verði  ekki 
komist.  En  jafnskarpur  könnuður  og  Andreas  Heusler  kemst  að 
alt  annari  niðurstöðu:  að  í íslendingabók,  sem  nú  er  til,  vanti 
einmitt  svo  mikið  af  meginatriðum,  að  ástæða  sé  til  þess  að 
halda,  að  hún  sé  að  miklu  leyti  ekki  nema  viðbót  við  hina  eldri 
ísl.bók  og  eftirhreyta ! (Arkiv.  XXIII,  319—337).  Jafnvel  ann- 
alarnir  komast,  auk  efnisvalsins,  ekki  alveg'  hjá  því  að  vera 
persónulegir,  t.  d.  þegar  Oddaverja  annáll  segir  að  Snorri 
Sturluson  hafi  verið  „maður  vitur  og  margfróður,  höfðingi  mik- 
ill  og  slægvitur“ . pað  er  dómur,  sem  orkað  gæti  tvímælis  á alt 
annan  hátt  en  t.  d.  dánarár  Snorra,  sem  er  nakin  staðreynd. 

Ég  hef  þegar  bent  á dæmi  þess,  að  fleira  en  tillitið  til  sann- 
indanna  ræður  efnisvali  Snorra.  Síðai  mun  ég  benda  á,  að  meg- 
imeglur  hans  um  þann  hlut  eru  ekki  hinar  sömu  í Ólafs  sögu 
helga  og  þeim  pörtum  Heimskringlu,  sem  síðar  eru  ritaðir.  En 


192 


enn  þá  er  eftir  að  drepa  á tvö  atriði,  sem  standa  á mótunv 
sagnakönnunar  og  sagnaritunar. 

Snorri  leggur  víða  alííð  við  að  lysa  tornum  kattum  og 
menningu,  kemur  það  ekki  sizt  fram  í \ nglinga  sögu . um  sœ- 
konunga,  bragafull,  víkingalög  (Yng!.  s.,  k.  30,  36,  37),  smbr.. 
lýsingu  blótsiða  Hák.  s.  g.,  k.  14,  á klæðaburði  Sigurðar  sýr 
Ól.  s.  h.,  k.  33,  og  reyndar  alla  þá  íýsingu  á fagnaðaröli  Ástu 
við  syni  sínum,  sem  er  stórkostleg  tilraun  til  þess  að  láta  fortíð- 
ina  rísa  lifandi  upp  úr  gröf  sinni  (smbr.  Helge  Gjessing,  Snorre 
Sturlasons  arkæologiske  kundskap,  Oldtiden  1913,  1 23).  pessi 

áhugi  kemur  víðar  fyrir  í sagnaritum  vorum  (t.  d.  lýsingin  á 
hirðsiðum  og  klíeðaburði  í Ólafs  sögu  kyrra  í Morkinskinnu ) , . 
en  mest  ber  á lionum  í Heimskringiu  En  hann  er  merkilegur,. 
af  því  að  hann  er  alveg  vísindalegur  í eðli  sínu,  tóm  forvitni, 
fróðleiksþörf.  Slíkar  lýsingar  eru  hvorki  til  eftirbrevtni,  né 
skemtilegar  í sjálfu  sér.  í þeiin  kemur  fram  viðleitni  til  þess 
að  vernda  fortíðina,  af  því  að  hún  var  fortið  insta  taugin 
í öllum  sagnavísindum. 

Líkt  í eðli  sínu  var  annað  atriði,  sem  hlaut  að  ráða  nokkru 
um  efnisval  Snorra.  pað  hlaut  að  öðru  jöfnu  að  \era  h\  öt  fvrir 
hann  til  þess  að  taka  eitthvert  atriði  í bækur  sínar,  ef  það  var 
ekki  áður  fært  í letur.  Með  því  var  þeirri  sögu  bjargað  frá 
gleymsku,  en  þó  að  slept  væri  úr  Heimskringlu  annari  sögu,, 
sem  til  var  í eldra  riti,  þá  var  ekkert  í hættu:  hún  var  vel  geyrnd.. 
petta  hygg  ég,  að  menn  ættu  að  hafa  í huga,  er  þeir  dæma  um 
suma  hina  eldri  sagnaritara,  sem  stóðu  við  sjálfar  lindir  munn- 
mælanna,  höfund  Elztu  Ólafs  sögunnar,  Odd  munk,  jafnvel 
Stvrmi  fróða.  Dómgreind  þeirra  var  ekki  að  því  skapi  minni 
en  Snorra,  sem  þeir  tóku  meira  af  vafasömum  og  efnisrýrum 
frásögnum.  Og  þetta  hefur  lfka  haft  ahrif  á Snorra.  Honum 
hefur  t.  d.  verið  legið  á hálsi  fvrir,  að  hann  tók  söguna  um 
för  kunnáttumannsins  í hvalslíki  til  íslands  (Ól.  s.  Tr.,  k.  33),. 
úr  því  hann  slepti  annars  svo  mörgum  kynjasögum.  „Hvers- 
vegna  gleypti  hann  þennan  hval  V ‘ spyr  M . P.  Iver  (The  Early 


193 


Historians  of  Norway).  Sagan  er  skemtileg.  Snorri  hafði  ekki 
lært  neina  nattúrufrasði,  sem  braut  bag'  við  hana.  Hún  var  eins 
og  svar  við  erlendum  hernaðarætlunum  (smbr.  að  frarnan  80 — 
81),  að  því  leyti  líks  eðlis  og  ræða  Einars  pveræings.  En  ef  til 
vill  helzta  astæðan  blatt  afram  sú,  að  þessi  saga  (hvort  sem 
Snorri  hefur  nú  átt  mikinn  eða  lítinn  þátt  í að  skapa  hana) 
var  áður  óskrifuð,  hún  bað  Snorra  um  að  færa  sig  í letur. 
Óskrifuð  efni  hafa  þessi  áhrif  á þann,  sem  er  rithöfundur  að 
eðlisfari.  „Der  var  en  gáng  en  saga,  som  ville  bli  berattad  och 
förd  ut  i várlden“,  segir  Selma  Lagerlöf  (En  saga  om  en 
saga).  Líkt  þessu  mun  standa  a með  langa  kafla  í Ólafs  sögu 
helga,  og  eins  með  hina  nákvæmu  frásögn  um  árás  Vinda  á 
Konungahellu  (Har.  s.  gilla,  k.  9—12).  Sú  saga  er  auðvitað 
skráð  eftir  ágætri  heimild,  en  annars  mundi  það  víða  verða 
niðurstaðan,  að  Snorri  er  ekki  areiöanlegastur  þar  sem  hann 
er  f rundegastur,  heldur  þar  sem  hann  vinsar  úr  ritum  annara 
höfunda. 

Eins  og  úr  öllu  efni  verður  að  velja,  eins  verður  að  raða 
því  öllu  á einhvern  hátt.  Annálarnir  leysa  úr  þeim  erfiðleikum 
á auðveldara  hátt  en  sagnaritunin  getur  gert,  því  að  hún  segir 
frá  atburðunum  i samhengi  og  oft  fer  þar  fram  tvennum  sög- 
um  eða  meir,  „ok  má  þó  eigi  allar  senn  rita“  (Sturl.  I,  157). 
En  jafnvel  þeirri  einföldu  reglu,  að  segja  frá  viðburðunum 
í tímaröð,  að  svo  miklu  leyti  sem  því  verður  við  komið,  eiga 
sagnaritararnir  örðugt  með  að  fylgja.  Skal  ég  taka  eitt  dæmi, 
og  það  ekki  úr  lakara  verki  en  Fagurskinna  er.  par  er  sagt 
frá  ferð  Jómsvíkinga  í Noreg  og  orustu  þeirra  við  Hákon  jarl 
á Hjörungavogi.  Kemur  Eiríkur  jarl  Hákonarson  mjög  við  þá 
sögu,  sem  kunnugt  er;  var  hann  þá  fulltíða  maður  og  mjög 
í ráðum  með  föður  sínum.  En  þegar  lokið  er  þeirri  frásögn 
allri,  hefst  ný  á þessa  leið : „Hákon  jarl  gat  son  þann,  er 
Eiríkr  hét,  þá  er  hann  var  XV  vetra  gamall,  ok  varð  hann 
síðan  jarl“.  pá  er  sagt  frá  því,  er  Eiríkur  feldi  Tíðinda- 
Sigurður  Nordal:  Snorri  Sturluson.  13 


194 


‘Skofta,  og  er  þetta  niðurlag  að : „petta  er  talit  hit  fyrsta 
framaverk  Eiríks  í haus  sögu“.  M.  ö.  o. : þessi  atburöur  gerö- 
ist  löngu  á undan  orustunni  á H.jörungavogi,  þótt  sagt  sé  frá 
honum  á eftir.  Hér  er  skýringin  auösæ : höfundur  Fagurskmnu 
setur  frásögnina  um  Jómsvíkinga  á dálítiö  skökkum  staö  inn  í 
Jarlasöguna,  og  eru  slík  missmíði  venjulega  óræk  sönnun  þess, 
aö  tveim  eöa  fleiri  ritum  sé  stevpt  saman.  En  Snorri  hefur  svo 
mikiö  yfirlit  yfir  efni  sitt  og  rétta  röö  þess,  aö  slik  dæmi  finn- 
ast  ekki  í ritum  hans,  þótt  leitaö  sé  meö  logandi  ljósi. 

Nú  skulu  sýnd  þess  nokkur  dæmi,  hvernig  Snorri  vikur 
frá  efnisskipun  heimilda  sinna,  og  færir  atvikin  til  réttrar 
tímaraöar.  í Egils  sögu  (k.  3)  segir  svo  frá  þeim  Naumdæla- 
konungum : „En  er  þeir  bræör  spurÖu  til  feröar  hans,  þá  gekk 
Herlaugi’  í haug  þann  meÖ  XII.  mann,  er  áör  höfðu  þeir  gera 
látit  þrjá  vetr“.  En  Snorri  (Har.  s.  hárf.,  k.  8)  segir  fvrst  frá 
hauggerðinni : „en  er  haugrinn  var  algörr,  þa  spurðu  þeir 
bræör  þau  tíöendi,  at  Haraldr  konungr  fór  á hendr  þeim  meö 
her“  o.  s.  frv.  — pegar  Haukur  hábrók  flvtur  Ilákon  góöa  vest- 
ur  til  Englands  og  færir  hann  Aöalsteini  konungi,  segir  Fagur- 
skinna  svo  frá:  „En  Haukr  stóð  fyrir  konungi  ok  hneig  honum 
ekki  ;hann  haföi  viö  vinstri  hliö  sér  snarpt  sverö  undir  skik]yu, 
,ok  svá  váru  búnir  allir  hans  menn,  ok  váru  saman  xxx  manna 
(21).  En  Snorri  segir  (Har.  s.  hárf.,  k.  40)  fyrst  frá  skipun 
Ilauks  til  manna  sinna,  búningi  þeir»-a  og  tolu,  og  siöan  f ra  þvi, 
er  þeir  gengu  inn  í liöllina.  — Agrip(20.  dálki)segir  fjrst  frá  því 
er  Klyppur  hersir  vo  'Sigurð  konung  slefu,  og  síðan  frá  sok- 
inni.  En  Snorri  segir  fyrst  frá  þvi,  er  konungur  lagöi  konu 
Klypps  hjá  sér  aö  óvilja  hennar,  og  síðan  frá  viginu  (smbr. 
Sn.  Hist.  132:  Snorre  foretrækker  altid  den  historiske 
Orden).  — Morkinskinna  segir  svo  frá  aftöku  Steigar-póns : 
„pat  segja  menn,  at  Víðkunnr  Jóansson  mælti,  þá  er  pónr  var 
leiddr  til  gálgans,  ok  hann  reikaði  af  götunni,  er  hann  var 
f óthrumr : „Meirr  á stjórn,  pórir  — sagði  hann  — meirr  a 
bakboröa !“.  petta  mælti  Víðkunnr  fyrir  því,  at  pónr  hafði 


195 


forent  bú  hans  í Bjarkey,  ok  skip  gott,  er  hann  átti,  ok  hafði 
pórir  mælt,  þá  er  snekkjan  logaöi : „Halt  meirr  á stjórn,  Víð- 
kunnr ! meirr  á bakborða!“  (135).  Snorri  fer  hér  eftir  Mork- 
inskinnu,  en  hann  segir  frá  brennunni  í Bjarkey  á undan 
(Magn.  s.  berf.,  k.  5),  í sambandi  við  hernað  póris,  og  því  verð- 
ur  kall  Víðkunns  undir  eins  skiljanlegt,  þegar  það  kemur  (k.  6), 
og  þarf  ekki  frekari  skýringar.  Hér  er  frásagnaraðferð  Snorra 
vafalaust  áhrifameiri,  en  í hinum  dæmunum  getur  það  orkað 
tvímælis,  þó  að  hún  sé  allsstaðar  sögulegri  (Smbr.  orð  Storms). 
pegar  Hauk  og  mönnum  hans  er  lýst  um  leið  og  sennan  hefst 
milli  þeirra  Aðalsteins  konungs,  minnir  það  á Njálu,  þar  sem 
Skarpheðni  er  lýst  um  leið  og  hann  er  að  ganga  inn  í búð 
porkels  háks:  Skarpheðinnn  glotti  við,  ok  var  svá  búinn  o.  s. 
frv.  Einmitt  með  því  að  fella  lýsingu  Skarpheðins  inn  í viður- 
eign  hans  við  höfðingjana  á þingi,  gerir  höfundurinn  hana 
áhrifameiri,  er  vissari  um  eftirtekt  lesandans,  en  þegar  verið 
•er  að  lýsa  nýrri  persónu,  sem  er  að  koma  til  sögunnar. 

Pá  er  það  viðurkent  af  öllum,  að  samhengið  milli  sagnanna 
.sé  miklu  fastara  í Heimskringlu  en  í öðrum  yfirlitsritum, 
Snorri  er  ekki  að  skrifa  sundurlausar  æfisögur  konunga,  heldur 
•sögu  konungsættar,  landssögu  í æfisagnaformi.  Smáar  athuga- 
.semdir  „sem  fyrr  var  ritit“,  „svá  sem  ek  vænti,  at  enn  skal 
sagt  verða  síðarr“  — benda  fram  og  aftur  fyrir  sig.  par  sem 
tvennum  eða  fleiri  sögum  fer  fram  í einu,  sem  víða  í Ólafs  s. 
helga,  reynir  Snorri  altaf  að  tengja  þræðina  við  og  við,  svo 
að  lesandanum  verði  tímaröðin  ljós,  t.  d.  í k.  111:  „pá  hafði 
Ólafr  konungr  verit  vii  vetr  í Noregi.  pat  sumar  komu  til  hans 

jarlar  af  Orkneyjurn svá  sem  fyrr  var  ritit  (í  k.  100 — 

101).  pat  sumar  fór  ólafr  konungr  um  Mæri  hváratveggju“, 
•o.  s.  frv.  1 rá  Ólafi  Haraldssyni  er  sagt  í sögu  Ólafs  Tryggva- 
sonar,  frá  Haraldi  gilla  í sögu  Sigurðar  Jórsalafara.  Bændur 
minna  Ólaf  Tryggvason  (Ól.  s.  Tr.,  k.  65)  á,  hvernig  fór  fyrir 
Hakoni  Aðalsteinsfóstra,  er  hann  bauð  þeim  kristindóm,  og 

13* 


196 

Ólafur  helf?i  minnist  falls  Ólafs  Tryggvasonar,  þegar  liCsmenn 
hans  vilja  sigla  gegnum  Danaher  (Ól.  s.  h.,  k.  157,  smbr.  Helgi- 
söguna  k.  (>6).  Hvergi  er  sögum  konungsættarinnar  og  Illaða- 
jarla  slungið  sáman  á svo  snildarlegan  hátt  sem  í Heimskringlu. 
peir  Hákon  Grjótgarðsson  og  Haraídur  hárfagri  eru  aldavinir, 
og  Sigurður  Hákonarson  er  eins  og  íósturfaðir  Hákonar  góða. 
En  einmitt  samband  hans  við  Hákon  vekur  fjandskap  Gunn- 
hildarsona,  og  þegar  þeir  þykjast  þess  megnugir,  brenna  þeir 
hann  inni.  pá  rís  gegn  þeim  Hákon  Sigurðarson,  hinn  ríki,  og 
verður  þeim  að  lokum  öllum  drýgri  að  ráðum  og  völdum.  En 
nýr  kvistur  af  konungsættinni  rís  upp,  og  barátta  þeirra  Há- 
konar  og  Ólafs  Tryggvasonar  verður  ekki  einungis  barátta 
tveggja  ætta,  heldur  líka  tveggja  siða.  peir  standa  hvor  í sínu 
liði  við  Danavirki,  og  þegar  Ilákon  ætlar  að  ráða  Ólaf  af 
dögum,  grefur  hann  með  því  sjálfum  sér  gröf.  Ólafur  verður 
konungur,  kristnar  landið,  og  hann  stofnar  til  kaupstaðar  í 
Niðarósi,  eins  og  hann  vísvitandi  vilji  ekki  láta  hötuðstað 
prándheims  vera  á Hlöðum.  Jarlsættin  verður  aftur  ofan  á 
við  Svoldur,  og  meðan  Eiríkur  jarl  ræður  Noregi  hrörnar 
kristninni  og  húsin  í Niðarósi  eru  látin  falla  niður.  En  nú 
kemur  Ólafur  helgi  til  sögunnar.  Hann  leitar  undir  eins  til 
Niðaróss  og  hann  kemur  í prándhenn  og  lætur  gera  við  húsin, 
Sveinn  jarl  brennir  þau,  en  Ólafur  reisir  kaupstaðinn  enn  þá, 
bæði  Clementskirkju  og  konungsgarð  (Ól.  s.  h.,  k.  42,  44,  53), 
og  með  því  er  skorið  úr,  hvort  Hlaðir  eða  Niðarós  yrði  höfuð- 
staður  prænda,  og  með  því  Norðmanna  um  langan  aldur.  En 
þó  að  þeir  Hákon  Eiríksson  og  Sveinn  Hákonarson  væru 
flæmdir  úr  landi,  og  vegur  konungsættarinnar  í blóma,  var 
jarlsættin  enn  hættuleg.  Sveinn  var  tengdasonur  Ólafs  Svía- 
konungs,  Eiríkur  kvæntur  Gyðu,  dóttur  Sveins  tjúguskeggs  og 
svstur  Knúts  ríka,  en  Einar  þambarskelf ir  Bergljótu  Hákonar- 
dóttur  ins  ríka.  En  Ólafur  helgi  hufði  brotist  til  ríkis  Svía- 
kor.ungs  og  Danakonungs  í Noregi,  og  sat  yfir  hlut  stórmennis 
í landinu,  og  mágsemdir  hjálpuðu  þeim  Hlaðajörlum  að  ganga  á 


197 


þa?  lagið,  og  efla  svo  ófrið  á hendur  Ólafi  bæöi  utanlands  frá 
oi\  innanlands.  Fyrir  því  bandalagi  (smbr.  Ól.  s.  h.,  k.  130) 
verður  Ólafur  að  lúta  í lægra  kaldi,  en  Hákon  Eiríksson  drukn- 
ar  á leið  til  ríkis  í Noregi,  og  virðist  sanna  spásögn  Ólafs  kon- 
ungs,  að  þeir  frændur  séu  nú  farnir  að  hamingju  (Ól.  s.  h.,  k. 
30).  Ólafur  konungur  fellur  a'ð  vísu,  en  með  helgi  sinni  gerir 
hann  konungsættina  fastari  í sessi  en  nokkru  sinni  fyr,  og  eflir 
eiep  síður  Niðarós,  eins  og  dómkirkjan  enn  ber  vitni  um.  Ög 
þegar  Knútur  setur  erlendan  harðstjóra  í Noreg,  liggja  leiðir 
ættanna  enn  saman,  og  Einar  þambarskelfir  verður  sviplíkur 
styrktarmaður  Magnúsar  góða  og  Sigurður  Hlaðajarl  hafði 
verið  Hákoni  góða.  Sagan  endurtekur  sig.  Eftir  lát  Magnúsar 
eri'ii  Haraldur  harðráði  hvorttveggja  við  Einar:  fjandskap 
har.s  við  Ólaf  helga  bróður  sinn  og  ást  hans  á Magnúsi.  Kon- 
ungur  verður  ráðbani  þeirra  feðga,  og  Bergljót  heitir  þar  á 
til  hefnda,  sem  Hákon  er  ívarsson,  dóttursonarsonur  Hákonar 
.jarls  ríka.  Hin  tvíræða  afstaða  þeirra  Hlaðamanna  til  kon- 
ungsættarinnar  kemur  skýrt  í ljós  í sögu  Hákonar,  sem  er 
dótturmaður  Magnúsar  góða  og  fyrst  vinur  og  síðan  fjand- 
maður  Haralds  konungs.  En  þó  að  alt  afkvæmi  Hákonar  jarls 
ríka  væri  ínðara  en  annað  mannfóik  og  atgerfismenn  og  göf- 
ugmenni  (Har.  s.  harðr.,  k.  41),  þá  megnaði  sú  ætt  ekki  framar 
að  etja  kappi  við  konungana.  Hákon  ívarsson  bíður  ósigur 
fyrir  Haraldi  í orustu,  en  hann  tekur  aftur  merki  sitt  með 
fágætu  snarræði  og  hleypir  svo  út  í skóginn.  „Lifir  jarl;  fái 
mér  brynju  mína“,  segir  konungur  (Har.  s.  harðr.,  k.  72).  Á 
þennan  hátt  hverfur  Hákon  ívarsson,  og  með  honum  Hlaða- 
a^ttin,  úr  sögu  Noregskonunga. 

pess  munu  ekki  vera  nema  örfá  dæmi  í fyrsta  og  síðasta 
þriðjungi  Heimskringlu,  að  frásögnin  beri  þess  menjar,  að 
Snorri  hafi  gleymt  því  sem  á undan  var  farið.  pegar  Haraldi 
háiuagra  eru  borin  orð  Gyðu,  þar  sem  hún  hvetur  hann  til  þess 
að  verða  einvaldi  yf ir  Noregi,  segir  hann : „hon  hefir  mint  mik 
þeiia  hluta,  er  mer  þykkir  nu  undarligt,  er'ek  hefi  eigi  fyrr 


198 


hugleitt“  ( Har.  s.  hárf.,  k.  4).  En  þó  stendur  áóur  (Hálfd.  s. 
sv.,  k.  8),  aö  höfðingi  einn  spáði  því  viö  Harald  s.jálfan,  aö 
hann  mundi  ,eignask  allan  Noreg‘  Og  er  slíkt  smávægilegt. 
Aftur  á móti  rná  benda  á vmis  merki  þess,  aÖ  Ólafs  saga  helga 
er  samin  á undan  fyrsta  þriöjungi  Heimskringlu,  og  er  þaö 
ekki  furða,  þar  sem  allur  holur  sjálfstæðu  sögunnar  hefur  verið 
settur  því  nær  óbreyttur  inn  í Heimskringlu,  þó  að  frá  sjálfum 
samskeytunum  við  sögurnar  á undan  og  eftir  hafi  verið  vand- 
lega  gengið.  Ég  hef  í ritgerö  minni  um  Ólafs  sögu  (10.  þætti) 
bent  á hin  helztu  af  þessum  missmíðum:  sögu  Orkneyinga  jarla, 
Hárek  í pjóttu,  kvonfang  Rögnvalds  Úlfssonar  o.  s.  frv.,  og 
skal  ég  ekki  endurtaka  neitt  af  því  her.  En  bæta  skal  ég  við 
tveim  dæmum,  sem  þar  er  ekki  getiö,  og  eru  eigi  síður  talandi 
vottur  um  stöðu  Ólafs  sögu,  þótt  smá  seu.  í 10.  kap.  ^ ngl.  s. 
stendur : „pá  hófsk  llpsala-auðr  ok  hefir  haldizk  æ síðan“,  og 
síðar  í sömu  sögu  (k.  11,  13)  er  tvisvar  talað  um  Upsalaauð, 
eins  og  það  væri  alkunnugt  nafn.  En  skvring  nafnsins  kemur 
ekki  fyr  en  í 77.  kapítula  Ól.  s.  helga:  „svá  kalla  Svíar  eign 
Svíakonungs,  kalla  Upsala-auð“  — af  því  að  þar  kom  nafnið 
fyrst  fyrir  í sagnaritum  Snorra.  — Enn  þá  greinilegra  er  þetta 
um  Ögvaldsnes.  pað  er  einn  frægasti  staðurinn  í sögum  hinna 
fyrri  konunga : þar  átti  Haraldur  hárfagri  stórbú  og  aðsetur, 
þar  barðist  Hákon  góði  í fyrsta  sinn  við  Gunnhildarsonu,  þar 
sótti  Óðinn  heim  Ólaf  Tryggvason  og  sagði  honum  af  Ögvaldi, 
sem  })lét  kú  eina,  og  nesið  og  bærinn  var  við  kendur.  prátt 
fyrir  þetta  er  staðurinn  nefndur  í fyrsta  sinn  í Ól.  s.  h.  (k.  117), 
sem  áður  væri  hann  ókunnr:  „par  stendr  bær  mikill  skamt  upp 
á eyna  Körmt,  er  heitir  á Ögvaldsnesi ; þar  var  konungs  hú, 
ágætr  bær“.  — En  til  þess  að  ráða  bót.  á slíku,  hefði  Ólafs 
sagan  öll  þurft  nákvæmrar  endurskoðunar  við,  og  Snorra  hefur 
ekki  þótt  það  svara  kostnaði.  En  þá,  sem  af  þessu  vildu  ráða, 
að  Ólafs  saga  væri  feld  inn  í Heimskr.  af  öðrum  en  Snorra,  má 
minna  á einstakar  umbætur  og  viðbætur,  sem  sagan  þar  hefur 
fram  yfir  sérstöku  söguna : ættartölu  Rúðujarla,  frasögnina 


I 


199 

um  prándheimsför  Ólafs  (smbr.  Om.  0.  h.  179 — 82).  Engum> 
var  trúandi  til  slíkra  breytinga,  nema  höfundinum  sjálfum. 

Lesandinn  nýtur  bezt  þess  viðburðar,  sem  kemur  aö  hon- 
um  óvörum,  og  þó  ekki  allskost^r  óviöbúnum.  Yi'ðburöurinn 
veröur  þá  skiljanlegri  þegar  hann  kemur,  og  skýrir  þó  sjálfur- 
um  leið  það  sem  áöur  hefur  veriö  sagt.  Snorri  kann  mætavel 
með  þetta  að  fara.  í Yngl.  s.  k.  19  stendur:  Agni  „setti  tjöld 
sín  suðr  á fitina;  þar  var  þá  skógr“.  Hvað  varðar  mann  um 
þennan  skóg?  pað  sést  ekki  fyr  en  síðar:  tjald  Agna  stóð  við~ 
skóginn  og  liátt  tré  yfir  tjaldinu,  er  skýla  skyldi  við  sólarhita.. 
En  í því  tré  var  konungur  hengdur.  — I Hálfdanar  sögu 
svarta  (k.  7)  segir  um  Harald  konungsson:  „móðir  hans  unni 
honum  mikit,  en  faðir  hans  minna“.  Auðvitað  er  engin  heimild 
fyrir  þessu,  en  það  undirbýr  missætti  þeirra  feðga  út  af  Finn- 
inum  og  skýrir,  að  lát  Hálfdanar  getur  verið  Haraldi  fegin- 
saga  (k.  8).  — pessi  list  að  undirbúa  kemur  þó  í stærstum* 
stíl  fram  í sumum  skaplýsingum,  eins  og  t.  d.  lýsingu  Óiafs- 
helga  (Ól.  s.  h„  k.  1 — 3),  þar  sem  saga  hans  má  heita  að  sé- 
öll  í reifum  (in  nuce).  En  auðvitað  má  ekki  af  slíku  ráða,  að 
upphafið  sé  skrifað  síðar  en  meginsagan.  Snorri  hefur  haft. 
skilning  sinn  á konungi  og  megindrætti  sögu  hans  fyllilega  á, 
vaidi  sínu,  áður  en  hann  lét  byrja  að  rita  hana. 

Um  slíkan  undirbúning  varðar  miklu,  að  hann  sé  í fullu. 
samrœmi  við  það,  sem  síðan  kemur  fram.  I Fagurskinnu  (k.  18) 
strengir  Búi  digri  þess  heit,  „at  hann  skyldi  fara  í Noreg  ok: 
berjask  með  Sigvalda  við  þá  feðga  Hákon  ok  Eirík  son  hans,. 
ok  flýja  eigi  fyrr  en  færi  standa  upp  en  fallnir  eru,  ok  kaldæ 
þó  við  meðan  Sigvaldi  vill  berjask” . Nú  kemur  Fagurskinnu 
og  öllum  heimildum  saman  um,  að  Búi  flýði  alls  ekki  á Hjör- 
ungavogi,  og  það  þó  að  Sigvaldi  héldi  undan,  heldur  steyptist 
fyrir  borð.  pví  þykir  Snonra  þessi  varnagli  í heitstrengingunni 
spilla,  og  sleppir  honum:  „pá  strengdi  heit  Búi  digri,  at  hann 
myndi  fara  til  Noregs  með  þeim,  ok  flýja  eigi  ór  orrostu  fyrir 
Hákoni  jarli“  (Ól.  s.  Tr„  k.  35).  — Bæði  Ágrip  og  Oddur- 


200 


munkur  segja,  að  Ólafur  Trvggvason  léti  hengja  Kark  þræl 
og  Oddur  segir  draum  hans  fyrir  dauða  sínum : ,,þat  dreymdi 
mik  enn,  at  Ólafr  gæfi  mér  hest  mikinn“  (Holm,  k.  14).  Nú 
hefur  Snorri  þá  frásögn  um  dauða  Karks,  að  hann  var  höggv- 
ínn,  og  til  samræinis  við  hana  breytir  hann  draumi  hans:  „ek 
v&r  nú  á Hlöðum,  ok  lagði  Ólafr  Tryggvason  gullmen  á háls 
mér“  (Ól.  s.  Tr.,  k.  49).  pó  að  slík  breyting  sé  eðlileg,  lá 
hún  ekki  hverjum  manni  í augum  uppi,  eins  og  vel  sést  af  frá- 
sögn  Helgisögunnar  um  Bjöm  stallara.  Sendimenn  Knúts  ríka 
koma  til  Bjarnar  og  bjóða  honum  fé  til  drottinssvika.  En  Björn 
tekur  þá  hiklaust  og  lætur  hengja  þá,  en  færir  Ólafi  konungi 
gullið  (k.  70).  En  samt  dreymir  Ólaf  fyrir  komu  hans,  að 
bjarndýr  kom  til  hans  „ok  var  glatt  ok  lék  við  mik  blíðliga,  ok 
fa>rfii  mér  höfuð  sitt“.  En  hversvegna  átti  Björn  að  færa  kon- 
ungi  höfuð  sitt,  úr  því  að  hann  hafði  sýnt  honum  órjúfandi 
trúnað?  Sannleikurinn  er  sá  (eins  og  sjá  má  af  Flateyjarbók, 
smlir.  Om.  0.  h.,  125,  157),  að  ITelgisagan  hreytir  frásögninni 
til  þess  að  gera  Björn  alveg  flekklausan.  í eldri  sögunum  tók 
Bjöm  fyrst  við  gullinu,  en  sá  síðan  að  sér.  En  skrifari  Helgi- 
sögunnar  gleymdi  að  breyta  draumnum.  Aftur  á móti  gerir 
Snorri,  til  þess  að  fá  betra  samræmi  við  drauminn  (sem  hann 
reyndar  sleppir)  sök  Bjarnar  enn  meiri  en  hún  hefur  verið  í 
ehiri  sögunum,  fulla  dauðasök  (Ól.  s.  h.,  k.  185 — 86). 

VIII. 

Snorri  skrifar  förmála  Heimskringlu  um  sagnakönnun 
* 

sína.  A sögu listiria  minnist  hann  ekki  einu  orði.  petta  er  að  vísu 
eðlilegt.  Enginn  kemst  hjá  því  að  búa  frásögn  sína,  ef  liann 
á annað  borð  segir  frá,  í einhvern  búning,  góðan  eða  illan.  En 
hjá  könnun  verður  komist  með  því  að  gleypa  dómgreindar- 
laust  við  hverju  sem  er.  Menn  urðu  að  taka  sig  til,  hafa  sig  upp 
i hana  af  ásettu  ráði.  Einmitt  formálinn,  þar  sem  Ara  sérstak- 
lega  er  haldið  á lofti,  og  viljinn  til  visinda  kemur  svo  skýrt 
fram,  kemur  vel  heim  við  það,  sem  ég  hef  sagt  að  framan  urn 


201 


íilirif  Ara  á íslenzka  sagnaritun.  Sögulistin,  skemtanin,  var 
frumlegra  stigið,  vísindastefnan  sjálfráöari,  síöar  þroskuö.  Auk 
þítss  er  altaf  öröugra  að  skýra  frá  aðferðum  listarinnar,  sem 
lýsir  hinu  einstaka,  en  vísindanna,  sem  leita  hins  almenna.  Um 
•Síignakönnun  Snorra  hefur  talsvert  verið  ritað,  um  list  hans 
sama  og  ekkert.  Er  þó  su  hlið  verka  hans  sízt  ómerkilegri  en 
hin  vísindalega. 

Frásögnin  um  hernað  Ólafs  helga  í Leginum  (sjá  að  fram- 
:an  186 — 87)  sýnir  hvernig  Snorri  getur  tekið  vafasama  sögu 
•og  látið  sér  nægja  að  gera  einstök  atvik  hennar  sennilegri,  en 
honurn  þótti  þau  vera  í elclri  ritum.  Auðvitað  er  slíkt  ekki  sögu- 
vísindi,  a.  m.  k.  ekki  það  sem  bætt  er  við  til  skýringar.  Ymis 
önnur  dæmi  eru  þessu  skyld.  Oddur  munkur  segir  frá  því,  að 
eitt  sinn  þegar  Ólafur  Trvggvason  rak  ofan  strandhögg  á 
íilandi,  kom  til  hans  fátækur  bóndi  og  bað  konung  að  gefa 
honum  aftur  hjörð  þá,  er  hann  átti,  og  Vígi  hundur  hans  kendi 
til  handa  honum.  Ólafur  játti  þ\d.  „Síðan  hljóp  hundrinn 
fram  ‘í  ótalligan  fjölda  fjárins  ok  rannsakaði,  ok  eigi  á hálfri 
•stundu  dags  var  í einum  stað  alt  fe  búandans“  (Holm.,  k.  10). 
Með  þetta  var  Oddur  harðánægður,  en  Snorri  var  gæddur  of 
mikilli  veraldarvizku  til  þess  að  taka  bónda  skilyrðislaust  trú- 
anlegan.  Gat  þetta  ekki  verið  prettur  hans,  eða  hverja  sönnun 
höfðu  þeir  víkingar  fyrir  því,  að  hundurinn  þekti  rétt?  En  í 
stað  þess  að  sleppa  sögunni  vegna  þessara  efasemda,  eykur 
Snorri  því  inn  í,  sem  hann  saknaði : „hundrinn  hljóp  um  alla 
nautaflokkana  ok  rak  brott  jafnmörg  naut}  sem  bóndi  sagði  at 
hann  œtti,  ok  váru  þau  öll  á einn  veg  mörkuð“  (Ól.  s.  Tr.,  k.  32). 

Yfirleitt  varast  Snorri  að  lýsa  atburðum,  sem  enginn  gat 
vcrið  til  frásagnar  um,  né  mundi  hafa  viljað  segja  frá.  Um 
Airek  og  Eirík  segir  hann  það  eitt,  að  þeir  riðu  tveir  frá  öðrum 
mönnum  og  fundust  síðan  lamdir  í hel.  „En  ekki  vápn  höfðu 
þeir,  nema  bitlana  af  hestunum,  ok  þat  hyggja  menn,  at  þeir 
hafi  drepizk  þar  með“.  (Yngl.  s.,  k.  20).  Snorri  er  hér  jafnvel 
varkárari  í orðum  sínum  en  pjóðólfur.  En  hlaut  hann  þá  ekki 


202 


samkvæmt  því  að  sleppa  sögunni  um  drauma  Ivarks  og  síðusttt'. 
samveru  þeirra  Hákonar  jarls,  þar  sem  þrællinn  var  einn  til 
frásagnar  um  þetta,  og  kann  var  tekinn  af  lífi  þegar  er  hann 
kom  til  manna?  Snorra  liefur  auðsjáanlega  orðið  þetta  að- 
^hyggjuefni.  En  það  var  bæði,  að  sagan  var  í aðalheimildum 
hans,  og  auk  þess  svo  merkileg,  að  hann  var  ófús  að  sleppa 
henni.  Hann  tekur  því  þann  kost  að  gera  hana  sennilegri:  „hann 
(=  Karkr)  segir  ok  þá  þessa  atburði  um  ferðir  þeira  Hákon- 
ar  jarls,  scm  nú  er  áðr  ritit.  Síðan  lét  Ólafr  konungr  leiða  hann 
í ’nrot  ok  höggva  höfuð  afu  (ól.  s.  Tr.,  k.  49).  Og  eins  gleymir 
hann  því  ekki  að  geta  þess  uin  vísur  þær,  er  þeir  Gissur,  por- 
finnur  og  pormóður  ortu  áður  en  orustan  hófst  á Stiklastöðumr 
að  „vísur  þessar  námu  menn  þá  þegar“  (Ól.  s.  h.,  k.  206)  — 
því  að  skáldin  féllu  öll  í bardaganum  og  gátu  því  ekki  kent  þær 
síðar  meir.  Enda  er  slíkt  miklu  senuilegra  (smbr.  síðustu  vísur 
pormóðar,  vísur  pjóðólfs  og  Haralds  harðráða  við  Stafnfurðu- 
bryggjur)  en  að  Karkur  liafi  kent  mönnum  drauma  sína,  áður 
en  hann  var  af  lífi  tekinn. 

Oddur  segir  frá  því,  að  tveir  menn,  Haukur  og  Sigurðurr 
komu  til  Ólafs  Tryggvasonar,  og  boðaði  hann  þeim  kristni,  en 
þeir  neituðu.  pá  setti  konungur  þá  í bönd,  en  þeir  hlupust  á 
lirott  og  komu  fram  norður  á Hálogalandi,  með  Háreki  í pjóttu. 
Tók  hann  vel  við  þeim.  Einn  góðan  veðuidag  stinga  þeir  félag- 
ar  upp  á því  við  Hárek,  að  hann  rói  á sjó  með  þeim  til  skemt- 
unar.  En  er  þeir  komu  frá  landi,  rcru  þeir  með  Iiárek  nauð- 
ugan  suður  til  Hlaða,  og  færðu  liann  konungi.  Höfðu  þetta. 
verið  samantekin  ráð  þeirra  (Holm.,  k.  31,  33).  Saga  þessi  virð- 
ist  ekki  ósennileg,  eins  og  Oddur  segir  hana,  enda  tekur  Snorri 
hana  í Heimskringlu.  En  hann  gerir  eina  viðbót,  sem  svnir, 
hve  gjörhugull  hann  hefur  verið  um  smámuni.  Hann  hefur 
farið  að  hugsa:  En  úr  pjóttu  og  suður  á Hlaðir  er  býsna  löng 
sigling  (það  eru  í raun  og  veru  einir  300  kílómetrar)  ; eitthvað- 
hafa  mennirnir  þurft  að  eta  og  drekka  á leiðinni.  pví  bætir 
hann  þessu  við : „en  áðr  þeir  gengi  út  á skipit,  köstuðu  þeir  út 


203 


smjorlaupum  nökkurum  ok  brauðkass , og  báru  milli  sín  mun^ 
gátsbyttu  á skipitu  (Ól.  s.  Tr.,  k.  75).  Að  vísu  má  fetta  fingur 
út  í þetta  (smbr.  ummæli  P.  A.  Munchs  um  kernað  Ólafs  í 
Leginum),og  segja,  að  Snorri  hafi  komist  hjá  einu  skerinu 
(nestisleysinu),  en  strandað  á ööru:  meö  því  að  bera  slík  föng' 
út  á skipiö,  heföu  þeir  bræöur  hlotið  að  vekja  grunsemdir 
Háreks.  En  samt  finst  mér  þetta  eitt  skýrasta  dæmi  þess,  hve 
vandlega  Snorri  hefur  hugsað  efni  sitt. 

Margt  af  þessu  tæi  mætti  benda  á.  Snorri  tekur  frá  pjóö- 
ólfi  þær  staðreyndir,  aÖ  Fjölnir  hafi  druknað  í mjaöarkeri  og 
Dagur  spaki  hafi  fariö  í herferð  til  þess  að  hefna  spörs 
(Yngl.  s.,  k.  11,  18),  en  hann  reynir  aö  skýra  þær,  og  gera  þær 
meö  því  trúlegri.  Bæöi  Ágrip  og  Fagurskinna  segja  frá  því, 
að  Hálfdan  svarti  druknaði  skamt  frá  því  (þar)  er  nauta- 
brunnur  var,  og  því  trúir  Snorri,  en  bætir  um  leiö  við,  samkvæmfc 
athugun  sinni  og  reynslu,  skýringu  á því,  hversvegna  ísinn  hlaut 
aö  vera  veikari  viö  brunnana  en  annarsstaöar  (Hálfd.  s. 
sv.,  k.  9). 

pessi  dæmi  mega  heita  á takmörkum  sagnaritunar  og  sögu- 
listar,  þar  sem  sagnaritarinn  fer  aÖ  nálgast  skapandi  starfsemi 
skáldsins  miklu  meir  en  menn  alment  vilja  gera  sér  grein  fyrir, 
Staöreyndir  þær,  sem  sagnaritarinn  oft  og  einatt  fær  í hendur,, 
eru  eins  og  punktar.  Milli  þeirra  veröur  hann  sjálfur  að  draga 
línurnar,  tiJ  þess  að  heil  mynd  komi  fram.  I heimildirnar  vantar 
oft  það,  sem  oss  er  mest  forvitni  á,  samhengi  viöburöanna  og 
lifandi  svipur.  Nú  treystir  sagnaritarinn  því,  þegar  hann  reynir 
að  reisa  fortíðina  úr  gröf  sinni,  að  hann  standi  þar  betur  að 
vígi  en  venjulegir  lesendur.  Hann  hefur  fyrst  og  fremst,  eins  og 
þeir,  almenna  þekkingu  og  reynslu  á mönnum  og  náttúru.  „Ef 
til  hefðu  verið  menn,  sem  hugsuðu  og  fundu  til  alt  ööruvísi  en 
vér,  elskuöu  ekki  þegar  þeir  elskuöu  og  hötuðu  ekki  þegar  þeir 
hötuðu,  þá  hefðum  vér  engin  ráð  til  þess  að  komast  fyrir  sögu 
þeirra“,  segir  Bernheim  (smbr.  Hist.  Teknik,  86).  Ef  náttúru- 
lögmálin  hefðu  breyzt  frá  9.  til  13.  aldar,  svo  að  svart  hefði 


204 


áður  fyr  kastað  betur  frá  sér  geislum  sólarinnar  en  hvítt,  þá 
væri  skyring  Snorra  (en  er  mykrin  hafði  fallit  á ísinn,  þá  hafði 
þar  grafit  uni  í sólbráðinu)  á druknun  Hálfdanar  svarta  röng. 
Að  svo  miklu  leyti  er  almenn  heilbrigð  skynsemi  og  athugun 
undirstaða  allrar  sagnaritunar.  En  ank  þess  verður  að  gera 
ráð  fyrir,  að  sagnaritari  beri  af  almenningi  að  skarpskygni  og 
hugkvæmni,  hann  á að  hafa  nákvæmari  þekkingu  á efn'mu  og 
meira  tíma  til  þess  að  lifa  viðburðina  í huga  sér  og  setja  sig  í 
spor  fyrri  alda  manna.  pessvegna  þökkum  vér  honum  fyrir  að 
reyna  að  skapa  heild  úr  brotunum,  og  láta  oss  ekki  eina  um  það. 
En  auðvitað  er  heimtað  af  vísindalegri  sagnaritun,  að  skýrt  sé 
látið  koma  fram,  hvað  er  víst  og  hvað  eru  getgátur.  pví  að  allar 
eyður  í lýsingar  sögulegra  viðburða,  einmitt  af  því  að  hver  við- 
burður  er  einstakur  í sinni  röð,  eru  þess  eðlis,  að  það  sem  í þær 
er  getið,  verður  aldrei  annað  en  möguleiki.  pannig  fa^rist  sagna- 
ritarinn  frá  því  sannanlega  og  sanna,  yfir  hið  sennilega,  nær  og 
nær  því  mögulega.  Skáldið  er  líka  háð  því  sennilega  og  mögu- 
lega,  aðeins  í nokkuð  annari  merkingu.  Skáldið  er  háðara  og 
r.agnaritarinn  frjálsari  en  menn  oft  halda.  Sagnaritarinn  má  að 
vísu  aldrei  missa  fótfestu  í heimildunum,  ekki  skapa  frá  rótum, 
ekki  seg.ja  frá  neinu,  sem  sannanlegt  er,  að  hafi  ekki  átt  sér  stað. 
En  höfundar  raunverulegra  skáldsagna  verða  líka  að  gæta  hins 
eðlilega  og  mögulega  og  af  sögulegum  skáldritum  er  heimtað,  að 
þau  brjóti  ekki  beint  bág  við  þekkingu  vora,  hvorki  á við- 
burðum  né  persónum,  og  þo  sízt  á anda  og  menningu  þeirra 
tíma,  sem  þau  lýsa.  Markalínuna,  þar  sem  sagnaritun  hættir  og 
sögulegur  skáldskapur  tekur  við  (þegar  hann  er  bygður  á jafn- 
nákvæmri  þekkingu  efnisins  og  t.  d.  Salannnbö  eftir  Flaubert),er 
örðugt  að  draga.  Munurinn  oft  sá  einn,  hvort  aukapersónur  og 
smáviðburðir  hafa  skapast  í munnmælum  eða  í huga  skáldsins. 

Margar  af  viðburðaskýringum  Snorra  fara  hvergi  feti 
framar  en  leyfilegt  má  telja  vísindalegri  sagnaritun.  pær  skýra 
samhengi  sögunnar,  eins  og  sennilegast  er,  að  það  hafi  verið, 
þær  eru  pragmutiskar.  Hann  lýsir  t.  d.  aðdragandanum  að  burt- 


205  . 


för  ólafs  Tryggvasonar  úr  Gör'ðum  á þessa  leið : „En  varð  þatr 
sem  optliga  kann  verða,  þar  er  útlendir  menn  hefjask  til  ríkis 
eða  til  svá  mikillar  frægðar,  at  þat  verði  umfram  innlenzka 
menn,  at  margir  öfunduðu  þat,  hversu  kærr  hann  var  konungi 
ok  eigi  síðr  drotningu;  mæltu  menn  þat  fyrir  konungi,  at  hann 
skyldi  varask  at  gera  Ólaf  eigi  ofstóran“  o.  s.  frv.  (Ól.  s.  Tr., 
k.  21).  Má  heita,  að  þetta  séu  almenn  sannindi,  sem  lá  í augum 
uppi,  að  áttu  við  stö'ðu  Ólafs  í hirð  Garðakonungs.  En  auk  þess 
sérstök  reynsla  Snorra,  sem  sjálfur  hafði  hafist  til  stórra  met- 
orða  við  erlenda  hirð,  og  þá  varla  farið  varhluta  af  öfund 
þeirri,  er  slíku  fylgdi.  — pegar  Magnús  góði  eignast  Danmörk 
orustulaust  eftir  andiát  Hörða-Knúts,  gerir  Agrip  það  skiljan- 
legt  með  því  að  segja : „þvíat  synir  beztu  manna  váru  í gisling- 
innia  (57.  dálki).  En  Snorri  heimtar  frekari  skýringu,  og  hann 
nefnir  þrjú  atriði : eiða  ágætustu  höfðingja  í landinu,  að  dautt 
var  alt  afkvæmi  Knúts  ríka,  að  Magnúsi  var  hið  mesta  traust  að 
helgi  Ólafs  föður  síns,  sem  þá  var  alkunnug  um  öll  lönd.  Enginn 
sagnakönnuður  getur  annað  en  viðurkent  þessar  skýringar,  þótt 
eigi  sé  sýnilegt,  að  Snorri  byggi  þær  á öðrum  heimildum  en 
skynsemi  sinni. 

Aftur  á móti  fer  Snorri,  og  íslenzk  sagnaritun  yfirleitt, 
talsvert  meira  út  í að  lýsa  viðburðum  en  nútírna  sagnaritarar 
mundu  gera.  Mér  er  það  óskiljanlegt,  að  könnuðir  eins  og  P. 
A Munch  og  A.  D.  Jörgensen  skuli  hafa  getað  trúað  því,  að  lýs- 
ingin  á viðtökum  Astu  við  Ólafi  syni  sínum  hafi  getað  geymst 
í munnmælum.  Slíkar  lýsingar  ganga  ekki  mann  frá  manni,  og 
þessi  á auk  þess  fáa  sína  líka  fyrir  nákvæmni  sakir.  Snorri 
hefur  skapað  hana  eftir  því,  sem  hann  vissi  um  skaplyndi  Sig- 
urðar  sýr  og  Ástu,  og  ástandið  á Upplöndum  á þeim  dögum 
(þótt  t.  d.  lýsingin  á búningi  Sigurðar  eigi  ekki  við  þann  tíma), 
og  auk  þess  hve  myndin,  sem  hann  bregður  upp,  er  glæsileg 
og  merkileg  í sjálfu  sér,  á hún  að  tákna  miklu  meira  en  hún 
sýnir  við  fyrsta  álit.  Yér  verðum  að  minnast  þess,  að  hún  er 
upprunalega  ekki  32. — 35.  kapítuli  í Ólafs  sögu  helga  í Heims- 


206 


‘kringlu,  helilur  33. — 35.  kapítuli  í hinni  sérstöku  Ólafs  sögu. 
Meö  þessari  lýsingu  kom  Noregur,  einkum  Upplönd,  í raun  og 
veru  fyrst  til  sögunnar  í sagnaritun  Snorra.  Siguröur  konungur 
á akrinum  — þaö  er  áriö  og  friðurinn,  íhaldssemi  bændahöfð- 
ingjanna,  sem  skorti  þó  ekki  tign,  ef  þeir  vildu  það  við  hafa. 
Inn  í þetta  kyrrstæða  líf  „brunar  fram  merki  Ólafs  konungs^  — 
nýjar  kröfur,  nýjar  hugsjónir.  Og  á undan  honum  fer  orösend- 
ing  Astu  til  bónda  síns,  að  hann  skyldi  nú  „meirr  líkjask  í ætt 
Haralds  ins  hárfagra  at  skaplyndi  en  Hrana  mjónef,  móöur- 
fööur  þínum,  eöa  Nereið  jarli  inuin  gamla,  þótt  þeir  hafi  ver- 
it  spekingar  miklir“.  Slíkar  andstæður  renna  ekki  saman  orustu- 
laust.  Stiklastaöabardaga  hillir  upp  framundan. 

En  áður  en  ég  fæst  meira  viö  svo  vanþakklátt  verk  sem  það 
er,  að  gizka  á,  hverju  Snorri  eykur  inn  í frásögn  sína,  vil  ég 
taka  einstök  dæmi,  þar  sem  vér  sjáum,  að  heita  má,  hvernig 
Snorri  smíðar  og  úr  livaöa  efni. 

Snorri  hefur  haft  sögu  um,  að  Haki  var  brendur  á skipi, 
er  látið  var  sigla  frá  landi,  smbr.  vísuf jórðunginn 

Haki  var  brendr  á báli, 

þars  brimslóðir  óðu  (Skáldsk.m.,  k.  61). 

En  sjálf  lýsingin  á brennunni  (Yngl.  s.,  k.  23)  er  svo  lík  frá- 
sögn  Skjöldunga  sögu  um  bálför  Sigurðar  hrings  og  Álfsólar 
(smbr.  latneska  ágrip  Arngríms  lærða,  Aarb.  1894,  132),  að 
það  má  telja  vafalaust  að  Snorri  hafi  tekið  hana  þaðan,  eins  og 
hann  myndar  líka  söguna  um  haug  Freys  (Yngl.  s.,  k.  10)  eftir 
frásögn  Skjöldunga  sögu  um  Fróða  friðsama.  pó  er  þess  hér 
að  gæta,  að  Snorri  veit  vel,  að  Ynglinga  saga  er  vafasamari  en 
sögur  um  síðari  aldir,  og  því  telur  hann  sér  þar  frjálsara  að 
fylla  upp  í skörðin  með  því  sem  hönd  á festi.  En  líks  eðlis  er 
eitt  dæmi,  sem  er  svo  merkilegt,  a5  ég  get  ekki  gengið  fram  hjá 
því  í þessu  sambandi,  þótt  ég  hafi  áður  fjallað  um  það  (Om 
O.  li.,  146,  151—52). 

I Fóstbræðra  sögu  er  sagt  frá  því,  að  á leiðinni  ofan  Yera- 


207 


dal,  a'ð  Stiklastöðum.,  spurði  Ólafur  konungur  pormóð  Kolbrún- 
arskáld  „í  gamni  ok  mælti  svá:  „hvert  myndi  nú  vera  ráð  þitt, 
ef  þú  værir  höfðingi  fyrir  liði  því,  er  vér  höfum  núf‘  pormóðr 
kvað  þá  vísu : 

Brennum  öll  fyr  innan 
inni  þaus  vér  finnum 
(land  tegask  herr  með  hjörvi) 

Hverbjörg  (fyr  gram  verja) ; 
ýs  (hafi  allra  húsa 
Innþrændir  kol  sinna) 
angr  skal  kveykt  í klungri 
(köld),  ef  ek  má  valda.“ 

"Ólafr  konungr  mælti : „vera  má,  at  þat  hlvddi,  at  væri  gört  sem 
þú  mælir,  en  annat  ráð  munu  vér  taka  en  brenna  land  várt 
sjálfra;  en  þó  grunum  vér  ekki  þik  um,  at  þú  myndir  svá  gera, 
sem  þú  mælir“  (Hauksbók,  411 — 12).  petta  hefur  verið  tekið 
úr  Fóstbræðra  sögu  í Miðsöguna,  og  þaðan  sennilega  í líkri 
mynd  í sögu  Styrmis  um  Ólaf  helga.  En  Snorri  (Ól.  s.  h.,  k. 
205)  segir  allólíkt  frá  því:  „pá  spurði  konungr  menn  ráðs,  hvat 
.sýndisk  tiltækiligast“ . Finnur  Árnason  verður  fyrir  svörum. 
í Fóstbræðra  sögu  var  eðlilegt,  að  mest  bæri  á pormóði.  En 
-Snorra  þykir  hann  því  ekki  vaxinn  að  hafa  svör  fyrir  liðinu. 
Aftur  á móti  var  Finnur  til  þess  fallinn,  bæði  fyrir  metorða 
sakir,  rejmslu  og  skaplyndis.  Auk  þess  vildi  Snorri  láta  vera 
meira  í svarinu  fólgið  en  var  í vísu  pormóðs.  par  er  ráðið  til 
brennu,  að  því  er  virðist  eingöngu  í hefndarskyni,  og  það  kemur 
líka  fram  í svari  Finns:  gjalda  svá  bóndum  drottinsvikin.  — 
En  aðalatriðið  verður  nú,  að  þetta  mundi  vera  hið  viturlegasta 

herbragð : Finnur  vill  láta  „ræna  fé  öllu,  en  brenna byggð 

alla Hygg  ek,  at  margr  mundi  þá  lauss  vera  við  flokkinn, 

ef  hann  sér  heim  reyk  eða  loga  til  húsa  sinna,  en  veit  ógörla, 

hvat  er  títt  er  um  börn  eða  konur eða  annat  frændlið. 

Vænti  ek ef  nökkurir  ráða  til  at  rjúfa  samnaðinn,  at  þá 


myni  brátt  þynnask  fylkingar  þeira,  þvíat  svá  er  bóndum  gefitr 
at  þat  ráð,  er  þá  er  nýjast,  þat  er  þá  öllum  kairst“  (smbr.  „þvíat 
alþýðan  er  gjöm  til  nýjungarinnar,  Ól.  s.  h.,  k.  35).  En  þetta 
er  nú  sótt,  sumt  nærri  orðrétt,  í k.  121  í sömu  sögu,  um  kristni- 
boð  Ólafs  á Valdresi : „lét  þar  brenna  ok  ræna  — — brenna 
byggðina.  En  þeir  búendr,  er  í samnaðinum  váru,  þá  er  þeir  sá 
reyk  ok  loga  til  bæja  sinna,  þá  urðu  þeir  lausir  í flokkinum, 
ste'fndi  þá  hverr  í brot  ok  leitaði  heim,  ef  hann  mætti  finna 
hýski  sitt.  En  þegar  er  rof  kom  í liðit,  þá  fór  hverr  af  öðrum“ 
o.  s.  frv.  Og  Snorri  sýnir,  að  honum  er  þetta  sjálfrátt,  með  því 
að  láta  Ólaf  einmitt  minnast  þessa  hernaðar  í svari  sínu : „Gerða 
ek  þá  þat,  at  brenna  fyrir  þeim,  er  þeir  höfðu  áðr  gengit  af  trú 
sinni“.  — Eftir  að  Finnur  hefur  lokið  máli  sínu,  gera  menn 
góðan  róm  að  því,  og  pormóður  lætur  samþykki  sitt  í ljósi  með 
því  að  kveða  vísuna,  sem  tilfærð  var.  pannig  er  öllu  snúið  við: 
þessi  vísa,  sem  kjarninn  í svari  Finns  er  tekinn  úr  (og  spum- 
ing  konungs  hefur  verið  tengd  við  í arfsögninni),  er  nú  látin 
vcra  ort  út  af  orðum  hans!  — pá  svarar  ólafur  konungur  með 
merkilegri  ræðu.  Hann  færir  tvennar  ástæður  fram  fyrir  því, 
að  hann  vill  ekki  ræna  landið.  Og  þær  ástæður  em  sóttar  sín  í 
hvora  áttina.  Hin  fyrri  er  sú,  að  það  væri  persónuleg  hefnd. 
pegar  hann  brendi  fyr,  þá  var  hann  að  reka  guðs  réttar,  en  þessi 
uppreisn  er  þó  ekki  nema  drottinsvik.  „Nú  á ek  hér  nökkuru 
heimilla  at  veita  nökkura  frían,  er  þeir  misgera  við  mik,  en  þá 
er  þeir  hötuðusk  við  guð“.  Sama  lmgsun  kemur  fram  í bók 
Stynnis  (Flat.  II,  3G3,  smbr.  Helgisagan  k.  75),  en  í öðru 
sambandi.  par  sleppir  konungur  tveim  sendimönnum  Knúts 
ríka,  sem  borið  höfðu  fé  á lenda  menn  í Noregi : „því  skal  þetta 
nú  Vítislaust,  er  við  mik  er  afgert,  at  ek  á þat  heimilt  at  fyrir- 
gefa  þat“.  „Létu  vér  refsa  þá  hluti,  er  guðs  rétti  var  raskat,  en 
þat  er  nú  er  við  oss  misgört,  þá  megum  nú  fyrirgefa  lítilliga“. — 
Hér  er  það  dýrlingurinn,  sem  talar.  En  í síðari  ástæðunni  er 
meira  af  anda  Sverris  konungs,  er  hann  livatti  menn  sína  með 
herfangsvonum : „en  ef  vér  sigrumk,  þá  skulu  þér  vera  arftökn- 


209 


menn  þeira,  er  nú  herjask  móti  oss, en  þess  nýtr  engír 

er  brent  er“,  smbr.  k.  200,  211.  Mega  þessar  ástæóur  að  vísu 
viröast  nokkuö  sundurleitar,  en  sálarfræöislega  eru  þær  full- 
eðlilegar,  því  aö  í Ólafi  eru  nú,  er  hann  berst  til  lands  síns,: 
bæöi  víkingur  og  heilagur  maður.  Og  í heild  sinni  er  þessi  kapí- 
tuli  meistaraverk.  Maöur  er  sannfæröur  um,  aÖ  meö  því  að  fara 
aö  ráöum  Finns,  hefði  verið  hægt  að  sundra  bændahernum.. 
Ólafur  haf  ði  nóg  lið  til  þess  aö  vinna  Noreg.  Afdrif  hans  veröa 
skapadómur,  og  enn  þá  átakanlegri  af  því  aö  hið  nýja  hugar- 
far  hans,  mildi  hans,  átti  þátt  í þeim.  En  kapítulinn  er  settur 
saman  á þann  hátt,  að  hann  er  skyldari  sögulegri  skáldsögu  eu 
vísindalegri  sagnaritun. 

Víöar  í Heimskringlu  er  þaö  greinilegt,  að  ein  lýsingin  hef- 
ur  haft  áhrif  á aðra.  Um  þá  Alf  og  Yngva  (Yngl.  s.,  k.  21) 
hefur  Snorri  varla  vitað  miklu  meira  en  stendur  í vísu  pjóð- 
óifs : aö  þeir  urðu  hvor  öörum  aö  bana  „of  ábrýði“  og  að 
Bera  eggjaði  þá.  En  hann  skýrir  nánar  frá  upptökunumr 
„(Yngvi)  sat  opt  viö  drykkju  lengi  um  kveldum;  Álfr  konungr 
gekk  opt  snimma  at  sofa.  Bera  drotning  sat  opt  á kveldum  ok 
hjöluðu  þau  Yngvi  sín  í millum“.  Af  þessu  reiðist  Álfur,  og 
vegur  loks  Yngva.  pessi  lýsing  er  endurtekin  í Har.  s.  haröráða, 
k.  76,  þar  sem  sagt  er  frá  veturdvöl  Haralds  Guðinasonar  meö' 
Vilhjálmi  bastaröi:  „Jarl  gekk  optast  snimma  at  sofa,  en  Har- 
aldr  sat  lengi  á kveldum  ok  talaði  viö  konu  jarls“.  Jarl  reiöist 
af  þessu  og  grunar  þau,  þótt  þau  ráði  bót  á því  í bráðina.  Hér 
hefur  Snorri  haft  sjálfa  staðreyndina  úr  heimild  sinni:  „var 
Haraldr  með  Vilhjálmi  um  hríð,  ok  mæltu  menn,  at  hann  legði 
hug  á konu  Vilhjálms,  ok  væri  þeira  ást  mikil“  (Mork.,  12^) . 
En  atvikunum  eykur  hann  inn  í.  — Eins  er  lýsingin  á Iwí,. 
hvernig  jarlstign  er  gefin,  í Magn.  s.  góða,  k.  23,  tekin  orðrétt 
úr  Har.  s.  hárf.  k.  8,  og  brevtir  Snorri  þar  alveg  lýsingu  Mork- 
inskinnu  (Flat.  III,  273).  — Og  þá  er  ekki  vandi  að  sjá,  a5 
orð  Ástu  við  Ólaf  son  sinn  (Ól.  s.  li„  k.  35)  : „heldr  vilda  ek  — 
Sigurður  Nordal : Snorri  Sturluson.  14 


210 


— at  þú  yrðir  yíirkouungr  í Noregi,  þótt  þú  lifðir  eigi  lengr 
í konungdóminum  en  Ólafr  Tryggvason,  heldr  en  hitt,  at  þú 
væri  eigi  meiri  konungr  en  Sigurðr  sýr  ok  yrðir  ellidauðr“  — 
eru  spunnin  út  af  hinum  alkunnu  orðum  Magnúsar  berfætts : til 
frægðar  skal  konung  hafa,  c-n  ekki  til  langlífis.  — Eða  menn 
beri  saman  orð  Ólafs  Trvggvasonar  á undan  Svoldrarorustu : 
„ek  hefi  aldri  flýit  í orrustu;  ráði  guð  fyrir  lífi  mínu,  en  aldri 
mun  ek  á flótta  legg,ja“  — og  orð  Inga  Ilaraldssonar  á undan 
síðustu  orustu  hans  (Hák.  s.  herðibr.,  k.  17) : „ek  hefi  aldri 
á flótta  komit;  ráði  guð  lífi  mínu,  hversu  langt  vera  skal,  en 
aldri  mun  ek  á flótta  leggjask“. 

Eins  heíur  Snorri  gjörla  skilið,  hve  líkt  var  ákomið  með 
þeim  Hákoni  góða  og  Magnúsi  góða  um  ýmsa  hluti,  og  fært  sér 
það  í nvt  í frásögn  sinni.  Báðir  áttu  bændum  ríki  að  launa, 
báðir  reyndu  að  beita  þá  hörðu,  Hákon  í kristniboði,  Magnús 
í föðurhefndum,  báðir  sættu  áminningum,  skipuðust  vel  við  og 
hlutu  sama  viðurnefni.  pví  minnir  ræða  Asbjaraar  af  Meðal- 
húsum  (þar  sem  Snorri  líka  kemur  að  skaplesti  Ynglinga  ætt- 
arinnar,  athugasemd  um  brunaöld  og  haugsöld,  smbr.  formál- 
ann,  o.  f 1. ) , sem  alveg  er  frumsamin  af  Snorra,  mjög  á Ber- 
söglisvísur  Sighvats.  pað  er  sami  blendingur  af  hyllingu  og 
heitan.  Asbjörn  minnir  á lög  þau,  sem  Hákon  setti  á Frosta- 
þingi,  eins  og  Sighvatur  minnir  á lög  þau,  er  Magnús  hét  mönn- 
um  í Ulfasundum.  Og  „himin  höndum  tekit“  í ræðu  Asbjara- 
ar,  er  beint  tekið  úr  Bersöglisvísum  (6.  v.).  Eins  er  um  orð 
Sigurðar  jarls  við  Hákon : „konungi  myni  ekki  þat  duga  at 
heitask  eða  herja  á innanlandsfólk“  — þau  minna  á Bers.v.  11: 

ofrausn  er  þat  jöfri 

innanlands  at  vinna. 

pegar  vér  höfum  séð,  að  Snorri  getur  endurtekið  atvik  og 
setningar  („gott  kvánfang  ok  makligt“  um  þá  feðga  báða,  Björn 
farmann  og  Guðröð,  Har.  s.  hárf.,  k.  36,  Har.  s.  gráf.,  k.  11) 
í Heimskringlu,  verður  meira  varið  í að  benda  á staði,  þar  sem 


211 


Edda  og  Heimskringla  líkjast  hvor  annari.  — pegar  Jörmun- 
rekkur  konungur  lét  leiða  son  sinn  til  gálga,  „þá  tók  Randvér 
hauk  sinn  ok  plokkaÖi  af  fjaðrarnar  ok  baö  senda  feðr  sín- 
um“  ( Skáldsk.mál,  k.  41).  petta  er  líklega  allgömul  saga,  og  á 
vel  viö  í því  sambandi,  sem  hún  stendur:  konungur  skilur,  að 
eins  og  haukurinn  var  ófleygur  og  fjaðralaus,  svo  var  hann 
ófær  til  ríkis,  gamall  og  sonlaus.  En  Ólafur  Tryggvason  „lét 
taka  hauk,  er  Astríör  átti,  ok  plokka  af  fjaörar  allar,  ok  sendi 
henni  síðan“  (Ól.  s.  Tr.,  k.  57).  Viröist  þetta  vera  kvnleg  aðferö 
til  þess  að  sýna  systur  sinni  reiöi  sína,  fyrir  þaÖ  er  hún  vildi 
eigi  giftast  Erlingi  Skjálgssyni.  Engin  heimild  Snorra  hefur 
neitt  um  þetta  atvik,  en  orðalagið  virðist  benda  á,  að  það  sé 
tekið  eftir  Eddu.  Væri  það  þá  ein  sönnun  þess,  að  41.  kap. 
Skáldsk.mála  sé  allur  verk  Snorra.  — pá  er  Ólafur  Tryggvason, 
sem  „lék  at  þrimr  handsöxum,  svá  at  jafnan  var  eitt  á lopti“ 
(Ól.  s.  Tr.,  k.  85,  smbr.  Flat.  I,  463  o.  víðar),  auðsjáanlega 
fyrirmynd  mannsins  í dyrurn  Valhallar,  sem  „lék  at  handsöxum 
ok  hafði  VII  senn  á lopti“  (Gylfag.,  k.  2).  Má  þetta  engu  að 
síður  vera,  þótt  Edda  sé  fyr  í letur  færð,  því  kunnað  hefur 
Snorri  sögu  Ólafs  konungs  áður  en  hann  fór  að  rita  hana.  — 
Guðbrandur  Vigfússon  hefur  bent  á,  hve  líkt  byrjar  tilsvar  As- 
bjarnar  Selsbana  við  Erling  Skjálgsson:  Seint  er  satt  at  spyrja 

og  orð  Utgarða-Loka : Seint  er  um  langan  veg  at  spyrja 

tíðenda.  En  nærri  því  orðrétt  kemur  setningin  „skorti  þar  þá 
(þá  skorti)  eigi  stór  orð“,  bæði  í Ól.  s.  h.,  k.  59  um  Ólaf  sænska, 
og  í Skáldsk.m.  k.  17  um  Hrungni.  Og  kennir  þar  fyrirlitningar 
hins  vitra  manns  á hóflausum  orðum. 

pess  er  ekki  að  vænta,  að  menn  geti  verið  á eitt  sáttir  um 
svo  vafasamt  efni  sem  það  er,  hve  fasta  mynd  frásögur  og  sam- 
töl  hafi  verið  búin  að  fá  í manna  munni,  né  yfirleitt  um  afstöðu 
munnmæla  og  sagnarita.  Enda  skiftir  það  ekki  miklu  máli  í 
þessu  sambandi.  Er  það  hvorthæggja,  að  enginn  hefur  haldið 
því  fram  á síðari  tímum,  að  konungasögur  hafi  verið  fullsam- 

14* 


212 


settar  á vörum  manna,  og  auk  þess  vitum  vér  svo  víða  um  heim- 
ildir  Snorra,  að  þær  hjálpa  oss  til  þess  að  greina,  hvað  er  hans 
verk  og  hvað  er  aðfengið.  Stutt  tilsvör  og  jafnvel  samtöl  gátu 
vel  geymst  á líkan  hátt  og  vísur,  og  mikið  er  af  slíku  í heimild- 
um  Snorra.  En  ég  mun  síðar  sýna  þess  dæmi,  að  hann  lagar  þau 
í hendi  sér,  og  meira  af  list  og  viti,  en  af  umhugsun  um  sann- 
indi.  ()g  ég  hygg  það  sé  óvefengt  mál,  að  ræður  þær,  sem  liann 
lætur  persónur  sínar  flytja,  hafi  hann  yfirleitt  skapað  frá  rót- 
um.  Hann  er  hér  enn,  eins  og  í viðburðalýsingum  sínum,  innan. 
vébanda  hins  mögulega.  Tökum  t.  d.  ráðstefnur  Upplendinga 
konunga,  fyrst  við  Ólaf  konung  helga,  svo  á móti  honum.  Mál- 
stefnurnar  sjálfar  voru  staðreyndir,  en  hvernig  átti  að  lýsa 
þeim?  Ýmsir  kostir  voru  fyrir  höndum.  Hann  gat  getið  þeirra 
í fám  orðum,  látið  afleiðingar  þeirra  tala.  Hann  gat  rakið  þráð- 
inn  í hugsunum  konunga,  eins  og  honum  fanst  sennilegast: 
pótti  þeim  Ólafur  nú  gerast  allríkur  og  ekki  halda  heit  sín  við 
þá  o.  s.  frv.  En  hann  kaus  helzt  að  herma  ræðurnar  orðréttarr 
eins  og  liraðritari  hefði  verið  viðstaddur  og  fært  þær  í letur. 
Að  ýmsu  leyti  var  þetta  tnikill  ávinningur.  Hann  var  frjálsari, 
gat  sagt  meira.  Að  rekja  efnið  úr  löngum  umræðum  í óbeinni 
ræðu,  er  ósögulegt  og  þreytandi.  Eins  og  list  íslenzkrar  sagna- 
ritunar  var  farið,  að  það  þótti  ekki  vel  fara  á því,  að  höfund- 
urinn  talaði  í sínu  nafni,  né  léti  álit  sitt  í ljósi,  þá  hafði  Snorri 
ekki  annað  betra  ráð  til  þess  að  koma  að  skoðunum  sínum  og 
skilningi  á sögunni,  en  leggja  þær  í munn  söguhetjunum  sjálf- 
um.  Verður  síðar  tækifæri  til  þess  að  gera  nánari  grein  fyrir 
þessu.  Auk  þess  hafði  Snorri  dæmin  fyrir  sér.  Ræður  höfðu 
staðið  í íslenzkum  sagnaritum  frá  upphafi,  hvort  sem  erlend 
áhrif  hafa  komist  þar  að  (ræður  Snorra  eru  í raun  og  veru 
sams  eðlis  og  ræður  púkydides  og  Sallústs)  eða  ekki.  Ari  hefur 
kafla  úr  tölu  porgeirs  í beinni  ræðu,  tala  Óttars  birtings  (Mork., 
217)  hefur  staðið  í Hryggjarstykki  Eiríks,  smbr.  líka  allar  ræð- 
urnar  í sögu  Hákonar  herðibreiðs.  En  merkustu  ræðurnar,  áður 
en  Snorri  hóf  að  rita,  voru  ræður  Sverris  konungs  í sögu  hans^ 


t 


213 


og  þótt  enguni  væri  hent  að  taka  þær  til  fyrirmyndar,  gátu 
þær  orðið  til  uppörvunar.  pó  er  þess  að  gæta  um  allar  þessar 
ræður,  að  þær  voru  samdar  eftir  sögu  heymarvotta  (nema 
Tæða  porgeirs,  enda  hafa  verið  bornar  brigður  á,  að  efni  henn- 
ar  sé  rétt  hermt,  sjá  ritgerð  A.  D.  Jörgensens,  Aarb.  1869,  288), 
;en  í Ólafa  sögunum  eldri  virðast  engar  ræður  hafa  verið,  sem 
mark  var  á takandi.  Og  í Ólafs  sögu  helga  hefur  Snorri  einmitt 
flestar  ræður  og  merkastar. 

Ég  hef  áður  getið  þess,  að  frá  vissu  sjónarmiði  var  það 
vísindalegra  að  tilfæra  beinlínis  samtöl  manna  og  ræður,  en  að 
rekja  hugsanaferil  þeirra  og  tilfinningar.  par  komast  aldrei 
nema  ágizkanir  að,  en  hitt  var  þó  hugsanlegt,  að  menn  hefðu 
getað  numið  samtöl  og  ræður  samstundis  og  munað  síðan. 
Snorri  semur  ræður  sínar,  heimildalaust,  í skjóli  þess  mögu- 
leika.  pað  sýnir  snild  hans  og  þekkingu,  að  varla  kemur 
nokkuð  fyrir  í þessum  ræðum,  sem  hefði  ekki  getað  verið  sagt. 
En  á hinn  bóginn  má  fullyrða,  að  það  er  næsta  ólíklegt,  að 
hann  hafi  nokkurn  tíma  hitt  á orð  manna,  sem  töluð  höfðu 
verið  fyrir  2 — 3 öldum.  Að  svo  miklu  leyti  sem  vísindastefnan 
átti  þátt  í ræðunum,  vann  hún  þar  einmitt  listinni  hag,  en  á 
móti  sannindunum. 


IX. 

Aðalviðfangsefni  íslenzkrar  sagnaritunar  eru  lýsingar  ein- 
staklinga,  mannlýsingar.  Hún  kemst  einmitt  svo  langt  í þessu 
efni,  af  því  að  hún  lætur  hvorki  hugsjónir,  skoðanir  né  heildar- 
sýnir  glepja  sér  sýn.  I heimsskoðun  hennar  er  einstaklingurinn 
það  verðmæti,  sem  skyggir  á öll  önnur  (smbr.  sjöunda  þátt). 
En  af  þessu  er  aftur  skiljanlegt,  að  mannlýsingar  í íslendinga- 
sögum  séu  á hærra  stigi  en  í Konungasögunum.  Noregur  átti 
sér  meiri  ríkissögu  en  ísland,  sú  ríkissaga  var  nátengdari  kon- 
ungunum  en  saga  íslands  var  aðalpersónum  ættasagnanna,  við- 
burðirnir  í Konungasögunum  voru  nógu  stórir  til  þess  að  draga 
uthvglina  að  nokkru  leyti  frá  einstaklingunum.  Auk  þess  höfðu 


214 


Konungasögurnar  ekki  skapast  jafnmikiÖ  í munnmælum,  í þeim 
var  minna  af  sál  þ.jóÖarinnar,  meira  af  hugsun  höfundanna, 
minna  af  list,  meira  af  vísindum.  pó  Heimskringla  sé  aö 
öllu  samtöldu  jafn  stórfeuglegt  verk  og  Njála,  þá  er  engin 
af  nThnnlysingum  hennar,  sem  stenzt  samanburð  við  lýsingar 
Njálu  á Skarpheðni,  Birni  úr  Mörk,  Njáli,  heimilinu  á Berg- 
þórshvoli.  Beztu*  mannlýsingar  konungasagnanna  eru  í þáttun- 
um,  Sneglu-Halla  þætti,  Auðunar  þætti  vestfirzka,  ívars  þætti 
Ingimundarsonar.  En  þessir  þættir  eru  ekkert  annað  en  stuttar 
íslendinga  sögur,  sem  settar  hafa  verið  inn  í Konungasögurnar 
án  þess  þær  séu  þeim  háðar.  Einmitt  af  því  að  þeir  hafa  ekki 
orðið  fvrir  neinum  áhrifum  af  rás  aðalviðburðanna,  trufla 
þeir  hana,  þar  sem  þeir  standa,  og  því  hefur  Snorri  slept 
þeim  flestum. 

Með  þessu  er  auðvitað  alls  ekki  sagt,  að  Snorri  hefði  ekki 

getað  skrifað  mannlýsingar  á borð  við  þær  beztu  í Islendinga 

sögum,  ef  hann  hefði  tekið  slík  efni  til  meðferðar.  pó  að  engin 

mannlýsing  Heimskringlu  jafnist  á við  lýsingu  Egils  sögu  á 

Agli,  er  það  út  af  fyrir  sig  ekki  sönnun  þess,  að  Snorri  hafi 

<skki  getað  skrifað  þá  sögu.  En  af  þessu  leiðir,  að  það  er  Iítils 

vert  að  taka  til  athugunar  þær  mannlýsingar  í sagnaritum  lians, 

sem  í engu  bera  af  algengum,  vel  gerðum  lýsingum  í öðrum 

íslenzkum  sagnaritum,  eins  og  t.  d.  á Ásbirni  Selsbana,  Finni 
* 

Arnasyni.  Vér  verðum  að  leita  þess,  sem  mannlýsingar  Snorra 
hafa  sér  til  ágætis  fram  yfir  aðrar.  Og  vér  finnum  það  að 
minni  hyggju  í tveim  orðum : meira  yfirlit.  Skal  það  nú 
nánar  skýrt. 

Yfirlitið  kemur  í fyrsta  lagi  fram  í almennum  athugasemd- 
um,  sem  er  meira  í ætt  við  forn  spakmæli  og  Hávamál  en  mann- 
lýsingar  ættasagnanna.  „Alþýðan  er  gjöm  til  nýjungarinnar“, 
gæti  vel  verið  orðskviður,  og  er  þó  líklega  mótað  af  Snorra  í 
anda  Hræreks  og  eftir  ástæðunum.  Hann  lætur  Ólaf  helga  skilja 
það  af  vizku  sinni  um  þá  Orkneyja  jarla  — „at  Brúsi  gekk 
iregliga  at  öllu  sáttmáli,  en  mælti  þat  eina  um,  er  hann  ætlaði 


215 


sér  at  halda;  en  þar  er  porfinnr  var,  þá  er  hann  hafði  ráöiþ* 
hvern  hann  vildi  upp  taka,  þá  gekk  hann  glatt  at  öllum  skil- 
daga  ok  dró  um  þat  engan  hlut,  sem  hann  veitti  in  fvrstu 
ákvæÖi;  en  þat  grunaði  konung,  at  jarl  mvndi  gera  eptir  sumar 
sættir“  ( Ól.  s.  h.,  k.  101).  En  þetta  er  í raun  og  veru  algild 
athugun:  sá  sem  ekki  ætlar  sér  að  efna  heit  sín,  hefur  enga 
ástæðu  til  þess  aö  þrefa  um  skilmálana.  — Frá  slíkum  athug- 
imum  er  stutt  lei'ð  til  þess  að  fara  að  rekja  hugsanir  almenn- 
ings.  pegar  Orkneyingar  létu  af  hendi  óðul  sín,  þá  játuðu 
þeir  því  „mest  fvrir  þá  sök,  at  inir  snauðu  áttu  litlar  jarðiry 

en  inir  auðgu  hugðusk  mundu  leysa  sín  óðuh  þegar  er  þeir  vildua 

• 

(Har.  s.  hárf.,  k.  32).  En  þetta  verður  aftur  sálarfræði  við- 
burðanna.  Hún  sést  í stórum  stíl  í hinum  snildarlega  181.  kapí- 
tula  í Ól.  s.  helga,  þar  sem  raktar  eru  orsakir  uppreistarinnar 
gegn  konungi,  samkvæmt  skapferli  hans,  fornum  landssiðum 
og  skapferli  höfðingjanna,  hvemig  árekstur  hlaut  að  verða,  en 
að  þeim  kolum  blásið  af  Knúti  ríka  o.  s.  frv.  En  skarplegasta 
athugasemd  Snorra  af  þessu  tæi  (sem  á sér  ekkert  samsvarandi 
í Morkinskinnu),  er  skýring  Tósta  jarls  fyrir  Haraldi  harðráða 
á því,  að  honum  hafði  ekki  lánast  að  halda  ríki  í Danmörku 
eins  og  Magnús  góði  hafði  gert:  „því  eignaðisk  Magnús  kon- 
ungr  Danmörk,  at  þarlands-höfðingjar  veittu  honum,  en  því 
fektu  eigi,  at  alt  landsfólk  stóð  í móti  þér;  því  barðisk  Magnús- 
konungr  eigi  til  Englands,  at  allr  landslýðr  vildi  hafa  Eatvarð 
at  konungi“  (Har.  s.  harðr.,  k.  79).  pað  hefur  verið  sagt  um 
Napoleon,  að  meðan  hann  barðist  við  konungana,  var  hann 
ósigrandi,  en  þegar  hann  fór  að  berjast  við  þjóðirnar,  varð 
hann  að  lúta  í lægra  haldi.  En  sagnaritunin  var  lengi  að  læra 
að  skilja  það,  að  styrjaldir  voru  ekki  einungis  milli  herja 
og  herforingja,  heldur  þjóða.  Og  það  kemur  úr  hörðustu  átt, 
og  sýnir  yfirburði  Snorra,  að  þetta  skyldi  vera  skilið  á íslandi 
á 13.  öld.  En  dæmi  Sveins  Ulfssonar,  sem  var  bæði  „haltur  og 
raguru,  beið  ósigur  í hverri  orustu,  átti  við  einn  mesta  hermannf 
sem  uppi  hefur  verið  á Norðurlöndum,  og  hélt  þó  ríki  sínu 


216 


fyrir  honum  — hefur  kent  Snorra,  hver  bakhjallur  vilji  þjóð- 
arinnar  var  f'yrir  hermennina.  Áður  hafði  hann  í niðurlapri 
Ma<m  ús  s(j»u  góða  látið  sér  lvnda  sömu  skýringu  og  Morkin- 
skinna  á því,  að  Magnús  góði  barðist  ekki  til  Englands.  En  nú 
sá  hann  aðra  dýpri  orsiik  til  þess,  en  tóma  meðaumkvmi  og 
göfuglyndi  Magnúsar,  og  kemur  henni  líka  að  í tilsvari  Tósta. 

En  þegar  svo  vítt  er  séð  yfir  samhengi  viðburðanna  og 

sálarfar  almennings,  þá  leiðir  beint  af  því,  að  menn  verða  háðir 

umhverfi,  viðburðum,  tíma,  í'Ieira  ra'ður  ferli  þeirra  en  sjálfir 

þeir  og  óskiljanleg  örlög.  peir  verða  ekki  einungis  einstaklingar, 

heldur  partar  í heild,  fulltrúar  stéttar  og  stefnu.  Frá  þessu 

• 

sjónarmiði  lýsir  Snorri  (.  d.  þeim  Upplanda-konungunum  tveim, 
Sigurði  s\r  og  Hræreki.  Báðir  eru  þeir  fulltrúar  gamla  tímans, 
íhaldssamir  og  gætnir.  En  Sigurður  lætur  undan  Ólafi,  af 
venzlum  og  hvggindum,  og  fa*r  að  devja  í friði.  Meðan  Snorri 
er  að  lýsa  honum  hefur  hann  sífelt  Harald  harðráða,  son  hans, 
í huga.  011  Miklagarðsvist  Haralds  máir  ekki  út,  að  hann  er 
af  konungsætt  Upplendinga.  Hann  verður  aldrei  sannur  vík- 
ingur:  örlátur  og  áhyggjulaus.  Hann  er  sífelt  bóndi  í aðra 
röndina,  eins  og  Egill  Skallagrímsson : fégjarn  og  tortrvggur. 
Andstæðan  milli  þeirra  Ólafs  helga  og  Sigurðar  sýr  kemur 
fram  á eftir  Nesja  orustu : Sigurður  vill  láta  kné  fylgja  kviði, 
drepa  nú  sem  flesta  af  höfðingjum  óvinanna,  Ólafur  vill  ekki 
spilla  svo  fögrum  sigri  með  því,  líkt  og  hann  seinna  vill  ekki 
drepa  neinn  af  þeim  Upplendinga  konungum,  ^rændum  sínum 
(Ól.  s.  h.,  k.  52,  84,  Helgisagan  k.  28).  En  Haraldur  hefur  erft 
skaplyndi  föður  síns,  þegar  hann  vill  verða  fyrri  að  bragði  og 
drepa  Einar  þambarskelfi,  af  því  að  hann  grunar  hann  um  að 
hafa  uppreist  í hyggju. 

Aftur  á móti  er  Hrærekur  gamla  kvnslóðin,  sem  lend- 
ir  í fulluin  fjandskap  við  hina  nýju,  og  verður  að  lúta 
í lægra  haldi.  Hann  er  ekki  einungis  tregur  að  fylgja 
Ólafi,  heldur  líka  tregur  að  rísa  gegn  honum.  En  hann  heldur 
mótstöðunni  áfram  fram  í rauðan  dauðann,  blindur  og  liðlítill, 


217 


ef tir  að  hann  á annaÖ  borö  hefur  hafiö  hana.  Öll  lýsing  Hræreks 
er  snildarverk:  ræöur  hans,  uppreisnartilraunir,  tilræöi  hans 
við  Ólaf  og  tilsvör  viÖ  það  tækifæri  (k.  84)  og  síðustu  orð 
hans,  sem  hermd  eru,  að  honum  þótti  bezt  á Kálfskinni,  síðan 
er  hann  lét  af  konungdómi  — „þvíat  þar  var  hann  af  öllum 
mest  metinnu  (k.  85).  Minnir  það  á hin  frægu  orð,  sem  höfð 
eru  eftir  Cæsar,  að  hann  vildi  heldur  vera  æðstur  maður  í litlu 
þorpi,  en  næstæðstur  í Rómaborg.  En  hugmynd  um  það,  hvernig 
Ólafs  saga  hefur  vaxið  í hendi  Snorra  (þótt  vér  vitum  ekki  um 
hlutdeild  Styrmis),  má  fá  með  því  að  bera  saman  frásögn  hans 
um  Hrærek  við  Helgisöguna,  sem  segir  þetta  eitt:  „þat  er  sagt, 
at  þann  lét  hann  einn  blinda,  er  Hrærekr  hét,  ok  sendi  hann  til 
íslands  út  Guðmundi  ríka;  ok  dó  hann  þar“  (k.  24). 

En  merkilegust  mannh'sing  Snorra  er  sú,  sem  var  megin- 
atriðið  í fyrra  sagnariti  hans,  Ólafs  sögu  helga,  og  ber  enn 
ægishjálm  yfir  Heimskringlu,  eftir  að  Ólafs  sagan  hafði  verið 
feld  inn  í hana. 

I Helgisögunni  er  lýsing  Ólafs  öll  í molum.  prátt  fyrir 
alla  lofgerðina,  gægist  óbilgirni  hans  fram  við  og  við,  svo  að 
það  er  allóeðlilegt,  að  hann  skuli  þegar  á æskualdri  drýgja 
jarteinir.  Enda  getur  sagan  þess  beint,  að  margir  „kölluðu 
hann  ríklyndan  ok  ráðgjarnan,  harðráðan  ok  heiptugan,  fastan 
ok  fégjarnan,  ólman  ok  ódælan,  metnaðarmann  ok  mikillátan, 
ok  þessa  heims  höfðingja  fyrir  alls  sakir“  (k.  30).  En  þetta  er 
kent  tómri  vanþekkingu  og  misskilningi.  pó  má  einmitt  ráða  af 
því,  að  helgiskoðunin  á Ólafi  hefur  ekki  verið  ein  um  hituna, 
heldur  hefur  ófegruð  mvnd  hans  lifað  í minni  manna,  og  haft 
jafnvel  áhrif  á söguritun  klerkanna,  án  þess  þeir  vildu  né  vissu. 
En  Snorri,  sem  ætla  má,  að  fyrstur  leikmanna  hafi  tekist  á 
hendur  að  lýsa  Ólafi,  steypir  báðum  þeim  skoðunum,  sem  eru 
fullar  andstæður  í Helgisögunni,  saman  í fullkomna  heild.  Og 
það  gerir  hann  einmitt  með  því  að  neyta  yfirlits  síns,  sýna 
þróunina  í skaplyndi  Ronungs,  og  áhrif  viðburðanna  á hann. 
Með  því  hefur  hann  lýst  Ólafi  svo,  að  standa  mun  alla  tíma. 


218 


Ólafur  er  í upphafi  ekkert  annað  en  víkingur.  „pá  er  þú 
vart  lítt  af  barnaldri  kominn,  vartu  þegar  fullr  af  kappi  ok 
ójafnaöi  í öllu  því,  er  þú  máttir“,  segir  Siguröur  sýr  við  har.n 
(k.  35),  og  hefur  þá  m.  a.  í huga,  er  Ólafur  söðlaði  bukkinn 
handa  honum  (k.  2).  Hann  leggur  Noreg  undir  sig  af  ættar- 
metnaði  og  valdagirni,  en  hugsar  þó  jafnframt  um  rétt  sinn  til 
ríkisins  og  ójöfnuð  víkingalífsins.  Og  undir  eins  og  hann  þyk- 
ist  fullkominn  til  ríkis,  tekur  strangleikur  hans,  siðavendni  og 
réttdæmi  að  koma  í ljós.  Hann  fullkomnar  verk  Haralds  hár- 
fagra,  að  gera  Noreg  að  einu  konungsríki,  og  verk  Ólafs 
Tryggvasonar,  að  kristna  landið.  Og  hann  þorir  fyrstur  kon- 
unga  að  taka  af  innaulands  hernað,  og  refsa  lendum  mönnum, 
er  til  saka  nnnu.  Er  auðsætt,  að  slíkt  dregur  ekki  til  vinsælda, 
enda  verður  Ólafur  að  flvja  land  fvrir  erlendum  og  innlendum 
ófriði,  er  höndum  taka  saman  gegn  honum.  Snorra  er  það 
fyllilega  ljóst,  að  örlög  Ólafs  ráða  nú  sinnaskiftum  lians:  „Svá 
er  sagt,  at  Ólafr  konungr  var  siðlátr  ok  bænrækinn  til  guðs- 
alla  stund  ævi  sinnar,  en  síðan  er  hann  fann,  at  ríki  hans  þvarr, 
en  mótstöðumenn  efklusk,  þá  lagði  hann  allan  hug  á þat,  at 
gera  guðs  þjónustu;  dvaldi  hann  þá  ekki  frá  aðrar  áhvggjur 
eða  þat  starf,  sem  hann  hafði  áðr  með  höndum  haft“  (k.  181). 
Og  það  er  ekki  fyr  en  eftir  að  Ólafur  hefur  mist  ríki  í Noregi, 
sem  Snorri  levfir  sér  að  taka  jarteinasögur  um  hann  trúanlegar 
(k.  179,  smbr.  þó  um  lækning  Egils  Hallssonar,  k.  155).  Samt 
er  hann  hófsamur  í því  efni.  Söguna  um  það,  þegar  Ólafur 
liafði  telgt  í athugalevsi  á sunnudegi,  og  brendi  síðan  spænina 
í lófa  sér,  hafði  jarteinabókin  talið  án  þess  að  geta  þess,  hvenær 
hún  gerðist.  En  Snorri  segir  þessa  sögu  frá  dvöl  Ólafs  í Garða- 
ríki,  og  gerir  það  að  þætti  í lýsingu  konungs:  hve  fast  hann 
hélt  lög  og  boðorð ; og  hann  getur  ekki  þess,  sem  er  aðalatriðið 
í jarteinabókinni,  að  lófinn  hafi  verið  óbrunninn.  En  frá- 
sögnin  um  síðustu  daga  Ólafs  er  nokkurnveginn  í kirkjulegum 
anda,  eins  og  sjálfsagt  var  um  viðurkendan  dýrling.  Og  þó  er 


219 


Snorri  ekki  búinn  að  gleyma  víkingsþættinum  í skaplyndi  kon-- 
ungs,  eins  og  ég  hef  áður  bent  á. 

En  merkilegasti  parturinn  af  lýsingu  Ólafs  helga  er  þó 
líklega  100.  kapítulinn  í Haralds  sögu  haröráöa.  Yiröist  hann 
sýna  þess  merki,  að  Snorri  hafi  vaxið  í skilningi  síðan  hann 
skrifaöi  Ólafs  sögu.  pað  er  samanburður  þeirra  bræðra,  Ólafs 
og  Haralds,  sem  varpar  nýju  ljósi  á báða,  lagður  í munn  Hall- 
dóri  Brjmjólfssyni  úlfalda,  en  er  í raun  og  veru  andleg  eign 
Snorra  í fylsta  skilningi.  Samt  hefur  Snorri  ekki  skapað  hann 
af  engu,  og  vill  svo  vel  til,  að  benda  má  á upptökin.  I draum- 
vísu,  sem  Ólafur  kveður  fyrir  Haraldi  konungi  fvrir  vestur-- 
fer'ð  hans,  segir  hann : 

Gramr  vá  frægr  til  fremdar 
flestan  sigr  enn  digri; 
hlautk,  þvít  heima  sátum, 
heilagt  fall  til  vallar  o.  s.  frv. 

Með  þessu  er  samanburðurinn  byrjaður.  Um  flesta  hluti  eru 
þeir  bræður  skaplíkir.  En  þeir  beita  ekki  kröftum  sínum  á 
sama  hátt : „Ólafr  konungr  braut  landsfólk  til  kristni  ok  réttra 
siða,  en  refsaði  grimliga  þeim,  er  dauf hevrðusk  við ; þoldu  lands- 
höfðingjar  honum  eigi  réttdæmi  ok  jafndæmi  ok  reistu  her  í 
móti  honum  ok  feldu  liann  á eign  sinni  sjálfs;  varð  hann  fyrir 
þat  heilagr  (hlautk,  þvít  heima  sátum,  heilagt  fall)  ; en  Haraldr 

herjaði  til  frægðar  sér  og  ríkis; fell  hann  ok  á annarra 

konunga  eigu“.  Snorri  skýrir  hér  og  dýpkar  það,  sem  er  ekki 
nema  gefið  í skyn  í vísunni.  Takmark  annars  bróðurins  gerir 
hann  að  mikilmenni  og  verndardýrling  þjóðar  sinnar,  ímynd 
réttlætis,  ríkiseiningar,  kristins  siðar,  takmark  hins  gerir 
öll  afrek  hans  ófrjó  og  orðstír  hans  misjafnan.  Mun  þetta 
(smbr.  síðar  um  vísu  Einars  pveræings)  vera  fallegasta  dæmi 
þess,  hve  mikið  Snorri  getur  steypt  upp  úr  brotasilfri  vísnanna. 

X. 

1 raun  og  veru  hefur  enn  þá  ekki  verið  náð  neinum  tökum 


á því  aö  lýsa  stíl  manna,  fremur  en  t.  d.  málróm  þeirra.  paö 
má  nefna  allragrófustu  einkennin;  stílkæki,  mállýti,  setninga- 
lengd,  töluhlutfall  nafnorða  og  sagnorða,  hvort  mikið  er  notaÖ 
af  samlíkingum  o.  s.  frv.  En  stílsvipnum  sjálfum,  þar  sem  insta 
eÖli  höfundarins  logar  viÖ  snertingu  forms  og  efnis,  er  aldrei 
hægt  aö  lýsa  meÖ  skvrum  orðum,  þó  að  menn  finni  svipinn, 
þekki  hann  jafnvel  á fáeinum  setningum.  I íslenzkuin  fornrit- 
um  má  lvsa  hinum  mikla  mun  á lærðum  stíl  og  leikum,  mun  í 
orðavali  og  orðaskipun,  sem  aftur  er  í nánu  sambandi  við 
alla  efnismeÖferÖ.  En  þar  sem  ritað  er  jafnhreint  sundurlaust 
mál  og  í beztu  sagnaritum  vorum,  þar  sem  fastur  svipur  er 
kominn  á frásögnina,  alla  leiö  frá  munnmælunum,  er  næsta 
örðugt  aö  greina  stíl  eins  rits  frá  ööru,  svo  að  gagni  sé.  Flest- 
uin  mun  finnast  þeir  kenna  sama  svips  á Iieimskringlu  frá 
upphafi  til  enda,  finnast  þaö  annar  svipur  en  t.  d.  á Laxdælu 
eða  Sverris  siigu.  Mjög  smásmugleg  rannsókn  mundi  líka  geta 
fært  ýmis  rök  að  þessu,  en  henni  mundi  hætta  að  telja  til  stíl- 
einkenna  sitthvaö,  sem  fremur  kemur  við  efnismeðferð  eða 
setningafræði  — tveim  grannsviðum  stílfræðinnar  — , en  missa 
sífelt  lífsandans  sjálfs  í stílnum. 

Auöviiaö  ber  Heimskringla  þess  merki,  aö  efniö  var  marg- 
víslegt,  misjafnlega  í hendur  búiö,  og  heimildir  af  sundurleitu 
tæi.  En  venjulega  brevtir  Snorri  þó  svo  stíl  fvrirrennara  sinna, 
jafnvel  þar  sem  hann  víkur  ekki  svo  aö  teljandi  sé  frá  þeim  aö 
efninu  til,  að  frásögnin  ber  svip  lians.  Samt  eru  undantekning- 
ar  frá  þessu.  Ég  hef  þegar  bent  á,  að  hann  virðist  af  ásettu  ráði 
hrófla  sem  minst  við  stíl  sumra  jarteinanna.  Hann  tekur  frá 
Eiríki  Oddssyni  setninguna : „gott  er  hverjum  er  slíkan  orðróm 
getru,  sem  hann  aldrei  mundi  hafa  skrifað  af  sjálfsdáðum,  og 
hvorki  að  efni  né  formi  sver  sig  í ætt  til  hans.  pegar  orðið 
venda  kemur  þrisvar  fyrir  meö  stuttu  millibili  í tveim  fyrstu 
kapítulum  Haralds  sögu  hárfagra,  tel  ég  aö  af  því  megi  ráða, 
að  hann  fari  þar  eftir  týndri,  skrifaðri  heimild,  því  aö  hann 
hefur  annars  engar  mætur  á orðinu  (í  upphafi  k.  79  í Har.  s. 


221 


liarðr.  hefur  hann  snýr,  þar  sem  heimild  hans,  Mork.?  hefur 
vendir).  Eins  er  niöurlagið  á Snæf ríðarkaflanum : „Seig  hon 
svá  í ösku,  en  konungrinn  steig  til  vizku  ok  hugði  af  heimsku, 
stýröi  síöan  ríki  sínu  ok  styrktisk,  gladdisk  hann  af  þegnum 
sínum,  en  þegnar  af  honum,  en  ríkit  af  hváru  tveggja“  (Har. 
s.  hárf.,  k.  25)  — tekiö  óbreytt  úr  Ágripi.  Er  slík  viðhöfn 
annars  gagnólík  Snorra. 

En  dæmi  af  stíl  Snorra  hygg  ég  bezt  væri  aÖ  velja  ur  til- 
svörum  og  ræðum.  Sumt  af  því  má  telja  víst,  að  hann  hafi  búið 
til,  sumt  hefur  hann  tekið  frá  öörum  höfundum,  en  breytt  því, 
um  sumt  er  óvíst.  En  um  alt  má  segja,  að  skiftir  um,  hver  á 
heldur.  I höndum  sumra  höfunda  tekur  alt  á sig  ljóma,  aðrir 
fella  móðu  jafnvel  á það,  sem  þeim  hefur  verið  fengið  skínandi 
í hendur.  Mál  manna  í ritum  Snorra  bera  þess  merki,  að  höf- 
undurinn  var  vanur  að  vera  með  höfðingjum  og  vanda  orð  sín, 
glæsimenska  og  veraldarreynsla  gera  þau  sígild.  Ef  til  vill  hefur 
það  líka  haft  sín  áhrif,  að  hann  lét  rita,  að  hann  mælti  setning- 
arnar  fram  jafnóðum  og  þær  voru  skrifaðar.  Sumir  rithöfundar 
hafa  haft  þá  reglu  að  lesa  alt  hátt,  eftir  að  það  var  skrifað,  og 
leiðrétta  jafnóðum.  Margir  agnúar,  sem  ber  ekki  á í letri,  verða 
ásteytingarsteinar  í lestri. 

Um  orustuna  við  Fræðarberg  (Hák.  s.  g.,  k.  22 — 27)  hefur 
Snorri  haft  frásögn  Fagurskinnu,  eða  aðra  þvínær  samhljóða 
henni  í sérstakri  Hákonar  sögu.  Efnið  er  saina  að  mestu  leyti 
í Fagurskinnu  og  Heimskringlu,  en  frásögnin  öll  fyllri  og 
skýrari  hjá  Snorra,  og  furða  hvað  setningar  breyta  svip  við 
lítinn  orðamun.  „par  stendr  ok  bautasteinn  hár,  sem  Egill 
fell“  (Fsk.)  verður  hjá  Snorra:  „Háfir  bautasteinar  standa  hjá 
haugi  Egils  ullserks“.  pegar  Hákon  leitar  ráðs  við  menn  sína, 
hvort  berjast  skuli  við  mikinn  liðsmun  eða  leita  undan  og  safna 
meira  liði,  svarar  Egill:  „var  ek  í nökkurum  orrostum  með 
Haraldi  konungi,  feðr  yðrum ; barðisk  hann  stundum  við  meira 
liði,stundum  við  minna;  hafði  hann  jafnan  sigr;  aldri  heyrða 
ek  hann  leita  þesss  ráðs,  at  vinir  hans  skyldu  kenna  honum  at 


222 


flýjaf.  petta  tilsvar,  sem  hittir  eins  og  óvænt  rýtingslag,  ber 
/jll  einkenni  samtalanna  í Heimskringlu,  enda  er  ekkert  sam- 
svarandi  í Fagurskinnu.  Enga  heimild  vita  menn  heldur  að  26. 
kap.  Har.  s.  hárf. : þegar  Haraldur  konungur  hafði  komist  að 
töframagni  Snæfríöar  finsku,  er  hún  hafði  beitt  hann  lífs  og 
liðin,  lagði  hann  fæð  á sonu  þá,  er  þau  höfðu  átt  saman.  En 
pjóðólfur  hvinverski  fór  til  fundar  við  konung,  og  bað,  að 
hann  skyldi  eigi  fyrirlíta  sonu  sína  — þvíat  fúsir  vceri  þeir  at 
e.iga  betra  móðerni,  ef  þn  hefðir  þeim  þat  fengitf*.  Fullyrða  má, 
að  þetta  tilsvar  eigi  sér  að  speki  og  list  ekki  nema  örfáa  líka 
í öllum  bókmentum.  Og  þó  að  Snorri  hafi  haft  hér  einhvern 
söguslæðing,  sem  tengdur  var  vísum  pjóðólfs,  trúi  ég  honum 
betur  en  öðrum  til  þess  að  hafa  mótað  það. 

En  af  því  að  það  er  jafnan  vafa  undirorpið,  hvernig 
munnmælin  hafa  búið  Snorra  í hendur,  þar  sem  ókunnugt  er 
um  skrifaðar  heimildir,  og  af  því  að  samanburður  er  hverri 
lvsingu  skýrari,  þá  ætla  ég  að  sýna  þess  dæmi,  hvemig  þrír 
af  frægustu  köflurn  Heimskringlu  eru  til  orðnir  við  endur- 
bætur  á eldri  frásögnum.  Getur  þetta  gefið  þeim,  sem  ekki 
hafa  trekifæri  til  frekara  samanburðar,  hugmynd  um  afstöðu 
Snorra  til  fyrirrennara  sinna.  En  ekki  tek  ég  þessa  kafla 
fyrir  þá  sök,  að  eigi  væru  margir  aðrir  vel  til  þess  fallnir  (t. 
d.  sagan  um  hvann-njólann,  Holm.  k.  50,  01.  s.  Tr.,  k.  92;  sam- 
tal  Sveins  Úlfssonar  og  Haralds  harðráða,  Har.  s.  harðr.,  k. 
22,  smbr.  Mork.  18 — 19). 

Frásögnin  um  Ólaf  konung  helga  og  bræður  hans  hljóðar 
svo  í Helgisögunni  (k.  29),  og  má  ætla  að  Snorri  hafi  fengið 
hana  í hendur  nokkru  orðfleiri  í bók  Styrmis,  en  að  öðru  lítið 
breytta: 

„Eitt  sinni,  er  þeir  ræddusk  við  mágarnir,  Ólafr  ok  Sig- 
urðr,  þá  renna  að  þeim  synir  Sigurðar,  Hálfdan  ok  Haraldr; 
Hálfdan  var  þá  VII  vetra  gamall.  Tekr  Sigurðr  sveininn  í kné 
sér  ok  spvrr  Ólaf,  hvat  hann  ætlar,  hversu  mikill  þessi  myndi 
verða  fvrir  sér.  Ólafr  kvazk  þat  eigi  svá  glögt  mega  sjá.  Talar 


223 


mú  við  sveininn  ok  spurði  hann,  hvat  hann  vildi  flest  eiga.  „pat 
ætla  ek,  sagði  liann,  at  ek  vilda  svá  margar  kýr  eiga,  at  stæði 
sem  þjokkvast  öllum  megin  um  vatnit  Mjörs“.  Ólafr  svarar: 
„Ágirni  er  mikit  í skapi  þessum  sveini,  sagði  hann;  þat  ætia 
• ek,  að  iþessi  sveinn  verði  auðigr  maðr,  ok  mikill  búandi  fyrir 
sér  ok  ríkr“.  Síðan  hljóp  Haraldr  at  knjám  honum,  og  setr 
Ólafr  hann  í kné  sér  ok  spyrr  hann:  „hvat  viltu  flest  eiga, 
frændi?“  — sagði  hann.  „pat  ætla  ek,  sagði  Haraldr,  at  ek 
vilda  eiga  húskarla  svá  marga,  at  upp  æti  kýr  Hálfdanar  bróð- 
ur  míns  at  einu  máli^.  „Já,  isagði  Ólafr,  mikit  er  þér  í hug“. 
Rennr  hann  nú  í braut.  Sigurðr  spyrr,  hvers  háttar  sjá  maðr 
man  verða.  Ólafr  svarar : „Eigi  man  hann  skorta  vit  né  ríki 
ok  fjölmenni,  en  eigi  veit  ek,  hversu  væginn  er  hann  reynisk; 
eigi  man  hann  skorta  frægð,  ok  mikla  sæmd  man  hann  vinna* c . 

Snorra  frásögn  er  á þessa  leið : 

„Svá  er  sagt,  at  Ólafr  konungr  var  á veizlunni  með  Ástu 
móður  sinni,  at  hon  leiddi  fram  börn  sín  ok  sýndi  honum.  Kon- 
ungrinn  setti  á kné  sér  Guthörm  bróður  sinn,  en  á annat  kné 
Hálfdan  bróður  sinn;  konungrinn  sá  á sveinana;  þá  ylgdisk 

hann  ok  leit  reiðuliga  til  þeira;  þá  glúpnuðu  sveinarnir.  pá 

* 

bar  Asta  til  hans  inn  yngsta  son  sinn,  er  Haraldr  hét,  þá  var 
hann  iii-vetr;  konungrinn  ygldisk  á hann,  en  hann  sá  upp  í 
mót  honum;  þá  tók  konungr  í hár  sveininum  ok  kipti;  sveinn- 
inn  tók  upp  í kanpinn  konunginum  ok  hnykti.  pá  mælti  kon- 
ungrinn : „hefnisamr  muntu  síðarr,  frændi* 1 . Annan  dag  reik- 
aði  konungr  úti  um  bæinn  ok  Ásta  móðir  hans  með  honum. 
pá  gengu  þau  at  tjörn  nökkurri.  par  váru  þá  sveinarnir,  synir 
Ástu,  ok  léku  sér,  Guthormr  og  Hálfdan ; þar  váru  görvir 
bæir  stórir  ok  kornhlöður  stórar,  naut  mörg  ok  sauðir ; þat  var 
leikr  þeira.  Skamt  þaðan  frá  við  tjörnina  hjá  leirvík  nökkurri 
var  Haraldr  ok  hafði  þar  tréspánu,  og  flutu  þeir  við  landit 
margir.  Konungrinn  spurði,  hvat  þat  skyldi.  Hann  kvað  þat 
vera  herskip  sín.  pá  hló  konungr  at  ok  mælti:  „vera  kann, 
frændi,  at  þar  komi,  at  þú  ráðir  fyrir  skipum^.  pá  kallaði 


224 


konungr  þangat  Hálfdan  ok  Guthorra;  þá  spurði  hann  Guth- 

orm:„hvat  vildir  þú  . flest  eiga,  f rændi  ?“  ,,Akra“,  segir 

hann.  Konungr  mælti : „hversu  víða  akra  myndir  þú  eiga 

vilja?“.  Hann  svarar:  „þat  vilda  ek,  atrnesit  væri  þetta  alt 

sáit  hvert  sumar,  er  út  gengr  í vatnit“  — en  þar  stóðu  X 

hæir.  Konungrinn  svarar:  „mikit  korn  mætti  þar  á standa“. 

pá  spurði  hann  Hálfdan,  livat  hann  vildi  flest  eiga.  „Kvr“, 

segir  hann.  Konungr  spurði : „hversu  inargar  vildir  þú  kvr 

eiga?“.  Hálfdan  segir:  ,þá  er  þær  gengi  til  vatns,  skvldu  þ.er 

standa  sem  þykst  umhverfis  vatnit“.  Konungrinn  svararr 

„bú  stór  vilið  þit  eiga;  þat  er  líkt  feðr  ykrum“.  pá  spyrr  kon- 

ungr  Harald:  „hvat  vildir  þú  flest  eiga  ?“.  Hann  svarar:  „hús- 

karla“,  segir  hann.  Konungr  madti : „hvé  marga  viltu  þá 

eiga  ?“  „pat  vilda  ek,  at  þeir  æti  at  einu  máli  kýr  Hálfdanar 

* 

bróður  míns“.  Konungr  liló  at  ok  mælti  til  Astu:  „hér  muntu 
konung  upp  fæða.  móðir‘‘.  Kigi  er  þá  getit  fleiri  orða  þeira“ 
(Ól.  s.  h.,  k.  76). 

Efnisbrevtingar  Snorra  eru'  hér  ekki  stórvægilegar.  Til- 
svar  Haralds  er  þungamiðja  beggja  frásagnanna.  En  Snorri 
lýsir  skapferli  sveinanna  með  miklu  meiri  list,  með  því  að  láta 
það  líka  speglast  í viðbrögðum  þeirra  og  leikum.  Ummæli 
konungs  um  Harald  eru  að  því  skajii  efnismeiri  hjá  Snorra, 
sem  þau  eru  stuttorðari.  En  annars  er  frásagan  öll  fvllri  í 
meðferð  Snorra.  Vér  verðum  að  minnast,  að  hún  er  úr  Ólafs 
sögu  helga.  Aftur  á móti  styttir  hann  stórum  sögu  Odds 
munks  um  samtal  hofðingjanna  á undan  Svoldrar-orustu.  En 
þó  að  Oddur  sé  þar  býsna  langorður,  verð  ég  samt  að  tilfæra 
frásögn  hans  í heild  sinni  (Holm.,  k.  55)  : 

„Ok  þann  dag  var  veðr  forkunnar  gott  ok  skin  mikit,  ok 
sátu  sveitir  manna  á hólminum,  ok  sá  þeir  fara  eitt  skip  mikit 
ok  fagrt.  pá  mæltu  konungar:  „petta  er  mikit  skip  ok  fagrt 
ok  mun  vera  Ormrinn  langi,  ok  förum  til  skipanna  sem  tíð- 
ast“.  pá  mælti  Eiríkr  jarl : „látum  vera  enn;  fleiri  hafa  þeir 
stórskip  en  Orminn  langa,  ok  fá  hafa  enn  mikil  skip  farit“. 


225 


Ok  svá  var;  þetta  átti  Styrkárr  af  Gimsum.  „Ok  er  víst  þetta 
mikit  ;skip7  en  þó  er  meira  skip  miklu  Ormrinn  langi“.  pá  sá 
þeir  annat  skip  mikit  ok  vel  búit,  ok  höfuð  á.  Ok  þá  mælti 
Sveinn  konungr:  „nú  mun  hér  fara  Ormrinn  langþ  ok  verðum 
nú  eigi  of  seinir  í móti  þeim‘  ‘ . En  þetta  'skip  átti  einn  konungs 
fræncli.  Ok  þá  varð  á hlið  nökkut,  áðr  en  sigldi  mikit  skip 
ok  frítt.  Ok  þá  mælti  Sveinn  konungr:  „ekki  ifum  vér  þetta 
Orminn“.  Eitíkr  mælti : „ekki  hefir  verit  meira  skip,  þat  er 
enn  hefir  siglt,  ok  er  þó  Ormrinn  meiri  miklu“.  Ok  hér  eptir 
sigldi  annat  skip;  ok  váru  þessi  jamnmikil.  pessi  áttu  þeir 
bræðr,  Hyrningr  ok  porgeirr.  Ok  þá  sigldi  nökkuru  síðarr 
mikit  skip  með  segl  stafat;  ok  var  þat  mest  skip  af  þeim,  er 
siglt  höfðu;  þat  var  skeið  ok  ekki  höfuð  á.  „pá  stóð  Sveinn 
konungr  upp  ok  mælti,  ok  glotti  við  tönn:  „hræddr  er  hann 
nú,  Ólafr  konungr  Tryggvason ; eigi  þorir  hann  nú  at  sigla 
með  höfuð  skipsins,  dreka  síns,  ok  förum  nú  ok  leggjum  til 
hans‘  ‘ . pá  mælti  Eiríkr  jarl : „herra,  eigi  er  þetta  Ólafr  kon- 
ungr  Trvggvason;  þetta  skip  kenni  ek,  ok  opt  hefi  ek  sét. 
petta  á Erlingr  Skjálgsson  af  Jaðri,  ok  er  betr,  at  vér  leggim 
um  skut  honum  til  þessa  fundar;  þeir  drengir  eru  þar  innan 
borðs,  at  sjálfir  megum  vér  þat  vita,  ef  vér  hittum  Ólaf  kon- 
ung  Tryggvason,  at  oss  er  betra  at  missa  þessa  skips  ok  sé  þar 
skarð  í flota  þeira,  heldr  en  sjá  skeið  bíði  svá  búin<(.  pá  mælti 
Ólafr  konungr  af  Svíþjóðu : „eigi  skyldum  vér  nú  æðrask  at 
berjask  við  Ólaf  konung,  þótt  hann  hafi  skip  mikit;  ok  er  þat 
sú  neisa,  er  spyrjask  mun  um  öll  lönd,  ef  vér  liggjum  hér  með 
her  óvígjan,  en  hann  sigli  þjóðleið  fyrir  útan“.  pá  mælti  Ei- 
ríkr  jarl : „herra,  lát  sigla.  skipit ; ek  kann  at  segja  þér  góð 
tíðendi,  at  eigi  mun  Ólafr  konungr  hafa  um  oss  siglt,  ok  þenna 
dag  munu  þér  kost  eiga  at  berjask  við  hann;  ok  nú  eru  hér 
margir  höfðingjar,  og  vætti  ek  þó  þeirar  hríðar,  at  vér  skolum 
allir  ærit  hafa  at  vinna“.  N'ú  sjá  þeir  mikit  skip  ok  mæltu  all- 
ir,  at  furðu  mikit  skip  er  þetta,  er  nú  siglir  — „ok  er  eigi  at 
Sigurður  Nordal:  Snorri  Sturluson.  15 


226 


•uylja,  at  þetta  mun  Ormrinn  langi,  ok  vill  jarlinn  nú  eigi  berj- 
ask  ok  hefna  föður  síns“.  Ok  jarlinn  stóð  upp  reiðr  mjök  ok 
mælti:  biðr  þá  nu  til  ganga  ok  telr  meiri  ván,  at  Dönum  skal 
eigi  ól«iðara  at  berjask  en  hans  mönnum.  Ok  gengu  ofan  til 
skipanna,  ok  litu  á þau  in  miklu,  er  þá  váru  komin  undir  hólm- 
inn.  Ok  var  á hlið  eigi  allskamt,  ok  þá  sá  þeir  iii  skip  ok  öll 
stór,  ok  eitt  miklu  mest,  ok  hafði  drekahöfuð  gyld.  Ok  nú 
ma*ltu  allir,  at  jarlinn  heíði  satt  sagt,  ok  hér  ferr  nú  Ormrinn 
langi.  Jarlinn  mælti:  „eigi  er  þetta  Ormrinn  langi,  en  þó  meg- 
um  vér  nú  til  leggja,  ef  þér  vilið“.  Ok  þá  tók  Sigvaldi  jarl 
skeið  sína  ok  íór  út  til  skipanna,  ok  skaut  upp  hvítum  skildi, 
en  hinir  hlaða  seglunum  ok  bíða.  petta  skip  heitir  Traninn, 

ok  því  stýrði  porkell  nefja  konungsfrændi. peir  por- 

kell  letu  íljota  skipin  ok  hlóðu  seglunum.  Ok  nú  sá  þeir  Sveinn 
konungr,  hvar  sigla  iiii  skip,  ok  er  eitt  mikJu  mest,  ok  var  þar 
á drekahöfuð  sem  á gull  eitt  sæi,  ok  mæltu  nú  allir,  at  furðu 
mikit  skij)  væri  Ormrinn  langi,  ok  ekki  langskip  mun  slíkt  í 
veröldu  at  fegrð  ok  vöxtum,  ok  mikil  rausn  er  í at  láta  gera 
þvílíka  gripi.  pá  mælti  Sveinn  konungr:  „hátt  mun  Ormrinn 
bera  mik  í kveld,  ok  skal  ek  honum  stýra  áðr  sól  setisk“,  ok 
heitr  á liöit  at  bua  sik.  pa  mælti  Eiríkr  jarl  svá  at  fáir  menn 
heyrðu : „þott  Olafr  konungr  hefði  ekki  ineira  skip,  þá  myndi 
' eigi  Sveinn  konungr  við  einn  saman  Dana  her  vinna  á þessu 
sigr,  né  þessu  skipi  stýra.  Sigvaldi  biðr  þá  porkel  nefju  drag- 
ask  undir  hólminn;  lét  þeim  veðrit  svá  standa  til  at  fara  land- 
halt,  við  skip  stór  ok  byr  slævan;  ok  þeir  gerðu  svá  ok  heimt- 
usk  undir  hólminn.  Ok  þessi  iiii  skip  er  eptir  fara,  þá  er  þeir 
sá  sína  menn  róa  undir  hólminn,  þá  gruna  þeir,  at  vera  myndi 
nökkur  tíðendi,  ok  beittu  á veðr  þeim  nærr  hólminum  ok  hlaða 
seglunum  og  tóku  til  ára;  ok  þetta  var  Ormrinn  skammi.  Ok 
•eigi  leið  langt,  áðr  þeir  sá  konungar  ok  alt  liðit,  hvar  sigldu 
iii  skip  allstór,  ok  et  fjórða  síðast.  Ok  sá  nú  drekahöfuð  mikit 
ok  ágætligt,  ok  langt  var  at  bíða  áðr  annarr  stafn  kom  fram; 
•ok  þetta  var  búit  alt  með  gulli  ok  silfri,  ok  horfðu  hér  nú  allir 


227 


:á  it  mikla  skipit,  ok  þótti  undr,  hvé  löng  sú  stund  var,  áðr 
þeir  sá  skutstafninn.  Ok  þótti  þetta  mikil  tíðendi.  pá  mælti 
Eiríkr  jarl:  „standið  upp  nú  ok  farið  til  iskipanna;  nú  mun  ek 
eigi  þræta,  hvárt  þetta  er  Ormrinn  langi,  ok  þar  megu  þér  nú 
hitta  Olaf  konung  Tryggvason‘  ‘ . Ok  margir  þögnuðu  ok  mæltu 
ekki  um,  ok  varð  mikill  ótti  af  þessu  skipi,  ok  þar  hræddisk 
margr  sinn  bana.  Ok  þá  mælti  Eiríkr  jarl : „makligt  er  konungi 
þetta  skip,  þvíat  svá  berr  hann  af  öðrum  konungum  sem  skipit 
af  öðrum  skipunT^L 

Snorra  segist  isvo  frá  (01.  s.  Tr.,  k.  101)  : 

„Sveinn  Danakonungr  ok  Olafr  Svíakonungr  ok  Eiríkr 
jarl  váru  þar  þá  með  allan  her  sinn.  pá  var  fagrt  veðr  ok  bjart 
sólskin;  gengu  þeir  nú  á hólminn  allir  höfðingjar  ok  sveitir 
með  þeim  ok  sá,  er  skipin  sigldu  út  á hafit  mjök  mörg  saman, 
■ok  nú  sjá  þeir,  hvar  siglir  eitt  mikit  skip  ok  glæsiligt;  þá 
mæltu  báðir  konungarnir:  „þetta  er  mikit  skip  ok  ákafafagrt; 
þetta  mun  vera  Ormr  inn  langia.  Eiríkr  jarl  svarar  ok  segir, 
at  ekki  er  þetta  Ormr  inn  langi;  ok  svá  var  sem  hann  sagði, 
þetta  skip  átti  Eindriði  af  Gimsum.  Litlu  síðarr  sá  þeir.  hvar 
annat  skip  sigldi  miklu  meira  en  it  fyrra.  pá  mælti  Sveinn 
konungr:  „hræddr  er  Olafr  Tryggvason  nú,  eigi  þorir  hann  at 
sigla  með  höfuðin  á skipi  sínua.  pá  segir  Eiríkr  jarl:  „ekki 
er  þetta  konungs  skip;  kenni  ek  þetta  skip  ok  seglit,  því  at 
stafat  er  seglit;  þetta  er  Erlingr  Skjálgsson;  látum  sigla 
þá;  betra  er  oss  skarð  ok  missa  í flota  Ólafs  konungs,  en  þetta 
skip  þar  svá  búita.En  stundu  síðarr  sá  þeir  ok  kendu  skip 
Sigvalda  jarls,  ok  viku  þau  þannug  at  hólmanum;  þá  sá  þeir 
hvar  sigldu  iii  skip,  ok  var  eitt  mikit  skip.  Mælti  þá  Sveinn 
Lonungr,  biðr  þá  ganga  til  skipa  sinna,  segir,  at  þá  ferr  Ormr 
inn  langi.  Eiríkr  jarl  segir:  „mörg  hafa  þeir  önnur  stór  skip 
ok  glæsilig  en  Orm  inn  langa,  bíðum  enn{í.  pá  mæltu  mjök 
margir  menn : „eigi  vill  Eiríkr  jarl  nú  berjask  ok  hef na  föður 
síns;  þetta  er  skömm  mikil,  svá  at  spyrjask  mun  um  öll  lönd, 

15* 


228 


ef  vér  liggjum  hér  með  jammiklu  liði,  en  Ólafr  konungr  sigli 
á hafit  út  hér  hjá  oss  sjálfum“.  En  er  þeir  höfðu  þetta  talat 
um  hríð,  þá  sá  þeir,  hvar  sigldu  iiii  skip,  ok  eitt  af  þeim  var 
dreki  allmikill  ok  mjök  gullbúinn.  pá  stóð  upp  Sveinn  kon- 
ungr  ok  mælti:  „hátt  mun  Ormrinn  bera  mik  í kveld;  honum 
skal  ek  stýra“.  pá  mæltu  margir,  at  Ormrinn  var  furðumikit 
skip  ok  frítt,  rausn  mikil  at  láta  gera  slíkt  skip.  pá  mælti 
Eiríkr  jarl,  svá  at  nökkurir  menn  heyrðu : „þótt  Ólafr  kon- 
ungr  hefði  ekki  mcira  skip  en  þetta,  þá  mundi  Sveinn  kon- 
ungr  þat  aldrci  fá  af  honum  með  einn  saman  Danaher“.  Dreif 
þá  fólkit  til  skipanna  ok  ráku  af  tjöldin.  En  er  höfðingjar 
ræddu  þetta  milli  sín,  sem  nú  var  sagt,  þá  sá  þeir,  hvar  sigldu 
iii  skip  allmikil  ok  it  iiii.  síðast,  ok  var  þat  Ormr  inn  langn 
En  þau  in  stóru  skip,  er  áðr  höfðu  siglt  ok  þeir  hugðu,  at 
Ormrinn  væri,  þat  var  it  fyrra  Traninn,  en  it  síðarra  Ormr 
inn  skammi.  En  er  þeir  sá  Orminn  langa,  kendu  allir;  mælti 
þá  engi  í mót,  at  þar  myndi  sigla  Ólafr  Tryggvason;  gengu  þá 
til  skipanna  ok  skipuðu  til  atlögunnar“. 

Að  undanteknum  einstökum  smáatriðum,  þar  sem  Snorri 
þvkist  vita  lætur  en  Oddur  (Eindriði  í staðinn  fvrir  Styrkár; 
Hyrningur  og  porkell  nefja  eru  báðir  á Orminum,  en  ekki 
skipstjórnarmenn ; Sigvaldi  jarl  er  í för  með  Ólafi,  en  ekki 
þeim  höfðingjunum  þremur),  hefur  hann  engu  verulegu  breytt. 
En  hann  styttir  mjög,  gerir  tilsvörin  og  frásögnina  alla  gagn- 
orðari,  og  um  leið  skilmerkilegri  og  áhrifameiri.  pótt  lýsing 
Odds  sé  að  mörgu  leyti  vel  gerð,  er  ekki  laust  við  að  hún  sé 
stagl^öm,  og  stíllinn  að  vonum  ekki  fullkominn,  enda  þýðing 
úr  latínu. 

pá  mun  ég  loks  l>era  saman  mannjöfnuð  þeirra  konunga, 
Sigurðar  Jórsalafara  og  Evsteins,  sem  Snorri  hefur  ritað  eftir 
ágætustu  heimild  sinni,  Morkinskinnu.  En  þar  er  hann  á þessa 
leið  (tildrögin  eru  nokkuð  öðruvisi  greind  en  í Heimskr.,  án 
þess  það  skifti  máli ; Evsteinn  hefur  þegar  getið  þess,  að  þeir 
séu  synir  Magnúsar  konungs  jafnbornir) : 


229 


„Sigurðr  konungr  mælti:  „þat  ætla  ek,  Eysteinn  kon- 
'ungr,  at  ek  mun  vera  maðr  sterkari  ok  syndr  betr“.  „Svá 
er  þat,  isegir  Eysteinn  konungr;  ek  em  maðr  hagari  ok  tefli 
-ek  hneftafl  betr;  era  iþat  minna  vert  en  afl  þitt“.  Sigurðr 
konungr  mælti:  „þat  ætla  ek  mál  manna,  at  ek  muna  vera 
vápnfærr  eigi  verr  en  þú,  ok  at  ríða  í turnimenP*.  Eysteinn 
konungr  svaraði : „þat  er  satt,  bróðir;  en  sjá  þykkjumk  ek 
þat  stundum,  at  menn  sækja  hingat  á fund  várn  ok  þykkjask 
þurfa  órskurða  mála  sinna,  ok  sýnisk  mér,  bróðir,  sem  nökkuru 
sé  þá  um  mik  þjokkskipaðra,  þá  er  menn  sækja  örendlaust  á 
þinn  f und  til  nauðsynligra  órskurða‘  ‘ . Sigurðr  konungr  mælti : 
„víst  ertu  vitr  maðr,  Eysteinn  konungr,  ok  margir  sækja  til 
ráða  á þinn  fund;  en  heyri  ek  suma  þat  mæla,  at  þú  heitir 
stundum  því,  er  þú  endir  ekki  af,  ok  virðir  eigi  mikils  orð 
þí nf<.  Eysteinn  konungr  svaraði:  „satt  er  þat,  bróðir,  at 
margir  sækja  þeir  á minn  fund,  er  ek  má  eigi  svá  gott  gera, 
sem  vilinn  væri  til,  dæmi  ek  ok  sakar  manna  eptir  sönnum 
vitnum;  en  ef  nakkvat  kemr  isíðarr  sannara  upp,  þá  læt  ek 
hvern  réttan  dóm  hafa,  hvat  sem  áðr  hefir  dæmt  verit.  En 
ek  heyri  menn  þat  mæla,  at  þú  þykkir  enda  heitin,  en  optast 
þykkir  þú  illu  einu  heita“.  Sigurðr  konungr  mælti:  „fór  ek 
til  Jórdanar  ok  kom  ek  við  Púl,  ok  sá  ek  þik  eigi  þar;  vann 
ek  viii  orrostur,  ok  vartu  í öngarri;  fór  ek  til  grafar  drottins, 
ok  sá  ek  þik  eigi  þar;  fór  ek  í ána  þá  leið,  er  drottinn  fór, 
ok  svam  ek  yfir,  ok  sá  ek  þik  eigi  þar,  ok  knýtta  ek  þér  knút, 
ok  blðr  þín  þar;  þá  vann  ek  borgina  Sidon  með  Jórsala  kon- 
ungi,  ok  höfðum  vér  eigi  þinn  styrk  eða  ráð  til“.  pá  mælti 
Eysteinn  konungr:  „nú  greiptu  á því  kýlinu,  er  ek  hugða,  at 
fyr  löngu  myndi  ispringa;  en  hér  í móti  mun  vera  smátt  at 
telja:  Norðr  í Yágum  setta  ek  fiskimanna  vist,  at  fátækir 
menn  mætti  nærask  til  lífs  ok  hjálpar;  þar  lét  ek  ok  kirkju  reisa 
ok  setta  ek  þar  prestvist  ok  lagða  ek  fé  til  kirkjugerðar,  en 
náliga  var  áðr  heiðit ; munu  þeir  menn  muna,  at  Eysteinn  kon- 
ungr  hefir  verit  í Noregi  [síðan  telur  konungur  upp : kirkju 


230 


á prándarnesi,  sæluhús  á Dofrafjalli,  höfn  við  Agðanes,  höll 
ok  kirkju  í Björgyn,  Míkjáls  kirkju  og  munklífi].  peim 
Jömtum  höfum  vér  ok  snúit  undir  þetta  ríki,  meirr  með  blíð— 
yrðum  ok  viti,  heldr  en  með  ágang.  Nú  er  þetta  smátt  at  telja, 
en  eigi  veit  ek  víst,  at  landsbúinu  gegni  þetta  verr  eða  só  óhall- 
kvæmra,  en  þótt  þú  brytjaðir  blámenn  fyrir  enn  raga  kari 
ok  hrapaðir  þeim  svá  í helvíti.  En  þar  sem  þú  hrósaðir  góð- 
görningum  þínum,  er  þú  sóttir  gröf  drottins,  þá  ætla  ek  mér 
eigi  skulu  minna  vega,  er  ek  lét  setja  hreinlífismanna  líf  ok 
staðinn  þar  með.  En  þat  er  þú  reitt  knútinn,  þá  sýnisk  mér, 
at  mátt  hefði  svá  verða,  at  ek  riða  þér  þann  knút,  er  þú  værir 
aldrigi  síðan  konungr  at  Noregi;  fórt  svá  fyrst  ór  landinu, 
at  þér  var  féfátt,  ok  gerðum  við  Olafr  konungr  þik  í brot  sem 
systur  okkra,  en  eigi  náir  þú  svá  landinu,  at  ek  leysa  þann 
knútinn.  Líti  nú  vitjir  menn  á,  hvat  þú  hefir  umfram,  ok  vita 
skulu  þér  þat,  gullhálsarnir,  at  menn  munu  enn  jafnask  við 
yðr  í Noregi““  (186—87). 

Frásögn  Snorra  er  á þessa  leið  (Sig.  s.  Jórs.,  k.  21) : 

„Sé  ek,  segir  Eysteinn  konungr,  at  ek  verð  hefja  þessa  teiti; 
mun  ek  taka  þik,  bróðir,  til  jafnaðarmanns  mér.  Færi  ek  þat 
til,  at  jafnt  nafn  höfum  vit  báðir  ok  jafna  eign;  geri  ek  engi 
mun  ættar  okkarrar  eða  uppfæzlu“.  pá  svarar  Sigurðr  kon- 
ungr:  „mantu  eigi  þat,er  ek  braut  þik  á bak,ef  ek  vilda,ok  vartu 
vetri  ellri“.  pá  segir  Eysteinn  konungr:  „eigi  man  ek  hitt  síðr, 
at  þú  fekt  eigi  leikit  þat,  er  mjúkleikr  var  í“.  pá  mælti  Sigurðr 
konungr:  „mantu,  hversu  fór  um  sundit  með  okr;  ek  mátta 
kefja  þik,  ef  ek  vilda“.  Eysteinn  konungr  segir:  „ekki  svam 
ek  skemra  en  þú,  ok  eigi  var  ek  verr  kafsyndr;  ek  kunna  ok  á 
ísleggjum,  svá  at  engan  vissa  ek  þann,  er  þat  kepti  við  mik, 
en  þú  kunnir  þat  eigi  heldr  en  naut“.  Sigurðr  konungr  segir: 
„höfðingligri  íþrótt  ok  nytsamligri  þykki  mér  sú  at  kunna  vel 
á boga ; ætla  ek,  at  þú  nýtir  eigi  boga  minn,  þóttu  spyrnir  fótum 
í“.  Eysteinn  svarar:  „ekki  em  ek  bogsterkr  sem  þú,  en  minna 
mun  skilja  beinskeyti  okra,  ok  miklu  kann  ek  betr  á skíðum 


231 

en  þú,  ok  haföi  þat  verit  enn  fyrr  kölluð  góö  íþrótt“.  Sigurör 
konungr  segir : „þess  þykkir  mikill  munr,  at  þat  er  höf ðingligra 
at  sá,  er  yfirmaör  skal  vera  annarra  manna,  sé  mikill  í flokki,. 
sterkr  ok  vápnfærr  betr  en  aörir  menn,  ok  auÖsær  ok  auökendr, 
þá  er  flestir  eru  saman“.  Eysteinn  konungr  segir:  „eigi  er  þat 
síðr  einkanna  hlutr,  at  maör  sé  fríör,  ok  er  sá  ok  auðkendr  í 
mannfjölda;  þykki  mér  þat  ok  höfðingligt,  þvíat  fríöleikinum 
sómir  inn  bezti  búnaðr;  kann  ek  ok  miklu  betr  til  laga  en 
þú,  ok  svá  hvat  sem  vit  skulum  tala,  em  ek  miklu  sléttorð- 
ariu.  Sigurðr  konungr  segir:  „vera  kann,  at  þú  hafir  numit 
fleiri  lögprettu,  þvíat  ek  átta  þá  annat  at  starfa,  en  engi  frýr 
þér  sléttmælis,  en  hitt  rnæla  margir,  at  þú  sér  eigi  ullfastorðr  ok 
lítit  mark  sé,  hverju  þú  heitr,  mælir  eptir  þeim,  er  þá  er  hjá, 
ok  er  þat  ekki  konungligt“.  Eysteinn  konungr  segir:  „þat 
berr  til  þess,  er  menn  bera  mál  sín  fyrir  mik,  þá  hygg  ek  at 
því  fyrst,  at  lúka  svá  hvers  manns  rnáli,  at  þeim  mætti  bezt 
þykkja;  þá  kemr  ok  opt  annarr,  sá  er  mál  á viö  hann,  ok  verðr 
þá  opt  dregit  til  at  miðla,  svá  at  báðum  skyli  líka.  Hitt  er  ok 
opt,  at  ek  heit  því,  sem  ek  em  beðinn,  þ\úat  ek  vilda,  at  allir- 
færi  fegnir  frá  mínum  fundi.  Sé  ek  hinn  kost,  ef  ek  vil  hafa,. 
sem  þú  gerir,  at  heita  öllum  illu,  en  engi  hevri  ek  efndanna 
frýjau.  Sigurðr  konungr  segir:  „þat  hefir  verit  mál  manna, 
at  ferð  sú,  er  ek  fór  ór  landi,  væri  heldr  höfðinglig,  en  þú 
sazt  heima  meðan  sem  dóttir  föður  þíns“.  Evsteinn  konungr' 
svarar:  „nú  greiptu  á kýlinu;  eigi  mynda  ek  þessa  ræðu  vekja, 
ef  ek  kynna  hér  engu  svara;  nærr  þótti  hinu,  at  ek  gerða  þik 
heiman  sem  systur  mína,  áðr  þú  yrðir  búinn  til  ferðar“.  Sigurðr 
konungr  segir:  „heyrt  muntu.hafa  þat,  at  ek  átta  orrustur  mjök 
margar  í Serklandi,  er  þú  munt  heyrt  hafa  getit,  ok  fekk  ek 
í öllum  sigr  ok  margs  konar  görsimar,  þær  er  eigi  hafa  slíkar 
komit  hingat  til  lands;  þótta  ek  þar  mest  verðr,  er  ek  fann 
göfgasta  menn,  en  ek  hygg,  at  eigi  hafir  þú  enn  hleypt  heim- 
draganum“.  Eysteinn  konungr  segir:  „spurt  hefi  ek  þat,  at  þú 
áttir  orrustur  nökkurar  útan  lands,  en  nvtsamligra  var  hitt. 


232 


laiuli  váru,  er  ek  gerða  meðan  V kirkjur  af  grundvelli,  ok 
gerða  ek  höfn  við  Agðanes,  er  áðr  var  öræfi  ok  hvers  manns 
för,  þá  er  ferr  norðr  eða  suðr  með  landi ; ek  gerða  ok  stöpulinn 
í Sinhólmssundi  ok  höllina  í Björgyn,  meðan  þú  brytjaðir  blá- 
menn  fyrir  f jándann  á Serklandi ; ætla  ek  þat  lítit  gagu  ríki 
váru“.  Sigurðr  konungr  segir:  „fór  ek  í ferð  þeiri  lengst  út 
til  Jórdánar  ok  lögðumk  ek  yfir  ána;  en  út  á bakkanum  er 
kjarr  nökkut,  en  þar  á kjarrinu  reið  ek  knút  ok  mælta  ek  svá 
fyrir,  at  þú  skyldir  leysa,  bróðir,  eða  hafa  elligar  þvílíkan  for- 
mála,  sem  ]iar  var  á lagðr“.  Eysteinn  konungr  segir:  „eigi 
mun  ek  leysa  þann  knút,  er  þú  reitt  mér,  en  ríða  mátta  ek  þér 
þann  knút,  er  miklu  síðr  fengir  þú  leyst,  þá  er  þú  sigldir  ein- 
skipa  í her  minn,  þá  er  þú  komt  í land“.  Eptir  þat  þögnuðu 
þeir  báðir,  ok  var  hvártveggi  reiðr“. 

Eigi  þarf  lengi  á það  að  líta,  að  frásögn  Snorra  er  vaxin 
uj>p  úr  frásögn  Morkinskinnu,  en  það  er  vel  þess  virði  að  at- 
huga  breytingarnar.  Tildrögin  eru  sögð  á þann  veg  í Mork., 
að  dramblæti  Sigurðar  konungs  er  talið  valda  fálæti  hans,  sv’o 
að  Eysteinn  telur  jafnvel  að  bróður  hans  finnist  fátt  um  að 
sitja  veizlu  með  honum,  enda  lýkur  hanu  máli  sínu  með  sveig- 
ingarorðum  til  „gullhálsanna“.  Snorri  er  hér  sem  oftar  óhlut- 
drægur,  vill  ekki  gera  Sigurði  getsakir,  en  talar  aðeins  um,  að 
mungát  hafi  ekki  verið  gott  og  menn  hljóðir.  pá  finst  Snorra 
hin  langa  upptalning  Eysteins  konungs  á verkum  sínum,  sem 
stendur  í Mork.,  þyngja  samtalið  um  of.  Um  þau  hefur  liann 
því  sérstakan  kapítula  áður  í sögunni,  en  lætur  Eystein  drepa 
á þau  stuttlega.  Aftur  á móti  bætir  hann  smáatriðum  inn  í til 
frekari  auðkenniugar,  og  verður  því  miklu  meiri  mannlýsing 
í Hei’mskringlu.  Og  loks  blæs  Snorri  nýju  lífi  í alt  samtalið. 
í Morkinskinnu  eru  tilsvör  Sigurðar  4 og  Eysteins  5,  og  er  hið 
síðasta  löng  ræða.  í Heimskringlu  tekur  Sigurður  8 sinnum 
til  máls,  en  Eysteinn  9 sinnum,  samtalsblærinn  helst  frá  upp- 
hafi  til  enda,  tils\Törin  eru  hæfilega  löng,  snörp  og  markviss, 
ng  þykkjan  stígur  með  hverju  svari,  unz  Eysteinn  sýnir  inst 


233 


í hug  sinn,  að  jafnvel  hinn  bezti  maÖur  og  spakasti  getur  af 
valdaþránni  freistast  til  ódæma.  pví  aÖ  vafalaust  hefur  Snorri 
.gert  sér  það  ljóst,  að  síðasta  svar  Eysteins  (sem  er  abeins  í 
Heimskringlu),  hefur  ekki  í mannjöfnuðinum  hvarflað  hon- 
um  í hug  í fyrsta  sinn. 

En  iist  Snorra,  eins  og  íslenzkrar  sagnaritunar  yfirleitt, 
er  ekki  síður  fólgin  í því  að  kunna  að  þegja  yfir  en  að  kunna 
að  segja  frá.  í þessu  efni  tók  vísindastefnan  listina  í skóla 
sinn,  eins  og  þegar  hefur  verið  bent  á og  með  dæmum  sýnt. 
Fyrst  vöruðust  menn  að  segja  frá  því,  sem  enginn  gat  vitað. 
Snorri  skýrir  frá  munnmælum  og  getgátum  manna  um  afdrif 
Olafs  Trjggvasonar  og  Hákonar  Eiríkssonar  (Ól.  s.  Tr.,  k.  112, 
Ól.  s.  h.,  k.  184),  en  í sínu  nafni  segir  hann  ekki,  nema  það 
;sem  víst  er:  „En  hvernug  sem  þat  hefir  verit,  þá  kom  Ólafr 

konungr  Tryggvason  aidrigi  síðan  til  ríkis  í Noregi“ 

„En  hitt  vita  menn  með  sannindum,  at  Hákon  jarl  týndisk 
í hafi  ok  ekki  kom  tii  landa,  þat  er  á skipi  því  var“.  Næsta 
stigið  er  svo,  að  segja  ekki  berlega  frá  því,  sem  ósennilegt  var, 
að  menn  hefðu  fengið  að  vita  með  vissu.  Enginn,  sem  les  með 
athygli,  mun  ganga  þess  dulinn,  — að  Gunnhildar  synir  höfðu 
komið  sér  saman  um  að  svíkja  Tryggva  Ólafsson,  en  ósam- 
þykki  þeirra  var  yfirvarp  tómt  (Har.  s.  gráf„  k.  9 — 10),  — 
að  samningar  voru  með  þeim  félögum  Hauki  og  Sigurði  og 
Olafi  konungi,  að  þeir  félagar  skyldu  taka  Hárek  í pjóttu 
höndum,  þótt  fjandskapur  væri  á yfirborðinu,  og  eins  með 
þeim  Háreki  og  konungi  að  véla  Eyvind  kinnrifu  (Ól.  s.  Tr„ 
k.  74 — 76),  — að  tilgáta  Ólafs  konungs  um  víg  pórólfs  úr 
Dímun  er  rétt,  en  ræða  Sigurðar  porlákssonar  fals  og  lygi 
(Ól.  s.  h.,  k.  135),  — og  að  Haraldur  vélaði  G-yrgi  með  því 
að  marka  sinn  hlut  eins  og  hans,  og  gerði  með  því  hlutanina 
að  hégóma  (Har.  s.  harðr.,  k.  4).  En  Snorri  segir  frá  þessu 
eins  og  áhorfandi,  gerir  ráð  fyrir,  að  slík  svik  séu  varla  hrein- 
lega  játuð,  en  treystir  lesandanum  til  þess  að  ráða  viðburð- 
ina  rétt. 


234 


„Hugur  einn  það  veit,  er  býr  hjartá  nær“.  íslenzkir  sagna- 
ritarar  forðast  yfirleitt  að  gera  mönnum  npp  hugsanir  ög 
Snorri  notar  viðast  ræður  og  samtöl  til  þess  að  sýna  hvað 

anatenl  (t  d.  hugsanir  ölafs  helga  um  skapferli  Orkneyja 

' ar  ‘1  íalfran‘an  214— X°)-  Pe?ar  Einar  þambarskelfir,  sem 
bmst  hafði  v,ð  jarlst.gn  í Noregi,  sá,  að  þangað  var  sendur 
Hakon  Einksson,  seinkaði  hann  ferð  sinni  af  Englandi  Vissi 
hann,  „at  mikil  ván  var,  ef  ólafr  konungr  kæmi  austan,  at 
ekk,  myndi  fnðsamhgt  í landi;  kom  Einari  þat  í hug,  at  ekki 
m.vndi  undir  at  hrapa  ferðinni  meirr  en  svá  sem  hófligast 
væri,  ( þcir  skyldi  berjask  við  Ólaf  konung“  (Ó1  s h k 
104).  Ætli  Snorri  hafi  haft  þetta  dæmi  Einars  í huga,'  þe’gar 
hann  forðaði  sér  burt  af  Tslandi  1237?  Hann  hefur  skilið,  að- 

nrSltabar<laga  hIaut  að  ,lraí?a  nieð  Sturlungum  og  öðrum 
hofðingjum,  þar  sem  óvíst  væri  um  úrslit  og  torvelt  að 

61  Ja  hja’  en  sa  hefðl  sem  fjarri  væri.  — En  berum  svo 
sainan  v,ð  þetta  niðurlag  k.  241  í sömu  sögu:  „Einarr  þambar- 

skelfir  hafði  ekki  vent  í mótgöngu  við  Ólaf  konung;  hrósaði 
hann  þvi  sjálfr.  Einarr  mintisk  þess,  er  Knútr  hafði  heitit 
honum  jarldómi  yfir  Noregi,  ok  svá  þat,  at  konungr  efndi 
okk.  heit  sin.  E.narr  varð  fyrstr  til  þess  ríbismanna  at  halda 
upp  egi  lafs  konungs*  ‘ . Nútíma  sagnaritari  mundi  hér 
ekki  stilla  sig  um  að  segja,  að  óánægja  með  stjórnarfar  og 
vonbngði  bofðingja  yfir  vanefndum  loforðum  Knúts  ríka  hefði 
stuðlað  mjog  að  trunm  á helgi  Ólafs  konungsjhún  varð  pólitískt 
atriði  ekk.  síður  en  kirkjulegt.  Snorri  segir  ekkert  slíkt  berum 
orðum.  En  hann  raðar  hverri  staðreyndinni  við  annarar  hlið 

a ,Þann  hatt’  að  Það  má  vera  hugsunarlítill  maður,  sem  órar 
tkki  fyrir  sambandinu  milli  þeirra. 

En  auðyitað  er  víða  ekki  svona  auðvelt  að  geta  í eyðurnar 
- Sízt  að  gera  sér  ljóst,  að  nokkrar  eyður  sé  að  geta  í.  íslenzku 
sogumar  eru  svo  blátt  áfram,  að  þær  eru  auðlesnar  hverju 
arm,  en  bak  vð  hma  hversdagslegu  frásögn  er  svo  mikið  fólg- 


235 


ið,  að  fullþroska  maðurinn  finnur  þar  nýja  og  nýja  fjársjóðþ- 
sem  aukin  reynsla  kennir  honum  að  koma  auga  á.  Manni  getur 
fundist  lýsingarnar  bregðast  einmitt  þegar  mest  á ríöur.  Snorri 
er  að  segja  frá  því,  er  Gleipnir  var  lagður  á úlfinn.  Hann  lýsir 
hamförum  úlfsins,  gleöi  Ása.  En  hvemig  var  Tý  innanbrjósts, 
sem  lagt  hafði  hönd  sína  aö  veöi  í munn  úlfinum,  og  hlaut 
að  missa  hana,  hvernig  brást  hann  við  handarmissinum?  Snorri 
segir  aðeins : „þá  hlógu  allir,  nema  Týr ; hann  lét  hönd  sína“* 
petta  er  ekki  skrifað  fyrir  lesendur,  sem  lært  hafa  að  hlaupa 
á hundavaöi  yfir  12  álna  langar  skáldsagnalýsingar  á auöviröi- 
legum  atvikum,  sem  reynt  er  aö  krydda  sem  sterkast  með  öfg- 
um  og  íburði.  En  gat  í raun  og  veru  nokkur  önnur  lýsing  á 
þessu  verið  samboðin  goði  hreystinnar  ? 

pá  verður  ekki  sagt,  að  frásögn  Snorra  um  siglingu  Orms-- 
ins  langa,  sem  tilfærð  er  hér  að  framan,  sé  íburðarmikil.  í 
augum  hans  hefur  Ormurinn  veriö  allra  skipa  ágætastur,  allra 
skipa  frægastur.  Hvernig  átti  að  lýsa  honum  í flota  Ólafs 
Tryggvasonar,  svo  að  sú  lýsing  bæri  af  öðrum  lýsingum  eins  og 
Ormurinn  af  öðrum  skipum?  Oddur  reynir  þaö,  og  sú  tilraun  er 
allrar  virðingar  verö.  Hann  gefur  hugmynd  um  lengd  skipsins 
með  því  að  sýna  hann  í hreifingu  (þótti  undr,  hvé  löng  sú  stund 
var,  áðr  þeir  sá  skutstafninn).  paö  er  samkvæmt  reglum 
Lessings  í Laokoon.  En  Snorri  lýsir  honum  ekki  með  einu  ein^ 
asta  orði.  Hann  tilfærir  heldur  engin  ummæli  um  hann,  talar 
ekki  um,  aö  ótta  hafi  slegib  á menn  (eins  og  Oddur).  Hann 
lýsir  meö  þögninni  einni  saman:  kendu  allir,  mælti  þá  engi  í 
mót,  at  þar  myndi  sigla  Ólafr  Tryggvason.  En  í baksýn  eru 
lýsingar  hinna  skipanna,  ummælin  um  þau : það  er  hægt  að  mæla 
stærö  Ormsins  á áhrifum  hans:  enginn  efast,  alla  setur  hljóöa, 
öllum  aödáunarorðum  hefur  verið  eytt  á hin  skipin,  engin  lýs- 
ing  er  fullkosta  þessu,  sem  er  langágætast  þeirra  allra.  — Á 
svipaöan  hátt  lýsir  Hómer  Helenu  fögru  meö  því  aö  sýna  áhrif 
þau,  sem  hún  hafði  á öldunga  Trójuborgar:  „Eigi  er  þaö  láandi, 
þó  Trójumenn  og  hinir  fagurbrvnhosuöu  Akkear  hafi  langan 


236 


tíma  raunir  þolað  fyrir  sakir  slíkrar  konu,  þar  sem  liún  er  mjög 
lík  í sjón  hinum  ódauðlegu  gyðjum“  ( Ilionskviða,  3.  bók,  156 — 
58).  Dýpra  verður  ekki  tekið  í árinni,  en  að  fegurð  Helenu 
afsaki  sjálft  Trójustríðið  í augum  öldunga  Tróju!  En  Snorri 
er  hófsamari.  pað  er  eins  og  ef  hann  hefði  látið  öldungana 
vera  að  fárast  um  styrjöldina  og  körmungar  hennar,  og  setja 
algerlega  liljóða  þegar  þeir  sáu  Helenu  ganga  fram  hjá. 


XI. 

Flest  af  því,  sem  sagt  hefur  verið  hér  að  framan,  miðar  á 
einhvern  hátt  að  því  að  skýra  sambandið  milli  persónu  Snorra 
og  verka  hans.  Vér  höfum  séð,  að  andlega  starfsemin  hefur 
áhrif  á skapferli  hans  og  höfðingjaferil,  að  veraldarreynsla 
hans  dýpkar  skilninginn  á fortíðinni  og  gerir  framsetningu 
sögunnar  glæsilegri,  að  skáldgáfa  hans  kemur  fram  í vísindarit- 
unum,  vísindamaðurinn  í kvæðagerð  hans,  sagnaritarinn  í 
goðafræðinni.  Allsstaðar  er  samhengi,  og  verður  eigi  annað 
sagt  en  mynd  sú,  sem  æfisagan  og  verkin  sýna  af  manninum, 
sé  fullskýr  og  sjálfri  sér  samkvæm.  Verður  ekki  f jölyrt  um  það 
hér.  Ihi  þó  er  enn  eftir  að  benda  á einstök  atriði,  þar  sem  til- 
finningar  Snorra  og  hættir  virðast  koma  fram  í söguritum  hans. 

pað  getur  engum  komið  á óvart,  þótt  íslenzk  Siignaritun 
dragi  yfirleitt  heldur  taum  Norðmanna,  þegar  sagt  er  frá  við- 
skiftum  þeirra  við  nágranna  sína.  Olli  því  bæði  meðvitundin 
um  frændsemi,  enda  höfðu  Norðmenn  sjálfir  eða  íslendingar, 
sem  voru  í þeirra  liði,  upprunalega  sagt  frá  viðburðunum. 
Alkunn  eru  ummæli  Ólafs  konungs  Tr\rggvasonar  um  Dani, 
Svía  og  Norðmenn  á undan  Svoldrar-omstu,  og  öll  frásagan  um 
þann  bardaga  gerir  vafalaust  meiri  mun  á hreysti  Norðmanna 
og  hinna  þjóðanna  en  rétt  er.  En  hér  er  skilningur  Snorra  og 
lýsing  á viðburðunum  í engu  verulegu  frábrugðin  sögu  Odds 
munks.  Á öðrum  stað,  sem  ég  veit  ekki  til  að  bent  hafi  verið 
á,  kemur  ekki  síður  fram,  að  Norðmenn  þóttust  meiri  hermenn 
en  Danir.  Ólafur  helgi  er  lokaður  inni  í Eystrasalti  með  skipa- 


237 


lið  sitt,  en  Knútur  ríki  liggur  í Eyrarsundi  með  óflýjandi  her. 
Liösmenn  Ólafs  vilja  sigla  norður  eigi  að  síöur:  „sögðu  þeir 
at  Danir  myndu  ekki  þora  at  þeim  at  leggja,  þótt  þeir  lægi  fvr- 
ir  með  lið  mikit“.  En  Ólafur  hugsar  um  liðsmun  þann  er  var, 
mintist  afdrifa  nafna  síns  Tryggvasonar  o.  s.  frv.  — „vissi 
konungr  ok,  at  i her  Kmits  konungs  var  fjöldi  Norðmannau . 
pessari  síöustu  setningu  er  aukiö  inn  í af  Snorra  (Ól.  s.  h„  k* 
157,  smbr.  Helgisöguna  k.  66).  En  hann  veit  þó  vel,  að  Norö- 
menn  geta  beðið  lægra  hlut,  og  er  hvergi  vísvitandi  vilhallur. 
Hann  segir  t.  d.  hlíföarlaust  frá  óförum  Magnúsar  berfætts  í 
viÖskiftum  hans  við  Inga  Steinkelsson,  sem  Agrip  breiðir  yfir 
(Sn.  Hist.,  187—88). 

A tveim  stööum  snertir  frásögn  Snorra  sjálfstæði  Islands, 
en  þaÖ  var  mál,  sem  viðburðir  í lífi  hans  sjálfs  hlutu  aÖ  gera 
honum  viökvæmt.  A kaflann  um  hamför  Finnsins  til  íslands 
hef  ég  þegar  minst,  og  hvgg  ég,  aÖ  þótt  talaö  sé  þar  um  Dani, 
hafi  Snorri  í raun  og  veru  beint  sögunni  aö  NorÖmönnum.  Hinn 
kaflinn,  ræöa  Einars  pveræings  (Ól.  s.  h.,  k.  125),  er  kunnur 
hverju  mannsbami  á Islandi,  og  ekkert  sýnir  betur  lífsþrótt 
hennar,  en  aö  hún  hefur  verið  prentuö  á bréfspjald  fyrir  fáum 
árum  og  beitt  sem  vopni  í stjórnmálabaráttu  vorri.  Til  eru  í 
tveim  handritum  af  hinni  sérstöku  Ólafs  sögu  helga  (smbr.  Om 
0.  h.,  79,  88)  vísa,  sem  eignuö  er  Einari  pveræingi,  og  ekki  er 
nein  gild  ástæöa  til  þess  að  rengja,  aö  muni  vera  eftir  hann : 
Trautt  erumk  lausa  at  láta 
(leiö  ?s  oss  konungs  reiöi), 
gjarn  er  gramr  at  áma, 

Grímsey  und  (um,  Holm  4)  tröö  fleyja; 
höldum  vér  fyr  hildar 
(hann  ’s  dýrr  konungr)  stýri 
holmgjaröar  (fremsk  hilmir 
hagli  peitu)  nagla. 

Sé  vísan  gömul,  eins  og  málið  bendir  til,  þá  hefur  hún  verið 
kjarninn,  sem  ræöan  í Ólafs  sögu  er  vaxin  upp  af.  En  aö 


238 


ijöru  leyti  er  eðlilegast  að  hugsa  sér,  að  ræðan  sé  andleg  eign 

Snorra,  sprottin  af  hugsunum  hans  uin  handgöngu  við  Noregs- 
* 

konung.  A og  mest  af  ræðunni  allsstaðar  við,  þar  sem  leitað  er 
yfirráða  og  einstaklingsvalds. 

pað  sem  bezt  er  í íslenzkri  sagnaritun  er  alt  ritað  af 
höfðingjum  (leikum  og  lærðum)  fyrir  höfðingja.  Ekkert  er 
fjær  sönnu  en  að  kenna  þær  við  almúga,  þótt  þær  hafi  síðar 
orðið  alþjóðar  eign,  líkt  og  t.  d.  þjóðvísurnar  dönsku,  og  þótt 
ytri  kjör  söguhetjanna  og  söguhöfundanna  væru  eigi  svo  glæsi- 
leg  sem  andleg  menning  þeirra.  pessar  bókmentir  þróuðust 

meðal  manna,  sem  heimtuðu  óbrotna  og  hófsama  frásögn,  en 

• 

Hka  var  óhætt  að  treysta  til  þess  að  finna  það,  sem  vel  var  gert, 
þótt  það  lægi  ekki  í augum  uppi.  Sú  djörfung  í list,  sem  kemur 
t.  d.  fram  í frásögn  Snorra  um  Orminn  langa,  er  lesendunum, 
sem  skrifað  var  fyrir,  til  sóma,  um  leið  og  höfundinum.  Og  í 
samræmi  við  hina  einföldu  göfgi  stíls  og  listar  er  óhlutdrægnin 
og  kurteisin.  Höfundarnir  eru  vandir  að  virðingu  sinni.  Og 
sízt  er  að  furða  þótt  Snorri  beri  af  flestum  í þessu  efni.  Ef  til 
vill  var  hann  eini  skutilsveinninn  meðal  sagnaritaranna,  og 
hefur  flestum  betur  kunnað  að  vera  með  tignum  mönnum. 

Frásögn  Snorra  er  yfirleitt  ótrúlega  óhlutdræg.  Hann  gerir 
Sigurði  biskupi  inum  danska  upp  ræðu  gegn  Ólafi  helga  á 
Stiklastöðum,  þar  sem  konungi  er  talið  alt  til  foráttu,  og  margt 
svo  vel  athugað,  að  lesandinn  hlýtur  að  vera  sammála  biskupi: 
„ætlið  þér  hann  nú  munu  yðr  linan,  er  hann  ferr  með  þetta 
illþýði,  er  hann  gerði  þá  slík  henúrki,  er  allir  löttu  hann,  þeir 
er  honum  fylgdu“  (Ól.  s.  h.,  k.  218).  Og  þegar  honum  þykir 
ómaklega  hafa  verið  hallað  á mikilmenni,  eins  og  Hákon  jarl 
ríka  og  Harald  harðráða,  reynir  hann  að  leiðrétta  það,  skilja 
í stað  þess  að  ámæla.  petta  kemur  líka  fram  í smáum  hlutum. 
Oddur  munkur  ber  Alfvina,  meðbiðli  Ólafs  Tryggvasonar,  all- 
illa  söguna : „átti  mikla  eign,  er  hann  fekk  með  röngu“.  Ólafur 
kemur  til  hólmstefnu  með  12  menn,  en  Alfvini  með  24  (Holm, 
k.  10).  Snorri  fer  í frásögn  sinni  um  það,  er  Ólafur  fekk  Gyðu, 


239 


-eftir  bók  Odds;  hann  lætur  Álfvina  verða  undir  í þeim  við- 
rskiftum.  En  hann  lastar  hann  í engu,  og  lætur  hann  koma  til 
hólmstefnunnar  með  jafnmarga  menn  og  Ólafur  hefur,  eins 
• og  um  var  samið  (Ól.  s.  Tr.,  k.  32). 

Annað  lítiö  dæmi  getur  gefið  hugmynd  um,  hve  smekkur 
Snorra  er  næmur.  Hann  tekur  Snæfríðarþáttinn  í Har.  s.  hárf. 
að  mestu  leyti  orðréttan  úr  Ágripi,  jafnvel  þar  sem  stíllinn  er 
honum  ólíkastur.  En  þegar  Svási  biður  konungsmann  að  bera 
inn  orðsendingu  sína  í annað  sinn  — „ok  gaf  honum  bjórskinn 
eitt  tila  — þá  sleppir  Snorri  þessum  orðum:  Hirðmenn  kon- 
unga  taka  ekki  við  þjórfé! 

Snorri  tekur  söguna  um  það,  er  Ólafur  helgi  söðlaði  bukk- 
inn  handa  stjúpföður  sínum,  úr  bók  Stjrrmis.  En  í eldri  sögun- 
um  lætur  Ólafur  því  fylgja  þau  orð,  að  honum  þykir  Sigurður 
ekki  meiri  meðal  konunga,  en  „sá  fararskjóti  með  öðrum  ridd- 
ara  hestum“.  pessu  sleppir  Snorri.  Fyrir  lesendur  þá,  sem 
hann  miðaði  við,  var  sagan  nógu  skvr  og  áhrifamikil  án  þess 
að  bæta  hana  upp  með  skammaryrðum.  Eins  var  það  hvorki 
samboðið  Ólafi  Tryggvasyni  né  sapnleikanum  samkvæmt  að 
láta  hann  kalla  Sigríði  stórráðu  „gamla  hrokkinskinnu“,  enda 
sleppir  Snorri  því,  þó  að  hann  fari  þar  eftir  frásögn  Odds. 

pað  er  nauðsynlegt  að  hafa  þetta  sjónarmið  í huga:  að 
Snorri  hefur  engar  mætur  á því  alþýðlega:  grófa,  barnalega, 
að  hann  er  sífelt  að  gæta  virðingar  konunganna.  Annars  geta 
menn  misskilið  ástæðurnar  til  þess,  að  hann  tekur  eina  smá- 
sögu  og  sleppir  annari.  Helgisagan  segir  frá  því,  að  Ólafur 
konungur  hafi  á páskamorgun  verið  á gangi  uppi  í Gaulardal 
í hvítum  hosum,  en  maður,  sem  þekti  hann  ekki,  ataði  hosumar 
í leir  honum  til  háðungar.  Virðist  sagt  frá  þessu  til  þess  að 
sýna,  hve  lítið  konungur  hafi  borist  á,  og  síðan  mildi  hans  við 
manninn,  sem  abbast  hafði  upp  á hann.  En  Snorra  hefur  þótt 
sagan  öll  ókonungleg  og  smásmugleg,  enda  þarf  ekki  annað  en 
hugsa  sér  hana  inn  í miðju  Heimskringlu  til  þess  að  sjá  í hendi 
.sér,  að  hún  væri  þar  algerlega  hjáróma.  Sama  máli  gegnir  um 


240 


söguna  af  spá  gamla  mannsins  í Mostur,  sem  harmaði  það,  aö- 
Noreprur  mundi  missa  í einu  fjóra  sína  ágætustu  hluti : (3laf 
Tryggfvason,  drotningu  hans,  Orminn  langa,  hundinn  Vípra. 
Guðbrandur  Vigfússon  kvartar  sáran  vfir  því,  að  þessa  sögu, 
sem  stendur  hjá  Oddi  og  í lengstu  ól.  s.  Trvggvasonar,  skuli 
vanta  í Heimskringluhandritin.  Hann  vill  ekki  kenna  Snorra 
um  slíkt,  heldur  kallar  þaö  „the  most  striking  instance  of  the 
lack  of  poetic  feeling  in  the  abridgement  makeru  (Sturl.  Prolego- 
mena,  83).  En  um  þetta  er  engan  aö  saka,  nema  Snorra  einan. 
Og  því  veldur  ekki  smekkleysi  á þaÖ,  sem  fagurt  er,  heldur  alt 
annaö.  Hann  var  ekki  aö  krydda  fyrir  nútíðarmenn,  sem  leita 
þess  sem  er  bamalegt  og  átakanlegt.  Hann  var  aö  skrifa  sögu 
um  konunga  fvrir  höföingja.  Aö  setia  ólaf  Trvggvason  og 
hundinn  Víga  hvorn  við  annars  hlið  sem  tvo  ,ágæta  hluti‘,  var 
einmitt  alt  of  búandlegt  og  barnalegt  fvrir  Snorra,  þótt  hann 
kunni  alls  ekki  aö  hafa  efast  um  sannindi  sögunnar. 

Vér  sjáum  í enn  einu  atriði,  hve  mjög  Snorri  hugsar  um 
virðingu  konunganna.  Hann  sleppir  öllu  ástarbralli  þeirra,  þar 
sem  það  var  ekki  nauösvalegt  fvrir  sögusamhengið,  því  aö  í 
þeim  efnum  veröur  hver  maöurinn  öörurn  líkur;  slíkt  er  mann- 
legt,  en  ekki  konunglegt.  Hann  segir  ekki  frá  hinni  ágætu  sögu 
um  Óttar  svarta  og  ÁstríÖi  drotningu  (Flat.  III,  241 — 42),  af 
því  hún  mundi  varpa  skugga  á tign  drotningar;  hann  sleppir 
sögunni  um  Ólaf  helga  og  Steinvöru,  vísum  Ólafs  um  IngigerÖi 
o.  s.  frv.  Lítið  atriöi  úr  Ól.  s.  h.  svnir,  að  Snorra  var  þetta  vel 
ljóst.  Konungur  spvr  þar  l)ag  Rauðsson  um  skaplöst  sinn. 
„Dagr  fann  þat  til,  er  konungi  þótti  rétt“  (k.  164).  petta  er 
býsna  snubbótt,  og  lesandanum  þykir  haft  af  sér.  Enda  stendur 
svar  Dags  fullum  stöfum  í heimild  Snorra,  Rauðúlfs  þætti 
(Flat.  II,  298)  : „þat  herra,  sem  flesta  hendir,  at  þú  ert  kven- 
hollr“.  En  Snorra  hefur  ekki  þótt  slíkt  sæma  um  Ólaf  konung 
á síðasta  ríkisári  hans,  og  rétt  áður  en  jarteinir  hans  hófust. 

Eftir  þetta  er  nærri  óþarfi  aö  geta  þess,  aö  Snorri  tekur 
ekki  klúrar  sögur,  ef  honum  þykja  þær  ómerkilegar,  eins  og 


241 


t.  d.  um  Sigurð  Jórsalafara  og  pútuna  (Mork.  194),  klámyrðí 
Haralds  karðráða  við  Zóe  drotningu  (Flat.  II,  291)  o.  s. 
frv.  En  auðvitað  er  hann  á hinn  bóginn  ekki  teprulegur.  pó 
að  honum  ógni  orðbragð  Finns  Ámasonar  við  Harald  konung 
eftir  Nizar-orustu  (Har.  s.  harðr.,  k.  66),  þá  tilfærir  hann  það 
samt  alt,  af  því  að  það  lýsir  þeim  báðum:  bráðlyndi  Finns  og 
stríðni  konungs  og  umburðarlyndi  við  klúryrrði,  sem  kemur 
einkum  fram  í Sneglu-Halla  þætti.  Og  Snorri  kann  svo  að  fara 
með  örðugt  efni,  að  list  verði  af.  Lýsingin  á viðskiftum  pórs 
og  Gjálpar  (Skáldsk.m.  k.  18)  er  að  efni  til  full  af  djörfu  og 
klúru  hispursleysi  alþýðunnar,  en  Snorri  fer  með  hana  eins  og 
hirðmaður.  pví  að  sú  íþrótt  hefur  jafnan  þótt  góð  meðal  þeirra 
manna,  sem  bezt  hafa  kunnað  að  tala,  að  stikla  við  yztu  tak- 
mörk  hins  sæmilega  án  þess  að  skrika  fótur.  Og  ég  treysti  ekki 
f'rönskum  aðalsmanni  frá  17.  öld  til  þess  að  hafa  farið  betur 
með  söguna  af  Gjálp,  en  Snorri  gerir,  ef  hann  hefði  á annað 
borð  neyðst  til  þess  að  segja  hana. 


XII. 

Allir  þeir,  sem  ritað  hafa  urn  Ólafs  sögu  helga  í Heims- 
kringlu,  viðurkenna,  að  hún  beri  af  sögum  hinna  konunganna.. 
Og  ýmsar  ástæður  hafa  verið  færðar  fram  til  þess  að  skýra, 
hvers  vegna  Snorri  lagði  slíka  alúð  við  hana:  að  Ólafur  var 
dýrlingur,  saga  hans  viðburðarík  og  margþætt  o.  s.  frv.  (sjá 
t.  d.  Edda,  VI,  365,  Arkiv  XXXII,  305—306).  En  sjálft  eðli 
Ólafssögunnar  getur  ekki  skýrt  það,  að  hún  er  hérumbil  2/ff 
hlutar  Heimskringlu,  en  hefur  ekki  verið  nema  hérumbil  V2o- 
(þ.  e.  a.  s.  hérumbil  8 sinnum  styttri)  í hinum  yfirlitsverkunum,. 
sem  til  eru,  Ágripi  og  Fagurskinnu.  Hversvegna  freistaði  kafl- 
inn  um  Ólaf  þeirra  höfunda  svo  miklu  minna  en  Snorra?  I 
raun  og  veru  verður  ekki  hlutfallsleg  lengd  Ólafssögunnar  í 
Heimskringlu  skýrð  á neinn  annan  hátt  en  gert  hefur  verið 
hér  að  framan:  að  hún  er  fyrst  skrifuð  sem  sjálfstætt  rit,  þar 
Sigurður  Nordál:  Snorri  Sturluson.  16 


242 


hafði  Snorri  mest  til  brunns  að  bera,  mestu  við  að  bæta,  þar 
lifði  hann  s.jálfur  mest  í efninu.  Hinir  t\Teir  partarnir  eru  svo 
vaxnir  utan  um  þennan  k.jama,  og  þar  er  ekki  hið  sama  gróð- 
urinagn  í meðferð  efnisins.  pannig  staðfesta  eðliseinkenni  part- 
anna  þá  skvringu,  sem  sönnur  hafa  að  mestu  leyti  verið  færðar 
fyrir  með  vmsum  ytri  einkennum  (sambandi  við  heimildir  o.  fl.). 

Fm  þá  er  næst  að  spyr.ja : er  allur  munurinn  á Ólafs  sögu 
helga  og  sögum  hinna  konunganna  sprottinn  af  því,  að  Snorn 
skrifaði  hana  sem  s.jálfstætt  rit,  og  lagði  því  mesta  alúð  við 
hana?  Er  ekki  sennilegt,  að  sumt  sé  komið  af  því,  að  smekkur 
hans  og  skoðanir  hafi  brevzt  frá  því  hann  samdi  Ólafs  sögu  og 
þangað  til  að  hann  setti  Heimskringlu  saman?  Getur  ekki  sam- 
anburður  á eldra  og  yngra  ritinu  leitt  í ljós  vissar  stefnulínur, 
sem  gefi  hugmynd  um  þróun  sagnaritarans ? 

Samkvæmt  þeirri  skoðun  á íslenzkri  sagnaritun,  sem  er 
undirstaða  þessa  þáttar,  hlýt  ég  að  leita  að  þessari  þróun  í af- 
stöðu  hans  til  tveggja  meginstefna  íslenzkrar  sagnaritunar 
yfirleitt:  vísinda  og  skemtunar,  sagnakönnunar  og  sögulistar. 
Hefur  könnunin  eða  listin  orðið  ríkari  hjá  Snorra  með  aldrin- 
um?  TTr  því  þetta  sjónarmið  er  fundið,  má  skýra  frá  niður- 
stöðu  rannsóknarinnar  í fremur  stuttu  máli. 

Sú  braut,  sem  sagnaritunin  verður  að  ganga,  ef  hún  á að 
fullnægja  í einu  ströngustu  kröfum  vísinda  og  listar,  er  furðu 
mjó  og  tæp.  Ef  oss  væri  fullkunnugt  um  allan  sannleikann,  þar 
á meðal  vinnuaðferð  höfundanna,  mundi  mega  taka  íslenzkar 
sögur  því  sem  næst  setningu  fyrir  setningu  og  sýna  fram  á, 
hvemig  sífelt  annaðhvort  vísindi  eða  list  væri  fvrir  borð  borin. 
En  fyrir  því  getur  árangurinn  vel  orðið  ágæt  sagnaritun,  þ.  e. 
a.  s.  furðu  góð  málamiðlun  milli  þessara  tveggja  stefna.  A 
ýmis  dæmi  þessarar  miðlunar  hefur  verið  bent  hér  að  framan. 
Nú  er  að  athuga,  hvort  hún  er  sámskonar  í öllum  konungasög- 
um  Snorra. 

Lengd  Ólafs  sögu  helga  í hlutfalli  við  hinar  sögurnar  bend- 
ir  undir  eins  til  þess.  sem  hver  maður  finnur  þegar  hann  les 


243 


Heimskringlu,  að  þar  er  miklu  meiri  frásagnargleði,  miklu  ná- 
'kvæmar  lvst  en  í hinum  sögunum.  Lengd  hennar  kemur  ekki 
einungis  af  Ijölda  viðburðanna,  ekki  af  því  að  í henni  sé  meira 
af  sögulegum  sönnunargögnum  (eins  og  bráðum  mun  sýnt), 
auðvitað  sízt  af  öllu  af  þ\ú  að  þar  sé  vinsað  vandlegar  úr  efn- 
inu  vegna  sögulegra  sanninda,  — heldur  af  því  að  höfundurinn 
skýrir  rækilegar  frá  hverjum  viðburði.  En  þetta  er  sama  sem 
að  segja,  að  sögulistin  sé  þar  hlutfallslega  ríkari  en  í öðrum 
sögum  Heimskringlu,  og  af  því  leiðir  aftur,  að  ekki  er  þá  að 
sama  skapi  tekið  tillit  til  vitna  um  hvað  eina.  Er  í raun  og  veru 
nóg  að  minna  á hinar  mörgu  og  merkilegu  ræður,  sem  eru  í 
Ólafs  sögu,  og  enginn  efast  um,  að  Snorri  hafi  að  mestu  leyti 
frumskapað,  — eða  þá  lýsingar  eins  og  á viðtökum  Astu 
við  syni  sínum,  friðgerðarsögu,  Selsbana  þátt  o.  s.  frv.  Alt 
þetta  hefði  mátt  segja  í fremur  stuttu  máli,  án  þess  að  missa 
aðalatriði  söguefnisins. 

Eg  held,  að  það  megi  nokkurnveginn  hiklaust  fullyrða,  að 
Ólafs  saga  Snorra  sé  um  alla  þá  viðburði,  sem  hún  tekur  á ann- 
að  borð,  rækilegri  og  skemtilegri  en  eldri  sögurnar,  þar  sem 
vér  höfum  þær  til  samanburðar.  Aftur  á móti  má  benda  á dæmi, 
þar  sem  sögurnar  í fyrsta  og  síðasta  þriðjungi  Heimskringlu 
sleppa  pörtum  úr  frásögn  heimildanna,  svo  að  missir  er  að. 
pannig  kemur  t.  d.  deilan  milli  Hákonar  jarls  Grjótgarðssonar 
og  Atla  jarls  mjóva  alveg  óundirbúin  í Har.  s.  hárf .,  k.  12 : 

„pá  sendi  Hákon  jarl  orð  Atla  jarli , at  hann  skjddi  fara 

braut  ór  Sogni, en  kvað  Harald  konung  hafa  veitt  sér 

Sygnafylki“.  En  Fagurskinna  (13 — 14)  skýrir  þetta:  Atli  jarl 
hafði  rekið  burt  menn  þá,  sem  konungur  sendi  að  taka  veizlur 
í Sogni  í sinn  stað ; þeir  kærðu  fyrir  konungi,  og  á það  lagið 
gekk  Hákon  jarl  og  fékk  hann  til  þess  að  gefa  sér  Sogn  til 
yfirsóknar.  Líklega  hafa  sundurleitar  sögusagnir  gert  Snorra 
hikandi  um  þetta  (smbr.  Munch,  D.  n.  F.  H.,  I,  1,  511),  svo  að 
hann  hefur  kosið  að  vera  sem  fáorðastur.  En  ekki  getur  efi 


16* 


244 


leikifí  á því,  að  Fagurskinna  er  hér  sögu listinni  samkvæmari 
með  greinargerð  sinni  fyrir  tildrögunum.  — Snorri  lætur  (eins 
og  Oddur)  Hákon  jarl  senda  póri  klökku  til  Englands  til  þess 
að  ginna  Ólaf  Tryggvason  til  Noregs.  En  hvað  varð  um  póri, 
fékk  hann  nokkur  erindisgjöld?  Heimskringla  svarar  þessu 
ekki,  hann  fylgir  Ólafi  til  Noregs  og  dettur  þar  algerlega  úr 
sögunni  ( Ól.  s.  Tr.,  k.  47).  En  Oddur  hefur  sögu  um  það,  að 
pórir  sat  um  líf  Ólafs  eftir  að  til  Noregs  kom,  en  Finnur  einn 
gerði  Ólaf  við  varan,  svo  að  pórir  féll  í sína  eigin  snöru  og 
var  þar  drepinn  (Holm.,  k.  12).  Snorri  hefur  ekki  viljað  sleppa 
póri  alveg,  eins  og  Fagurskinna  gerir,  þótt  sagan  um  aídrif 
hans  ótrúleg,  en  ekki  gætt  þess  að  setja  neitt  í staðinn.  En  frá 
sögulistarinnar  sjónarmiði  saknar  maður  þar  parts  úr  frásögn 
Odds,  þótt  óvísindaleg  sé,  líkt  og  um  kristniboðið  á Rogalandi 
(að  framan  hls.  190).  — Og  ekki  sí/t  má  benda  á það  í sögum 
konunganna  eftir  1035,  að  Morkinskinna  hefur  vmislegt  fram 
yfir  ITeimskringlu,  sem  eftirsjón  er  að.  ,,Kálfr  segir  konungi 
þat,  er  hann  spurði,  en  hvergi  leugra,  og  fansk  þat  þó  á,  at 
Iiann  vissi  gjörla  til“  (Flat.  III,  2G6)  — þessi  setning  lysir 
furðu  vel  þeim  Magnúsi  góða  og  Kálfi  Arnasyni,  þegar  þeir 
eru  að  skoða  orustustaðinn  á Stiklastöðum,  en  ekkert  samsvar- 
ar  henni  í lýsingu  Snorra  (Magn.  s.  g.,  k.  14).  Eins  sakna  ég 
tilsvars  Tósta  jarls  *uð  Svein  Úlfsson : „Frændr  várir  gerask 
oss  fíendr;  þeirra  fjándmenn  skulu  þá  ok  vera  mínir  frændr“ 
(Mork.,  110).  Hjá  Snorra  verður  þetta  svar  óvenju  sviplítið : 
„ininna  verðr  mitt  örendi  hingat,  en  ek  hugða  at  þú  mundir 
vera  láta,  svá  göfugr  maðr,  í nauðsyn  minni“  o.  s.  frv.  (Har. 
s.  harðr.,  k.  78).  En  ef  til  vill  hafa  honum  þótt  orð  Tósta  í 
Morkinskinnu  of  hvatvísleg,  of  hreinskilin  af  stjórnmálamanni. 
Og  vafalaust  er  það  af  slíkum  ástæðum,  sem  hann  dregur  úr 
frásögunni  um  atferli  Sveins  Úlfssonar  þegar  honum  var  gefið 
jarlsnafn.  I Heimskringlu  (Magn.  s.  g.,  k.  23)  kemur  aðvörun 
Einars  þambarskelfis : „ofjarl,  ofjarl,  fóstri!“  upp  úr  þurru,. 
og  mætti  þó  reyndar  vera,  að  hann  talaði  þar  bæði  af  því,  sem 


245 


hann  vissi  um  Svein  og  sá  í svip  hans.  En  í Morkinskinnu 
(Flat.  III/ 273)  er  samhengið  miklu  betra:  Magnús  konungur 
gefur  Sveini  einn  dag  skikkju  sína,  er  skorin  var  af  iaum  dýr- 
asta  guðvef,  og  þar  með  mjaðarskál  fulla  og  bað  hann  drekka 
mótsminni.  „Ok  hér  með,  segir  konungr,  vil  ek  gefa  þér  jarls- 
nafn  ok  þvílíkt  af  landsgæzlu  í Danmörku,  sem  þá  viljum  vér 
hafa  ákveðit,  er  vér  komum  þar“.  Sveinn  tekr  við  skikkjunni 
ok  kastar  eigi  yfir  sik,  gefr  þegar  einhverjum  sínum  manni  ok 
roðnar  við  mjök,  en  hann  skikkir  sjálfr  gráfeld  einn  íslenzkan. 
Ok  er  Einar  þambarskelfir  sér  þetta,  þá  mælti  hann:  „ofjarl, 
ofjarl,  fóstri!u,  segir  hann.  — En  það  var  bæði,  að  Snorri  áleit 
ekki  skikkju  vera  meðal  jarlsgerða  (sjá  að  framan  bls.  209), 
enda  hefur  honum  þótt  ótrúlegt  að  Sveinn  gerði  sig  þegar  í 
upphafi  svo  beran  að  uppreistaranda.  Og  hann  dró  úr  sögunni, 
á kostnað  listarinnar,  vegna  hins  sennilega. 

Um  ekkert  af  efni  sagnanna,  jafnvel  ekki  ættartölurnar,  er 
það  berara  en  um  vísurnar,  að  þær  standa  vegna  vísindanna  og 
ekki  listarinnar.  petta  á þó  auðvitað  ekki  við  þær  vísur,  sem 
eru  beint  hlekkir  í frásögninni,  á sama  hátt  og  hinar,  sem  skotið 
er  inn  í til  sannana,  En  hér  er  ein  hlið  efnisvalsins,  sein  tiltölu- 
lega  auðvelt  er  að  athuga.  pó  að  Ólafs  saga  helga  sé  um  2/5 
hlutar  af  Heimskringlu,  þá  er  ekki  nema  tæpur  þriðjungur 
vísnanna  í henni  (178,  en  415  í hinum  tveim  pörtunum).  Og 
hlutfallið  breytist  enn,  ef  þess  er  gætt,  að  af  vísunum  í Ólafs 
sögunni  eru  50  hlekkir  í frásögninni,  en  69  í hinum  tveimur 
pörtunum  (og  af  þeim  10  teknar  úr  sérstöku  Ólafs  sögunni). 
Er  einkum  athugavert,  hve  mikið  Snorri  tekur  af  lausavísum 
Sighvats.  Sumar  þeirra  lýsa  að  vísu  tíðaranda  og  atburðum,  en 
langflestar  af  Austurfararvísum  og  Vesturfararvísum  snerta 
hvergi  aðalrás  viðburðanna.  Gætum  t.  d.  að  Ól.  s.  h.,  k.  71,  sem 
varla  er  annað  en  vísur.  Hann  byrjar  svo:  „pat  hafði  verit, 
Aðr  Björn  fór  heiman,  at  hann  hafði  beðit  Sighvat  skáld  til 
farar  með  sér“.  I svo  lausu  sambandi  stóðu  þessar  fimm  vísur 
yið  aðalatriði  ferðarinnar  (og  reyndar  mun  það  vera  misskiln- 


246 


ingur,  að  Sighvatur  væri  í för  með  Birni),  að  Snorri  gleymdí 
að  tilfæra  þær  í ferðasögunni  sjálfri,  og  bætir  úr  því  í sér- 
stökum  kapítula,  sem  byrjar  ólíkt  því,  sem  venja  hans  er.  I 
kap.  91  eru  ekki  minna  en  19  vísur  eftir  Sighvat,  og  einar  4 — 5 
í mesta  lagi  koma  erindi  hans  nokkuð  við.  Hitt  eru  tækifæris- 
vísur  um  smáatvik.  Auðvitað  megum  vér  vera  Snorra  þakklátir 
fyrir  að  hafa  bjargað  vmsum  af  vísum  þessum  frá  gleymsku. 
En  sama  má  ekki  síður  segja  um  vísur  Sneglu-Halla,  pórarins 
stuttfeldar,  Einars  Skúlasonar  o.  fl.  í Morkinskinnu.  En  ef  þær 
vísur  væru  komnar  inn  í síðasta  þriðjung  Heimskringlu,  mund- 
um  vér  finna,  að  þær  styngju  þar  mjög  í stúf  við  efnisval  og 
efnismeðferð. 

pað  hefur  verið  alment  álit,  að  Snorri  væri  ólíkur  öðr- 
um  höfundum  konungasagnanna  í því  að  halda  fast  við  megin- 
þróð  sögunnar  og  aðaltoga  viðburðanna.  Og  að  vissu  leyti  er 
þetta  rétt,  eins  og  þegar  hefur  verið  nánar  skýrt.  Er  þarna 
ærinn  munur  á Heimskringlu  og  Morkinskinnu  með  öllum  sín- 
um  sogum  og  þáttum,  svo  að  maður  tali  nú  ekki  um  samsteypu- 
sögurnar  frá  14.  öld.  En  mönnum  hefur  láðst  að  geta  þess,  að 
einmitt  í þessu  efni  kennir  stefnumunar  í Olafs  sögu  helga  og 
hinum  konungasögum  Snorra.  pó  virðast  menn  einmitt  hafa 
fundið  þetta  skömmu  eftir  daga  hans.  Skrifari  Jöfraskinnu,sem 
annars  styttir  ekki  nema  þar  sem  endurtekningar  koma  fyrir, 
dregur  svo  úr  kaflanum  um  Orknej’ja  jarla,  að  ágrip  eitt  er 
eftir.  Svo  það  er  auðsætt,  að  honum  hefur  þótt  hann  hlutfalls- 
lega  of  langur.  Og  sá  sem  setti  saman  lengri  Olafssögu-formál- 
ann  ( eins  og  hann  er  prentaður  í Holm.  2),  og  auðsjáanlega 
hefur  borið  gott  skyn  á sagnaritun  Snorra,  afsakar  blátt 
áfram,  hve  mikið  sé  sagt  frá  íslendingum  í Ólafs  sögunni : 
„Veit  ek,  at  svá  mun  þykkja,  ef  utanlands  kemr  sjá  frásögn, 
sem  ek  hafa  mjök  sagt  frá  íslenzkum  mönnum^  o.  s.  frv.  Hann 
hefur  haft  í huga  sögurnar  um  Sighvat  (og  vísur  hans),  Stein 
Skaftason,  pórodd  Snorrason  og  pormóð  Kolbrúnarskáld.  Og 
hann  hefur  haft  hina  parta  Heimskringlu  í huga,  þar  sem 


247 


gengið  var  fram  hjá  slíkum  sögum,  því  að  engan  hefði  furða&' 
á slíku  um  Ólafs  sögu,  ef  hann  aðeins  hefði  haft  bók  Styrmis 
eða  Morkinskinnu  til  samanburðar.  En  einmitt  ór  Morkin- 
skinnu  sleppir  Snorri  öllum  þáttunum  um  íslendinga,  og  það 
perlum  af  frásagnarlist,  eins  og  Auðunar  þætti,  ívars  þætti 
Ingimundarsonar,  Sneglu-Halla  þætti,  sem  á sinn  hátt  eiga 
ekki  sína  líka  í Heimskringlu.  Er  þar  auðsjáanlega  meira  hugs- 
að  um  vísindi  en  skemtun,  er  slíkt  er  felt  úr. 

0 

En  athugum  svo  þættina  í Ólafs  sögu.  Saga  Steins  Skafta- 

sonar  hefur  að  því  leyti  áhrif  á aðalþráð  hennar,  sem  hún 

skýrir,  hvernig  og  hversvegna  þeir  Árnasynir  urðu  handgengn- 

ir  konungi.  Að  því  leyti  má  jafna  henni  við  þáttinn  um  víg 

Greirsteins,  sem  varð  upphaf  að  sambandi  þeirra  Gregóríusar 

Dagssonar  og  Inga  konungs  (Agrip,  niðurlag,  Mork.,  228  o. 

áfr.).  pó  var  það  áreiðanlega  miklu  meiri  viðburður  í lífi 

Inga  konungs,  að  Gregóríus  gekk  honum  á hönd,  því  að  hann 

var  síðan  brjóst  og  skjöldur  fyrir  ríki  hans,  en  það  var  fyrir 
* * 

Olaf  helga  að  fá  fulltingi  Arnasona.  Samt  sem  áður  minnist 
Snorri  ekki  einu  orði  á víg  Geirsteins  og  þá  sögu  alla,  heldur 
segir  aðeins : „réð  þá  til  fulltings  við  Inga  konung  Gregóríus, 
sonr  Dags  Eilífssonar*  ‘ o.  s.  frv.  (Ing.  s.  og  Sig.,  k.  21).  Sér 
hver  maður,  að  á þessum  tveim  stöðum  er  ekki  fylgt  sömu  regl- 
um  um  efnisval.  Og  sé  saga  Steins  hlutfallslega  lengri  en  dæmi 
eru  til  um  slíka  þætti  í öðrurn  konungasögum  Snorra,  þá  er 
saga  pórodds  Snorrasonar,  annars  af  hinum  íslenzku  gislum, 
það  ekki  síður.  Hún  loðir  við  Ólafssöguna  á tveim  veikum 
þráðum:  hún  segir  frá  skattkrofum  konungs  á hendur  Jömtum 
(sem  ekkert  varð  úr)  og  Arnljóti  gellina,  sem  síðar  kom  til 
Óiafs.  En  mikið  af  henni  er  meginsögunni  óskylt,  og  auk  þess 
ýkjukent  í meira  lagi  (um  tröllkonuna  t.  d.).  Bæði  hún  og 
sagan  um  Bjarinalandsferð  póris  hunds  eru  í raun  og  veru  brot 
af  fornaldarsögum,  sem  liklegt  er  að  komin  séu  úr  bók  Styrm- 
is.  Auðvitað  auðga  þær  að  vissu  leyti  Heimskringlu,  og  það  er 
gaman  að  sjá,  að  Snorri  er  ekki  algerlega  óhultur  fyrir 


248 


ireistingum  æfintýranna  og  fróðleiksstefnunnar.  En  jafnvíst 
er  það,  að  slíkir  þættir  eru  að  söguefni  og  sannindum  allfjarri 
því,  sem  hann  tók  í yngri  parta  Heimskricglu. 

Um  leið  og  vér  þannig  höfum  komið  auga  á nýtt  atriði 
í þróun  Snorra,  má  enn  reyna  að  marka  skýrar  stöðu  hans 
meðal  íslenzkra  sagnaritara,  en  að  framan  hefur  verið  gert. 

Hann  er  alinn  upp  við  vísindi,  fróðleik  og  skemtun  jöfn- 

um  höndum,  drekkur  í sig  efni  þeirra  og  anda,  án  þess  að  gera 

sér  ljóst  ósamræmi  þeirra  og  andstæður.  Hann  semur  Eddu, 

fyrst  og  fremst  vegna  skáldskaparfræðinnar,  en  þó  svo  að 

sögulist  hans  nýtur  sín  þar  líka,  og  verkið  gefur  skemtanar- 

stefnunni  meira  byr  undir  vængi  en  hann  hefur  sjálfan  getað 

grunað.  líann  færir  sér  fróðleik  Styrmis  í nyt,  og  þó  að  hann 

brjóti  á allan  hátt  bág  við  stefnu  hans,  þá  er  sú  andspyrna  um 

skeið  að  miklu  leyti  ósjálfráð,  og  hann  hirðir  ekki  um  þótt  frá- 

* 

sögn  sín  beri  Styrmis  nokkur  merki.  Á þessu  stigi  skapar  hann 
Olafs  sögu  helga,  þar  sem  vísindi  hans  og  list  njóta  sín  bæði 
til  þeirrar  hlítar,  sem  ha*gt  var  að  búast  við  í einni  bók,  og  þar 
sera  jafnvel  klerkastefnan  og  fróðleiksstefnan  eru  heldur  ekki 
alveg  fyrir  borð  bornar.  En  með  aldrinum  verður  hann  strang- 
ari,  þurrari,  \asindalegri.  Ef  til  vill  veldur  það  miklu  um,  að 
hann  skilur,  að  bókmentirnar  eru  að  breyta  stefnu  sinni,  hann 
uggir,  að  fróðleikurinn  og  skemtanin  muni  kefja  vísindin.  Og 
nú  rís  hann  til  sjálfráðs  viðnáms.  Eddu  hafði  hann  að  nokkru 
leyti  skrifað  af  íhaldssemi,  til  þess  að  sporna  gegn  nýjum 
stefnum  í kvæðagerð,  sem  hann  kunni  ekki  að  meta.  En  í 
sagnarituninni  var  mótspyrna  hans  réttmætari,  því  að  þar  átti 
hann  ítök  í því  nýja  eigi  síður  en  hinu  gamla,  og  það  voru  að- 
eins  óheilbrigðar  öfgar,  sem  hann  barðist  á móti.  Nú  skrifar 
hann  Heimskringlu,  og  í hinum  nýju  hlutum  hennar,  fyrsta  og 
síðasta  þriðjunginum,  eru  líklega  djúpsæjustu  athugasemdir 
hans,  en  ef  til  vill  er  listinni  og  fróðleiknum  haldið  í helzti 
þröngum  skorðum.  En  einmitt  fyrir  iþessu  verki  skrifar  hann 
formála  sinn,  og  skipar  sér  fortakslaust  undir  merki  Ara. 


249 


pví  er  það  ekki  lítilsvert,  hvort  menn  álíta  formálann  skrif- 
aðan  samtímis  Ólafs  sögu  eða  síðar.  Einmitt  hann  sýnir  skýrt, 
að  Snorri  hafði  ekki  blindandi  sveigt  meira  í visindaáttina, 
heldur  gert  sér  það  sjálfum  fullljóst. 

Enginn  sá  sem  þroskast  getur  verið  fullkominn.  pví  að 
öll  fullkomnun  er  kyrstaða,  en  þroskinn  líf  og  hræring.  Snorri 
hefur  orðið  fyrir  því  hlutskifti  ýmissa  löngu  liðinna  mikil- 
menna,  að  verk  hans  hafa  stundum  verið  talin  gallalaus  og 
alger,  og  hafa  menn  þá  annaðhvort  viljað  telja  það  kosti,  sem 
eru  eðlilegir  agnúar,  eða  þá  neita  því,  að  hann  hafi  skrifað  þá 
hluti,  sem  eru  ekki  eftir  þeirra  kreddu.  Slíku  verður  ekki  and- 
mælt  á annan  hátt  en  með  því  að  láta  verk  hans  og  atferli  tala 
sínu  eigin  máli.  Fyrir  þeirri  lýsingu  hverfur  þokumyndin,  sem 
menn  höfðu  viljað  kalla  fyrirmynd,  og  í stað  hennar  kemur 
fram  einstaklingur,  undirorpinn  breytingum,  með  rétthverfu 
og  ranghverfu  einkenna  sinna  og  eiginleika,  en  eigi  að  því  síð- 
ur  verður  alúðar  vorrar  og  aðdáunar. 


Sjöundi  þáttur. 

Yfirlit. 


L 

Islendingar  eru  upphaflega  brot  af  annari  þjóð.  Land- 
námsmennirnir  höfðu  horfið  frá  óðulum  sínum  til  þess  að  létta 
nf  sér  því  oki,  er  þeim  þótti  a sig  lagt  þegar  Haraldur  hár- 
fagri  gerði  Noreg  að  einu  ríki  og  setti  þar  nýjan  rétt.  En  eins 
og  öfl  höfðu  leynst  með  norsku  þjóðinni,  sem  fvrir  eðlilega 
rás  viðburðanna  hlutu  að  leiða  til  sameiningar  fylkjanna  fyr 
eða  síðar,  hlutu  sömu  öflin  líka  að  búa  í því  broti  hennar, 
sem  til  íslands  flutti.  Við  búferlin  var  hægt  að  fresta  þessari 
þróun,  en  ekki  koma  í veg  fyrir  hana.  Smátt  og  smátt  hlutu 
áþckk  skilyrði  að  raska  jafnvægi  goðaríkjanna : auknar  sam- 
göngur,  misjafnir  forustuhæfileikar,  sameining  mannaforráða 
við  erfðir  og  kaup.  Sars  hefur  skilið  það  rétt,  að  saga  íslend- 
inga  hlyti  að  vera  samstæð  sögu  Norðmanna.  En  hann  hefur 
ekki  gætt  þess,  að  landnámsmennirnir  fluttu  sig  ekki  einungis 
úr  landi,  heldur  líka  aftur  í tímann:  þeir  komust  að  sumu 
leyti  á sama  stig  þjóðfélagsskipunar  og  Norðmenn  höfðu  ver- 
ið  á löngu  fyrir  daga  Haralds  hárfagra.  Landrými  var  yfrið 
nóg,  baráttan  fyrir  lífinu  þurfti  mikilla  umsvifa,  auðæfi 
f'yrst  fram  eftir  hvergi  úr  hófi,  heröðin  sjálfstæð  og  ein- 
angruð,  jafnvel  ráðgjörnustu  mennirnir  náðu  skamt  til.  Ofrið- 
ur  Sturlunga-aldarinnar  er  ekki  í eðli  sínu  samstæður  kon- 
ungsefna-styrjöldinni  í Noregi,  eins  og  Sars  telur,  þó  að  hvort- 
tveggja  gerist  um  líkt  levti.  Til  þess  eru  orsakir  og  takmörk 


251 


of  ólí'k  á íslandi  og  í Noregi.  Sturlungaöldin  er  einmitt  ná- 
skyld  9.  öldinni  í Noregi,  sameiningaröldinni.  Og  barátta  þeirr- 
ar  aldar  hefur  vafalaust  verið  bæði  langærri  og  harðari  en 
hægt  er  að  ráða  af  sögnum  þeim  um  hana,  sem  íslendingar 
færðu  í letur  3 — 400  árum  síðar. 

Stjórnarskipun  þjóðveldisins  var  svo  rúm,  að  fyrstu  spor- 

* 

in  til  raskaðs  jafnvægis  urðu  stigin  baráttulaust.  A 11.  og 
12.  öld  eru  uppi  menn,  sem  fyrir  auðs  sakir  og  ríkis,  ættgöfgi 
og  manngildis,  bera  ægishjálm  yfir  heilum  fjórðungum,  og 
jafnvel  öllu  landinu,  eins  og  þeir  Gissur  biskup  ísleifsson  og 
Jón  Loftsson.  En  vald  þeirra  gekk  ekki  í arf  til  sona  þeirra, 
né  vald  Gissurar  til  eftirmanna  hans  á biskupsstóli.  Nýir 
menn  og  nýjar  ættir  komu  fram  og  stefndu  að  sama  tak- 
marki.  Og  það  hlaut  að  því  að  draga,  að  til  úrslitabaráttu 
kæmi. 

Hversvegna  auðnaðist  engum  íslenzkum  höfðingja  að 
vinna  verk  Haralds  hárfagra  og  gera  ísland  að  einni  ríkis- 
heild  undir  stjórn  sinni?  Ef  til  vill  má  segja,  að  vantað  hafi 
réttan  mann  á réttri  stundu.  En  á ýmislegt  annað  má  benda. 
ísland  var  of  fátækt  land  og  strjálbygt  til  þess  að  hægt  væri 
að  halda  þar  lengi  saman  stórum  liðsflokkum.  pað  var  hægt 
að  vinna  sigur,  en  aldrei  að  færa  sér  hann  að  fullu  í nyt, 
festa  sig  nógu  vel  í sessi.  Sameiningu  Noregs  hjálpaði  það, 
að  víkingaferðirnar  og  nýlendurnar  löðuðu  ódælustu  ættirn- 
ar  af  landi  burt.  íslendingar  á 13.  öld  kunnu  enga  leið  utan, 
nema  til  Noregs.  peir  urðu  annaðhvort  að  berjast  til  þrautar 
í landinu  sjálfu,  eða  hverfa  í ríki  konungs,  sem  einmitt  sendi 
þá  heim  aftur  til  þess  að  vinna  landið  í sínu  nafni.  Fáir 
íslendingar  komu  svo  frá  hirð  Hákonar  gamla,  að  þeir  hefðu 
haldið  geði  sínu  að  fullu,  að  skuggi  konungsvaldsins  h\úldi 
ekki  á þeim.  Illu  heilli  bar  enginn  Islendingur  konungsnafn. 
Stórbokkarnir  vildu  heldur  lúta  erlendum  konungi  en  sam- 
lendum  manni  sér  jafntignum.  pannig  má  telja  hverja  or- 


sökina  af  annari,  sem  lögðust  á eitt  að  æsa  bál  óeirðanna 
innanlands. 

Og  þó  er  ef  til  vill  aðalorsökin  enn  ótalin.  Stjórnarfars- 
]egar  ástæður  geta  að  vísu  skýrt,  hversvegna  barist  var  á 
íslandi  á 13.  öld,  en  ekki  bardagaaðferðirnar.  Fullkomið  sið- 
leysi:  eiðrof,  níðingsverk,  grimd,  lausung,  taumlaust  sjálf- 
ræði  og  eigingirni  í hvívetna  — helzt  í hendur  við  óeirðirn- 
ar.  Siðleysið  er  ekki  beint  af  þeim  sprottið,  né  þær  af  því. 
En  ófriðurinn  og  sundurlausn  ríkisins  gefa  löstunum  opinn 
leikvöll,  og  spillingin  gerir  baráttuna  svo  illkynjaða  og  úr- 
slitalausa  sem  hún  er.  Á slíkri  öld  var  enga  samninga  hægt 
að  gera,  engum  heitorðum  óhætt  að  treysta.  Auðvitað  hefði 
þetta  ástaiul  ekki  orðið  annað  en  barnskvilli  með  stærri  þjóð. 
En  sum  börn  hafa  svo  litlum  manni  að  má,  að  þau  þola  ekki 
kvellisjúkdóma.  íslendingar  gáfust  upp  í baráttunni  og  glöt- 
uðu  sjálfstæði  sínu. 

• 

En  mitt  í þessari  illu  ólgu  sjáum  vér  sagnaritunina,  og 
oss  finst  hún  jaínundarlegt  fyrirbrigði  og  ef  vér  sæjum  lygn- 
an  bergvatnsál  mitt  í freyðandi  jökulelfi.  Um  þessa  hlið  ald- 
arinnar  þegir  Sturlunga  saga  að  mestu,  en  hún  og  önnur 
enn  meiri  meistaraverk  eru  sjálf  minjar  um  hana.  pessa  sög- 
ur  virðast  skrifaðar  ofar  öllum  skýjum,  í ótrufluðu  heiði, 
svo  rólegar  eru  þær  og  stílhreinar.  Að  þeim  kemst  engin 
ástríða,  nema  ástin  á efninu  og  vísindalegri  og  listhæfri  með- 
ferð  þess.  Og  þó  eru  einmitt  þessi  verk  ekki  samin  innan 
neinna  klausturmúra.  pau  eru  skrifuð  mitt  í hættum  og  bar- 
áttu,  stundum  af  mönnum,  sem  tóku  drjúgan  þátt  í hvoru- 
tveggja,  urðu  öðrum  að  söguefni.  pað  getur  meira  að  segja 
komið  fyrir,  að  sami  maðurinn  lifi  viðburðinn  og  lýsi  hon- 
um.  En  jafnvel  þá  fatast  honum  ekki  hófsemin,  hann  segir 
frá  sjálfum  sér  eins  og  óskyldum  manni.  Sturla  pórðarson 
segir  frá  því,  að  þeir  Snorri  Sturluson  og  Sturla  pórðarson 
fundust  í Víðikjörrum,  „og  taldi  Snorri  heldur  á hann,  og 
kvað  hann  vilja  deila  við  frændur  sína  um  hlut  annara  manna 


253 


að  ósynju“  (Sturl.  II,  345).  En  hann  getur  þess  ekki,  aS 
Sturla  hafi  svarað  einu  orði  sér  til  afsökunar.  Öllu  lengra. 
en^þetta  mun  ekki  verða  komist  í óhlutdrægri  frásögn. 

II. 

Hryðjuverk  og  sagnaritun  — ö'ðrum  megin  brenna  Hrafns 
á Eyri,  Sauðafellsför,  Flugumvrarbrenna,  hinum  megin  Mork- 
inskinna,  Egils  saga,  Heimskringla,  Sturlunga  saga.  Hvað  getur- 
verið  hvort  öðru  fjarstæðara?  Og  samt  væru  það  gjaldþrot 
allra  söguvísinda,  ef  ekki  væri  hægt  að  sýna  neinn  skyldleik 
með  siðleysi,  óeirðum  og  bókmentum  Sturlunga-aldarinnar. 

íslendingar  höfðu  árið  1000  skift  um  trú  eins  og  þeir 
væru  að  gera  hverja  aðra  lagabreytingu.  Friðurinn,  lögin, 
völdin  voru  þeim  dýrmætari  en  hin  fornu  goð.  peir  mistu  ekki 
mikils.  pað  af  Ásatrúnni,  sem  átti  sér  nokkrar  rætur,  lifði 
áfram  í kristninni.  pað  er  auðvelt  að  skifta  um  goðanöfn,  örð- 
ugra  um  átrúnað,  örðugast  um  siðferði  og  erfðavenjur.  Krist- 
ur  varði  himnaríki  eins  og  pór  Ásgarð,  Ólafur  helgi  tók  að  sér 
að  berja  tröll  í hans  stað.  Krossinn  reyndist  sterkara  vopn  en 
hamarinn,  en  baráttan  hélt  áfram  að  vera  meginþáttur  kristn- 
innar  eins  og  heiðninnar  í hugum  næstu  kynslóðanna  eftir 
kristnitökuna.  Kristnin  var  nafnið  tómt,  það  skorti  bæði  trúar- 
fræðslu  og  sterkar  trúarhreifingar.  pannig  gat  siðferði  heiðn- 
innar,  sem  var  að  vísu  skapað  samhliða  trúnni  og  af  sömu 
rótum  runnið,  en  lítt  háð  kenningum  hennar,  lifað  áfram 
fyrstu  aldir  kristninnar.  petta  siðferði,  sem  var  myndað  í bar- 
áttu  allra  gegn  öllum,  gerði  einstaklinginn  að  þungamiðju  til- 
verunnar  (þetta  er  t.  d.  greinilegt  í Hávamálum,  þar  sem  jafn- 
vel  ættarbandanna  er  furðu  lítið  minst).  Hver  var  sjálfum 
sér  næstur,  en  því  fylgdi  virðing  fyrir  sjálfum  sér.  pessir  menn 
vöruðust  að  vinna  sér  til  vansæmdar,  vegna  sín,  en  ekki  ann- 
ara.  Samheldni  og  samábyrgð  ættanna,  virðing  fyrir  eigin  sam- 
þyktum  og  lögum,  eiðvendni  og  fyrirlitning  á níðingsverkum 
— þetta  gerði  unandi  við  stjómarskipun  íslendinga  fyrstu 


254 


fjórar  aldir  þjóðveldistímans.  Hið  heióna  sififeröi  helzt  nær- 
felt  tvær  aldir  eftir  kristnitökuna,  vald  biskupa  og  klerka  gefur 
því  mildara  svip,  og  ástandið  er  ágætt  yfir  að  líta. 

En  í ruun  og  veru  hlaut  kristnin  smátt  og  smátt,  með  auk- 
inni  fræðslu  og  áhrifum,  að  naga  ræturnar  undan  hinum  fomu 
siðaskoðunum.  Lífsskoðun  víkinganna  var  sjálfstæð  og  eigin- 
gjöm,  hörð  og  tortrygg,  glaðlynd  og  raunsæ  — kristnin  kendi 
hlýðni  við  kirkjuvaldið,  uppgjöf  sjálfshyggjunnar,  líknsemi 
og  viðkvæmni,  íhugun  á eymd  mannanna  og  syndum,  sífelda 
umhugsun  um  eilífa  velferð.  pær  vom  altof  ólíkar  til  þess  að 
þær  gætu  til  lengdar  þrifist  saman  eða  önnur  komið  smátt  og 
smátt  í hinnar  stað.  Milli  þeirra  hlaut  að  verða  siðferðislaust 
skeið,  þar  sem  gamli  siðurinn  var  í dauðateygjunum  og  sá  nýi 
enn  í rcifum.  Islendingar  á Sturlungaöld  höfðu  lært  að  virða 
hinar  heiðnu  manndygðir  að  vettugi:  þeir  þektu  vald,  sem  gat 
gefið  þeim  lausn  fyrir  eiðrof  og  níðingsverk.  En  hinar  kristnu 
dvgðir  voru  enn  ekki  komnar  í hið  auða  skarð.  peir  höfðu 
slept  öllum  hinum  fornu  hömlum  á ástum  karla  og  kvenna. 
Kirkjan  hafði  kent  þeim,  að  lausung  væri  syndsamleg,  en  af 
því  að  kenningin  var  magnlaus,  varð  hún  ekki  til  annars  en 
minna  menn  á syndirnar  og  krydda  þær  með  gælismekk  for- 
boðinna  ávaxta.  Almenningsálitið  var  magnlaust,  því  að  engin 
hjartfólgin  boðorð  voru  til  þess  að  dæma  eftir.  Og  við  þetta 
bættist  svo,  að  ríkið  var  í molum,  hver  höndin  upp  á móti  ann- 
ari,  ekki  einu  sinni  neinn  einstaklingur,  sem  allir  gátu  virt. 
Auðvitað  á þessi  lýsing  ekki  jafnt  við  alla.  Á slíkum  öldum 
hljóta  að  vera  til  einstakir  menn,  sem  hafa  ekki  mist  fótfestu 
í hinu  forna  siðferði,  aðrir  sem  hinn  nýi  siður  hefur  náð  tök- 
um  á,  enn  aðrir,  sem  virðast  eiga  lögmál  sitt  í sjálfum  sér. 
Menn  eins  og  pórður  kakali,  sem  strengdi  þess  heit  að  láta 
aldrei  taka  mann  úr  kirkju,  hverjar  sakir  sem  sá  hefði  við 
hann,  virðist  hafa  orðið  snortinn  af  riddaralegum  hugsjónum 
í utanför  sinni,  og  svo  má  vera  um  fleiri.  En  einn  helzti  braut- 
rvðjandi  hins  nýja  siðar,  Guðmundur  biskup  góði,  var  að  vísu 


255 


'guðsmaður  mikill,  en  bar  samt  öll  merki  byltingamannsins. 
Hann  stjórnatSist  af  óskapnaði  líknsemdar  og  trúarhita,  en 
borgaralegu  siöferöi  var  hann  alla  sína  æfi  til  niðurbrots,  og  af 
honum  stóð  ekki  minni  styrjöld  og  óáran  en  verstu  stórbokkun- 
um  meðal  höfðingjanna. 

Slíkar  siðhvarfaaldir  geta  vel  liðið  vígalaust.  pað  er  til- 
viljun  ein,  að  ófriður  og  siðleysi  verður  einmitt  samtíða  á fs- 
landn  En  úr  því  hvorttveggja  fer  saman,  hlýtur  siðleysið  að 
elna  í óeirðunum  og  styrjöldin  að  be.ra  svip  spillingarinnar. 
Sagnaritunin  skapaðist  heldur  ekki  af  þessum  tveim  meinum, 
sem  henni  eru  samtíða.  Upptök  hennar  hafa  þegar  verið  skýrð. 
En  hún  hlýtur  að  bera  merki  þeirra  beggja,  og  líka  aftur  að 
hafa  sín  áhrif  á þau,  þótt  lítils  gæti.  Snorri  Sturluson  og  Sturla 
pórðarson  hefðu  ekki  verið  alveg  samir  sem  höfðingjar,  og 
þeir  urðu,  ef  þeir  hefðu  aldrei  fengist  við  bókleg  fræði. 


111. 


Eg  hef  í fimta  þættinum  hér  að  framan  lýst  hugsjón 
Ara,  sannleikanum  vegna  sannleikans,  sem  varð  leiðarstjama 
sagnaritunarinnar  á þroskaskeiði  hennar,  án  þess  að  benda  á 
samband  hennar  við  lífsskoðun  12.  og  13.  aldarinnar.  En  þetta 
samband  liggur  í augum  uppi.  Slík  hugsjón  gæti  að  vísu  kom- 
ið  fram  með  þjóð,  þar  sem  sterkar  trúarskoðanir  og  siðferð- 
islögmál  væm  ríkjandi,  en  hún  gæti  alls  ekki  þróast.  Sannleik- 
urinn  hefur  ekki  aftur  orðið  eina  takmark  sagnaritunarinnar 
fyr  en  á 19.  öld,  einmitt  þegar  reik  var  komið  á lífsskoðun 
Evropu.^  En  það  hefur  jafnvel  þá  reynst  ótrúlega  erfitt  að  festa 
sífelt  sjomr  á þessu  marki.  Gömlu  mörkin,  sem  veitir  auðveldara 
en  björtum  og  köldum  sannleikanum  að  ná  tökum  á tilfinning- 
unum,  gægjast  aftur  og  aftur  fram.  Sagnaritunin  gengur  í þjón- 
ustu  trúarskoðana,  siðahugsjóna,  föðurlandsástar,  flokksfylgis. 
parf  eigi  annað  en  mmna  á aðra  eins  sagnaritara  og  Treitschke, 
Taine  og  Carlyle  sem  dæmi  þessa. 

Og  þó  að  hlutleysi  í lifsskoðunum  hafi  verið  orðið  mikið  á 


íslandi  á öndverðri  12.  öld,  þá  var  braut  sannleikans  samt  tæp- 
fyrir  sagnaritunina.  Hennar  var  freistað  á tvær  hendur,  eins 
og  klerklegu  sagnaritin  og  áhrif  Noregskonunga  á einstök  verk 
sýna.  Jafnvel  hjá  Eiríki  Oddssvni  er  tilhneiging  til  þess  að  pré- 
dika,  svo  að  fyrir  kemur,  að  vér  hnjótum  um  setningar  frá  hon- 
um,  }>egar  þær  hafa  komist  óbreyttar  inn  í Heimskringlu.  En 
við  frekari  hnignun  ríkis  og  siðferðis  jukust  skilyrðin  fyrir 
hlutleysinu.  Höfðingjamir,  sem  skrifuðu,  höfðu  ekki  trú,  sem 
gat  gert  þá  vilhalla,  ekkert  lögmál,  sem  tej’gði  þá  til  þess  að 
fella  tímabundna  dóma.  Enginn  ríkismetnaður,  ekkert  flokks- 
í’ylgi  komst  upp  á milli  þeirra  og  efnisins. 

Vísindin  vegna  vísindanna  og  listin  vegna  listarinnar  eru 
náskyldar  hugsjónir.  Báðar  taka  efnið  sjálfs  þess  vegna,  skoða 
það  og  skilja  frá  þess  eigin  sjónarmiði,  án  þess  að  reyna  að 
beita  því  sem  vopni  í baráttu,  sem  er  ekki  samkvæm  eðli  þess. 
En  í sagnarituninni  má  velja  efnið  ineð  tvennu  móti.  Vísindin 
leita  þar,  sem  annars,  hins  almenna,  ríkissögu,  yfirlits.  Sögu- 
listin  leitar  hins  sérstaka,  viðburða,  einstaklinga. 

Og  einmitt  alt  benti  íslendingum  siðhvarfatímanna  á ein- 
staklinginn  sem  viðfangsefni.  Frá  þeim  tímum  eru  engar  lífs- 
reglur,  engin  boðorð,  ekki  einu  sinni  bók  um  mannasiði  á borð 
við  Konungsskuggsjá.  Einkenni  einstaklinganna  og  athafnir 
eru  mikils  virði  eins  og  þau  eru.  pau  eru  ekki  dæmd,  af  því  að 
þau  eru  ekki  skoðuð  sem  hindranir  þess,  að  hann  lagi  sig  eftir 
einhverjum  fyrirmyndum  eða  gangi  hina  þröngu  götu,  sem  til 
lífsins  liggur.  Og  ríkið  er  svo  smátt  og  lítils  megandi,  að  það- 
skyggir  ekki  á hann.  Ari  minnist  aðeins  brennu  porkels  Blund- 
ketilssonar  af  því  að  af  þeim  eftirmálum  leiddi  setningu  fjórð- 
ungsdóma.  En  höfundur  Hænsa-póris  sögu  hefur  ekki  hugmynd 
um  þetta  samband  brennunnar  \úð  landssöguna.  Setning  fimt- 
ardóms,  í raun  og  veru  afleiðing  langrar  og  harðrar  þjóðmála- 
baráttu,  er  í Njálu  gerð  til  þess  að  fullnægja  oflæti  Hildigunn- 
ar.  Einstaklingur  stendur  andspænis  einstaklingi,  og  andspænis 
forlögunum.  Hjá  þeim  verður  ekki  komist,  á þau  er  trúað  á öll- 


257 


um  si'ðleysisöldum,  þegar  forsjónin  hverfur  mönnum  sýn.  Trúin 
á blind  forlög  er  mynd  af  stjórnleysi  mannlífsins  sjálfs,  sem: 
varpað  er  upp  á himininn  og  tekin  í guöa  stað. 

Og  tækifærið  til  þess  aö  þekkja  menn  er  einstakt  á Sturl- 
unga-öldinni,  þegar  allar  frumhvatir  mannsins  léku  skefjalaus- 
ar,  eins  og  jafnan  þegar  gömul  menning  hefur  mist  vald  á mönn- 
um  og  nvjar  hömlur  eru  ekki  myndaðar  í staðinn.  Og  einmitt 
hinn  frjálsi  leikur  mannlegra  krafta  er  aðdáunarefni  sagnanna. 
SamúÖ  höfundanna  virðist  liggja  við  rót  lífsins,  þar  sem  ótamin 
orkan  sprettur  fram,  án  þess  þeir  geri  verulegan  mun  á því, 
hvort  þessi  orka  tekur  síöan  á sig  svip  þess,  sem  kallað  er  gott,. 
eða  hins,  sem  kallað  er  ilt  (smbr.  t.  d.  dóm  Snorra  um  Hákon 
„arl  hinn  illa).  En  aðdáunin  fyrir  þróttinum,  lífinu  í öllum 
þess  myndum,  en  einkum  hinum  stjórnlausustu,  er  einmitt  lífs- 
skoðun  listarinnar.  Engin  saga  kemst  af  án  einhverrar  baráttu. 

Efniö  vegna  efnisins.  íslendingar  skrifa  ekki  í neinum  til- 
gangi,  aðeins  af  þvi  að  fræðagildi  og  listargildi  efnisins  heillar- 
þá.  Stíllinn  ber  þess  vitni.  Allar  tegundir  af  aukatilgangi  setja 
svip  smn  á stílinn:  fööurlandsmetnaður  Saxa  kemur  fram  í 
mðhöfn  hans  og  mælsku,  Carlyle  talar  eins  og  spámaður  í hálf- 
yrðum  og  upphrópunum,  klerkarnir  verða  langorðir  og  draga 
seiminn  af  tómum  fjálgleik.  En  í beztu  sögum  íslendinga  kemur- 
efnið  hvorki  fram  1 rykkihni  ne  drambhosum,  búningurinn  er 
þ\  í nærskorinn,  eins  og  á íþrottamanni.  Honum  er  mest  prýði 
að  líkamsvexti  smum,  og  eins  vildu  sagnaritararnir  láta  efnið' 
sjálft  tala.  Eðli  hins  sundurlausa  máls  er  réttlæti  og  hófsemi, 
og  það  er  hvergi  ómengaðra  en  í íslenzkum  sögum. 

íslendingar  fundu  Ameríku,  en  heimurinn  vissi  ekki  af  því, 
og  aðrir  menn  fundu  hana  aftur  löngu  síðar  eftir  erfiðum 
leiðum.  peir  eignuðust  líka  ýmislegt,  sem  Evrópa  hefur  Ieitað 
síðan,  án  þeirra  hjálpar.  Hefur  ef  til  vill  eignast  það  alt  á sinn 
hátt,  en  eignast  það  í brotum.  Vér  vorum  of  smáir  og  afskektir- 
Signrðiir  Nordal : Snorri  Sturluson.  17 


258 


til  þess  að  geta  lagt  vorn  skerf  til  sögu  og  menningar  heimsins 
á réttum  tíma. 

pað  er  undarlegt  fvrir  íslending  að  lesa  bók  Burckhardts 
um  menningu  Endurreisnar-aldarinnar  á Ítalíu,  og  sjá  hann 
telja  þar  alt,  sem  óþekt  var  í Norður-Evrópu  á þeim  tímum. 
Italir  „uppgötvuðu“  einstaklinginn  á sinn  hátt,  einmitt  á aga- 
samri  öld  og  með  því  að  leita  til  fornaldarinnar.  Burckhardt 
telur  það  mikinn  viðburð  þegar  ítalir  tóku  að  rita  a'fisögur 
afreksmanna,  því  að  í Norður-Evrópu  var  aðeins  ritað  mn  helga 
menn,  konunga  eða  kirkjuhöfðingja.  „par  vottaði  ekki  fyrir 
hugsjón  frægðarinnar,  persónulegs  frama  fyrir  eigin  afrek“. 
Ætli  Endurreisnartíminn  í Evrópu  hafi  skapað  nokkra  æfisögu, 
sem  ber  af  Eglu? 

íslenzkar  bókmentir  fara  ekki  að  hafa  áhrif  á erlendar  bók- 
mentir  fvr  en  í byrjun  19.  aldar.  Og  þá  falla  þær  í hendur  revf- 
ara : danskra  og  þvzkra  rómantiskra  skálda,  sem  voru  þeim 
furðulega  óskyld.  Ekkert  getur  t.  d.  verið  fjær  anda  sagnanna, 
eins  og  Repp  sagði,  en  Grundtvig,  þessi  porgeir  hóflausa  meðal 
skáldanna,  sem  hafði  til  hvers  hlutar  meira  en  þurfti.  Tilraun- 
ir  rómantisku  skáldanna  til  þess  að  yrkja  sögurnar  upp,  hlaða 
utan  á þær  pelli  ljóðamáls  og  líkinga,  mishepnuðust  algerlega. 
Sæmilega  hefur  ekki  verið  ort  út  af  þeim  í þeirra  eigin  anda, 
fyr  en  raunhyggjan  setti  svip  sinn  á bókmentirnar.  pá  tóku  vís- 
indi  og  list  aftur  höndum  saman,  og  árangurinn  varð  svipaður, 
þótt  það  væni  nú  í orði  kveðnu  náttúruvísindi  í stað  sögu\us- 
inda.  Og  nú  er  aftur  svipað  reik  á lífsskoðunum  og  trú  á blind 
örlög.  „Eg  er  forlagatrúaður  eins  og  Tyrki“,  segir  Flaubert. 
Hinn  óskapaði  lífsþróttur  er  tignaður  (Nietzsche),  hlutleysið 
verður  hugsjón  í vísindum  og  list.  Flaubert  gefur  listamannin- 
um  það  boðorð,  að  hann  eigi  að  vera  eins  og  guð  í verki  sínu : 
allsstaðar  nálægur,  en  hvergi  svnilegur.  En  íslenzkar  sögur  full- 
nægja  þessari  kröfu  betur  en  bækur  hans  sjálfs,  sem  eru  fullar 
af  samlíkingum  og  brotum  úr  ljóðamáli.  En  aðrir  söguhöfundar 
eins  og  Maupassant  og  Verga  eru  hófsamari  í því  efni. 


259 


En  ekkert  af  þessu  hefur  gert  íslenzkar  sögur  úreltar.  pær 
fyrnast  ekki  fremur  en  lífið.  Og  þær  bíöa  þess  að  heimurinn 
læri  aö  lesa  þær,  eins  og  þær  eru,  án  þess  að  halda,  aö  um  þær 
þurfi  að  bæta. 


IV. 

Snorri  Sturluson  kemur  fram  á sjónarsvið  íslenzks  þjóðlífs 
um  aldamótin  1200.  Á þessari  fjölbreyttu  öld  er  hann  fjöl- 
breyttasti  maðurinn. 

Auður  þessa  lífs  er  furðulegur.  pað  er  eins  og  nornirnar 
hafi  kepst  hver  við  aðra  vfir  vöggu  hans  að  velja  ur  andleg- 
um  og  veraldlegum  fjársjóðum  þjóðar  hans  og  samtíðar  handa 
honum.  Kyn  Sturlu  og  Guðnýjar,  höfðingjaætt,  skáldaætt,  ætt 
Egils  og  Snorra  goða,  í einu  forngöfug  ætt,  og  þó  ungur  og 
iramgjarn  knérunnur,  fóstur  Jóns  Loftssonar,  menning  Odda- 
verja,  nágrenni  við  Skálholt  og  Hruna,  ríki  Mýramanna, 
Tungu-Odds,  Hafliða  Mássonar,  Snorrunga,  fé  Bersa  auðga 
og  Kolskeggs  auðga,  meiri  auður  en  nokkur  Islendingur 
hefur  átt  fyr  eða  síðar,  úrval  úr  íslenzkum  höfuðbólum,  Borg, 
Svignaskarð,  Brautarholt,  Bessastaðir,  Stafaholt,  Reykjaholt, 
lögsaga  á Alþingi,  lends  manns  réttur  í Noregi,  gjafir  og 
vinátta  erlendra  þjóðhöfðingja,  metorð  og  mágsemdir,  mann- 
fjöldi  og  þingríki,  skáldgáfa  og  skáldfrægð,  vísindamenska, 
fróðleikur,  list,  full  afrek  í öllum  íslenzkum  þjóðfræðum, 
óðfræði,  goðafræði,  hetjusögur,  sagnarit,  kristinn  siður  og 
heiðinn,  Ólafur  helgi  og  Óðinn,  fylsta  samræmi  sanninda  og 
skemtunar,  frægastur  höfundur  þjóðarinnar  fyr  og  síðar. 

Örlögin  gáfu  og  buðu.  Og  Snorri  tók  við.  Hann  lagði 
engin  bönd  á sig.  Hann  tók  við,  og  rétti  sífelt  út  hendurnar 
eftir  meira, 

En  jafnvel  valdi  örlaganna  eru  takmörk  sett.  pau  geta 
ekki  rofið  einföldustu  og  dýpstu  lög  sálarlífsins.  pau  geta 
gefið  allan  auð,  en  ekki  um  leið  þann  styrk,  sem  í fátæktinni 

17* 


260 


-er  fólginn.  pau  geta  leyft  að  kjósa  alt,  en  þá  verður  sá  sem 
kýs  að  taka  afleiðingunum  af  því  að  kjósa  alt  — af  því  að 
velja  ekki  um. 

Alt  sem  Snorra  skortir,  er  skortur  á takmörkun,  skort- 
ur  á fátækt.  Hann  hefur  allar  lífsskoðanir  aldar  sinnar,  og 
engin  þeirra  er  þá  auðvitað  lifandi  vald  í lífi  hans.  Hann 
kann  ekki  að  afsala  sér,  fórna,  skynsemi  hans  er  of  alsjá- 
andi,  það  heftir  eðlishvötina,  hið  blinda  vit,  að  njóta  sín. 

pannig  missir  hann  margs  í lífinu.  Hann  nær  metorðum 
meir  en  völdum.  Hann  fær  bandamenn,  en  ekki  vini.  Hann 
eignast  margar  frillur,  en  kvænist  ekki  nema  til  fjár,  mörg 
börn,  en  ekki  föðurást.  En  það  virðast  oft  forlög  andans 
mannanna,  sem  taka  lífið  hugtökum  og  ná  þar  furðu  vítt 
yfir,  að  þeir  verða  í staðinn  að  afsala  sér  fastatökum  á veru- 
leikanum.  Og  jafnvel  í ritum  Snorra  kemur  fyrir,  að  hann 
missir  kjarnans  vegna  víðsýni  sinnar.  Hinn  mikli  höfundur 
Völuspár  tekur  blind  örlög  heiðinnar  lífsskoðunar  og  gerir 
þau  sjáandi.  Siðferðið  verður  örlögsíma  tilverunnar.  Baldur 
og  Æsir  hníga  ekki  fyrir  ytri  forlögum : eiðrof  goðanna  valda, 
örlögin  koma  innan  að.  Heiinurinn  er  spiltur,  þarf  að  farast, 
brenna,  skírast.  I kvæðinu  mynda  trú  og  siðferði  þá  einingu, 
sem  báðum  er  eðlilegust.  Snorri  notar  Völuspá  meira  en 
nokkurt  annað  kvæði,  notar  hana  alla,  — nema  aðalatriðið. 
pað  sést  honum  yfir.  Sturlungaöldin  skildi  ekki,  hvað  við 
eiðrofum  lá,  hún  hélt  að  örlögin  væru  blind,  sá  ekki,  að  sið- 
ferðið  er  uppistaða  lífsins.  Siðferðishugmynd  Völuspár  vantar 
í Gylfaginningu.  Siioití  afsakar  goðin:  „En  er  Æsirnir  sá 
þat  til  víss,  at  þar  var  bergrisi  kominn,  þá  varð  eigi  þyrmt 
eiðunum“  (smbr.  að  framan  124 — 125). 

Sonatorrek  er  einhliöa.  Völuspá  er  einhliða.  íslendinga- 
bók  er  einhliða.  Öll  eiga  verk  þessi  til  samans  ekki  nándar 
nærri  annan  eins  auð  og  rit  Snorra.  Og  þó  á hvert  þeirra 
eitthvað  fram  yfir  hann,  hvert  þeirra  hefur  á vissan  hátt 
bætt  meira  en  hann  við  það,  sem  áður  var  til.  Snorri  er  hvorki 


261 


■.spámaður,  né  brautryð jandi ; hann  er  arfþegi  og-  fullkomn- 
andi.  Honum  er  tamara  að  móta  gersemar  úr  brotasilfri  en 
.að  sækja  sjálfur  málminn  inn  í bergið.  Hér  skal  ekki  dæmt 
xim  hvort  meira  sé.  En  ekki  er  það  á annara  færi  en  afburða- 
manna  að  taka  við  öllurn  auði  og  andstæðum  mikillar  bylt- 
ingaaldar,  án  þess  að  fara  sjálfir  í mola,  heldur  skapa  úr  þeim 
Terk,  þar  sem  einmitt  samræmið  ber  vott  um,  hve  örðug  barátt- 
an  hefur  verið. 

Og  auk  þess  er  Snorri  annað  og  meira  en  ágrip  aldar 
sinnar.  Hann  sér  víðar  en  aðrir  menn,  meira  samhengi,  dýpra 
skyldleika  viðburðanna.  Og  auðlegð  hans  gerir  hann  íhalds- 
saman,  og  í því  er  þó  nokkur  úrvöl  fólgin.  pannig  verður  hann 
einn  öldinni  samboðinn  fulltrúi : gegn  því,  sem  aðrir  áttu 
fram  yfir  hann,  leggur  hann  það,  sem  hann  einn  átti  fram 
yfir  alla. 


V. 

Nú  er  hersis  hefnd 
við  hilmi  efnd. 

Skálla-Grímur. 

Frelsið  hafði  verið  það  agn,  sem  ginti  blómann  af  nor- 
rænum  hersaættum  til  ólandsins  norður  og  vestur  í höfum. 
Á miðri  13.  öld  höfðu  þær  int  ætlunarverk  sitt  af  hendi: 
andleg  afrek  voru  unnin,  jafnvel  sögu  og  skáldskap  annara 
þjóða  var  borgið  frá  gleymsku.  I diglu  þessa  smáríkis  hafði 
með  kynlegum  aðferðum  verið  skírður  hinn  andlegi  Fáfnis- 
arfur  Germana.  Nú  var  starfinu  lokið.  Nú  var  sama  um  frelsi 
og  velferð  þjóðarinnar.  pað  er  ekki  mildi  forsjónarinnar, 
heldur  ótrúlegri  seiglu  kynstofnsins  að  þakka,  að  Islendingar 
■voru  ekki  frá  1400  dæmdir  til  eilífrar  örbirgðar  og  áþjánar. 

Yiðskifti  íslendinga  við  Harald  hárfagra  og  Hákon 
gamla  eru  harla  ólík.  pó  að  hersarnir  vestan  fjalls  lytu  1 
lægra  haldi  fyrir  Haraldi,  áttu  þeir  þó  skip  sín  og  opið  hafið. 
Og  þætti  þeim  sér  of  nærri  höggvið,  báru  þeir  vopn  á sjálfa 


262 


konungsættina.  peir  sigldu  glæsilegustu  knörrunum  úr  flota 
Norðmanna  vestur  og  norður  um  haf.  F.jórum  öldum  síðar 
ganga  niðjar  þeirra  á hönd  Hákoni  konungi  hinum  kórónaða, 
og  áskilja  sér,  að  sex  hafskip  gangi  til  landsins  á hverju  ári 
forfallalaust,  því  að  öðrum  kosti  hafa  þeir  óttast  vöruskort 
og  samgönguleysi. 

Skalla-Grímur  og  Haraldur  hárfagri,  Egill  og  Eiríkur 
lílóðöx,  — það  var  barátta  tveggja  ætta.  En  hverjum  Islend- 
ingi  á 13.  öld  hefði  getað  komið  til  hugar  að  hefna  á sifjaliði 
Hákonar  konungs  þeirrar  hlutdeildar,  sem  konungur  hafði 
átt  í vígi  Snorra  Sturlusonar? 

Hafði  þá  konungsættin  aðeins  vaxið,  hersaættirnar  að- 
* * 

eins  minkað  ? Attu  Islendingar  ekkert,  sem  gat  jafnað  hall- 
ann?  peir  áttu  bókmentirnar,  sem  þeir  höfðu  keypt  svo  dýru 
yerði,  sem  voru  mvndaðar  af  sjálfum  meinum  þeirra,  eins 
og  perlan  er  sjúkdómur  í skelinni.  Og  þær  hefndu,  ekki  á 
frændum  konungs,  heldur  honum  sjálfum. 

Iiákon  konungur  liggur  sjúkur  í Kirkjuvogi  í Hrossey. 
Hann  er  á leið  heim  úr  herferð  sinni  um  Vesturlönd,  en 
banasótt  hans  tekur  hann  í Orkneyjum.  „I  sóttinni  lét  hann 
fyrst  lesa  sér  latínubækur,  en  þá  þótti  honum  sér  mikil  mæða 
í að  hugsa  þar  eftir,  hversu  það  þýddi.  Lét  hann  þá  lesa 
fyrir  sér  norrænubækur  nætur  og  daga,  fvrst  heilagra  manna 
sögur,  og  er  þær  þraut,  lét  hann  lesa  sér  Konungatal  frá 
Iiálfdani  svarta,  og  síðan  frá  öllum  Noregs  konungum,  hverj- 
um  eftir  annan.  — — pá  er  lesið  vTar  Konungatal  framan 
til  Sverris,  þá  lét  hann  taka  til  að  lesa  Sverris  sögu.  Var 

hún  þá  lesin  bæði  nætur  og  daga,  jafnan  er  hann  vakti. 

Nær  miðri  nótt  (laugardag  eftir  Lúcíumessu)  var  úti  að  lesa 
Sverns  sögu.  En  heldur  að  miðri  nótt  liðinni  kallaði  almátt- 
ugur  guð  Hákon  konung  af  þessa  heims  lífi“  (Hákonar  saga, 
Flat.  III,  229—230). 

pað  er  að  nokkru  leyti  tilviljun,  að  nokkni  leyti  smekkur 
konungs,  sem  veldur  því,  að  það  skuli  vera  Fagurskinna  og 


263 


Sverris  saga,  sem  hann  lætur  lesa.  Heimskringla  og  ýmis  önn- 
ur  rit  hefðu  verið  eins  vel  eða  betur  til  þess  fallin.  En  hitt 
er  engin  tilviljun,  að  Hákon  kýs  sér  íslenzk  sagnarit,  og  ekki 
þýðingar  þær,  sem  hann  sjálfur  hafði  látið  gera,  til  þess  að 
gera  sér  dauðastríðið  léttara.  Enginn  lestur  getur  verið  sjúk- 
um  hollari  en  þessar  sögur,  einmitt  af  því  að  þær  eru  hreinar 
og  tærar  eins  og  bergvatn.  Hugurinn  þarf  ekki  að  setja  sig 
í neinar  óeðlilegar  istellingar  til  þess  að  njóta  þeirra.  Af 
þeim  er  ekki  neinn  mannaþefur.  Og  búningurinn  fellur  svo 
að  efninu,  að  manni  þykir  þá  orðis  vant,  er  annað  er  mælt. 
pví  getur  þreyttur  hugur  orðið  „leiður  á öllu  utan  íislend- 
ingasögum'' 1 . Nú  stóð  Hákon  magnlaus  frammi  fyrir  dauð- 
anum,  ekki  kórónaður  konungur,  aðeins  veikur  og  vesæll 
maður.  Minningar  frá  ríkisstjórn  hans,  sem  kostað  hafði  ýms- 
ar  fórnir,  hafa  sezt  að  honum.  Og  þeir  menningarstraumar, 
sem  hann  sjálfur  hafði  veitt  til  Noregs,  urðu  honum  ekki 
næg  svölun.  En  hið  rólega  heiði  sagnaritanna  kældi  enni  hans, 
og  ef  til  vill  hefur  síðasta  hugsun  hans  verið  sú,  að  gott  væri 
að  eiga  minninguna  um  sína  eigin  æfi  í höndum  slíkra  manna. 
íslenzka  þjóðin,  sigruð  og  flakandi  í sárum,  rétti  honum  síð- 
asta  sva'ladrykkinn.  Hún  hefndi,  af  auði  líknsemdar  sinnar, 
— eins  og  andinn  ávalt  hefnir. 


E f n i. 


Fyrsli  þúttur : Æfiferill  og  verk  ^ 

I.  Vf.rlit  yfir  œfiferil  Snorra  (1-12).  - Ií.  Kvæí5i  og  * 
isur  . norra-Edda:  nafn  bókarinnar;  handrit,  í hverri 
"ivnd  Snom  hefnr  geng.S  frá  henni,  Uppsalabók;  for- 
^Vbagmnmgar;  skýringamar  viS  Háttatal;  hvenær 
n>k.n  er  samin  (12-23).  - III.  Sagnarit.  Er  Snorri  höf- 
ndur  Heiniskringlu,  og  hver  er  uppmnaleg  mynd  henn- 

' af"8aga  heI*a  er  sam*n  á undan  Heimskringlu 

^Z'ru-  ?;Tkring,a  CT  t!l  °r8Ín'  ÖnnuV  ei^n« 

Snoria.  Sturlu  saga,  Egils  saga  (23-32).  _ IV  Eldri 

rÍrliM3.S)ækUr  Sem  heÍmÍ'dÍr  88  SagnarÍtUm  S"0rra> 


Annar  þáttur:  Höfðinginn 

r.  Verk  Og  Störf  Snorra,  mat  hans  sjálfs  og  síðari  tíma 
manna  a þeim.  Hann  vildi  sjálfur  framar  öllu  vera  höfg- 

lnf?'  .fJardráttur  °?  (44—50).  _ II.  Skortur  á 

embe,tni,vm.s  dæmi(50-56).-III.Draumur  Egils  Hall- 

' Í°Tvnar'  fVerbreStUrinn  f skapferii  Snorra  (57-59). 
V.  Pjolbreytm  Sturlunga,  fjöllyndi  Snorra  (59—62). 

^ • IjPPelfíi  i Odda  og  áhrif  þess  (62 — 65).  — VI. 

ruai skoftanir,  heimilislíf  o g ættrækni  (66 — 71). yn. 

aldaferdJ.  reynd  og  synd,  völd  og  metorð  (71-— 76).  — 

. omar  um  manninn,  ýmis  sjónarmiS.  Skifti  hans 
v.S  konungsvaldií  (76-81).  - IX.  EySur  í frásögn 


265 


Sturlungu : útlit,  ritstörf,  risna,  drykkjur,  ölmál,  dagfar 
(81 — 85).  — X.  Veraldleg  barátta  og  ritstörf  (85 — 86). 

priðji  þáttur : Skáldskapur  og  Skáldskaparmál  87 

I.  Kvæði  Snorra  og  vísur;  Háttatal  (87 — 94).  — II.  Óð- 
fræði  f'yrir  daga  Snorra.  Tilgangur  Eddu  og  áhrif 
(94 — 97).  — III.  Skáldskaparmál : efnisskipun  og  lieim- 
ildir,  skifting  skáldamálsins  í kent  og  ókent;  heiti  og  for- 
nöfn  (97 — 106). 


Fjórði  þáttur:  Gylfaginning  107 

I.  Umgerð  og  formáli  Gylf aginningar : skoðanir  á upp- 
runa  goðatrúar  og  goðasagna  (107 — 115).  — II.  Efnis- 
skipun.  Heimildir  og  meðferð  þeirra  (115 — 124.  — III. 


Gylfaginning  sem  goðfræðisheimild.  Verkið  og  höfund- 
urinn,  hlutleysi  og  frjálslyndi  (124 — 128). 

Fimti  þáttur : íslenzk  sagnaritun  129 

I.  íslendingabók  og  Víglundar  saga:  tvær  stefnur  sagna- 
ritunarinnar  (129 — 133).  — II.  Sagnaskemtan  (133 — 
139).  — III.  Ættvísi,  sagnafræði,  vísindi  (139 — 144). 

— IV.  Ari  porgilsson : höfundur  vísindastefnunnar, 
faðir  ísienzkrar  sagnaritunar  (144 — 148).  — V.  Vísindi 
og  list:  barátta  og  samvinna  (148 — 152).  — VI.  Sagna- 
ritunin  milli  Ara  og  Snorra : Eiríkur  Oddsson  og  sögur 
um  samtímaviðburði,  áhrif  Sverris,  klerkleg  sagnaritun, 
fróðleiksstefnan.  Staða  Snorra  í þróun  sagnaritunarinn- 
ar : fylsta  samræmi  vísinda  og  listar.  Sagnaritunin  ef tir 
hans  daga:  lmignun  og  sundurlausn  (152 — 160). 


Sjötti  þátiur : Sagnakönnun  og  sögulist  161 

I.  Tilgangur  og  takmörkun  rannsóknarinnar  (161 — 162). 

— II.  Formáli  Heimskringlu  (162 — 167).  — III.  Drótt- 


266 


kvæðin  seni  soguheimildir  fyrir  daga  Snorra  (167 — 171). 

— IV.  Vísnafróðleikur,  vísnaskilningur,  vantraust  á 
munnmælum.  Hvernig  kvæðin  em  notuð  (171 — 178).  — 

V.  Heimildagildi  kvæðanna.  Snorri  dregur  úr  ýkjum 
skáldanna(178 — 181).  — VI.  Onnur  könnunargögn : sam- 
anburður  og  samsteypa  heimilda,  minjar,  keilbrigð  skyn- 
semi : kynjasögur  og  helgisögur  (181 — 191).  — VII. 
Efnisval,  efnisskipun,  samhengi  og  samræmi  (191 — 200). 

— VIII.  Á takmörkum  vísinda  og  listar:  frásögur 
gerðar  sennilegri,  viðburðaskýringar,  viðburðalýsingar, 
efni  sótt  í ýmsar  áttir;  samtöl  og  ræður  (200 — 213).  — 

IX.  Mannlýsingar;  skilningur  Snorra  og  yfirlit;  lýsing 
Ólafs  helga  (213 — 219).  — X.  Stíll;  dæmi  úr  heimildum 
Snorra  og  Heimskringlu ; hófsemi  í lýsingum  (219 — 
236).  — XI.  Maðurinn  og  ritin;  óhlutdra»gni  og  kurteisi 
(236 — 241).  — XII.  Ólafs  saga  helga  og  Heimskringla, 
list  og  vísindi,  þróun  sagnaritarans  (241 — 249). 

Sjöundi  þáttur : Yfirlit 250 

I.  Stjórnarfarsorsakir  óeirðanna  á Sturlungaöld.  Sið- 
leysi.  Sagnaritun  (250 — 253).  — II.  Siðahvörf,  heiðni  og 
kristni  (253 — 255).  — III.  Áhrif  siðleysis  og  óeirða  á 
sagnaritunina;  gildi  sagnanna  255 — 259).  — IV.  Snorri 
sem  fulltrúi  aldarinnar  (259 — 261).  — V.  Dauði  Hákon- 
ar  gamla,  hefnd  Islendinga  (261 — 263 J. 


BRIGHAM  YOUNG  UNIVERSITY 


1197  22466  2806 


Aður  út  komið  á kostnað  ÞÓR.  B.  ÞORLÁKSSONAR: 
SIGURÐUR  NORDAL 

FORNAR  ÁSTIR 

Reykjavík  1919.  Verð  kr.  6,00. 

* v » 

THEODORA  THORODDSEN 

EINS  OG  GENGUR 

Reykjavík,  1920.  Verð  kr.  6,00. 


SIGURÐUR  NORDAL 

OM 

OLAF  DEN  HELLIGES  SAGA 

En  kritisk  undersögelse 
Köbenhavn,  1914. 

Um  bók  þessa  segir  prófessor  Magnus  Olsen  í Kristjaníu 
meðal  annars:  „Det  hörer  til  de  store  sjeldenheder,  at  et  be- 
gynderarbejde,  som  Nordals  er,  med  ét  slag  formaar  at  hævde 
en  plads  soni  noget  af  det  bedste,  der  er  fremkommet  indenfor 
et  længe  og  flittig  dyrket  forskningsomraade.  En  række  gamle 
spörgsmaal  er  af  n.  taget  op  til  fornyet,  indtrængende  og  for- 
udsætningslös  granskning,  og  nye  er  reist,  som  allerede  har  vist 
sin  evne  til  at  före  forskningen  fremover".  (Mord.  tidsskr.  for 
filol.,  4.  række,  VI,  183). 

Nokkur  eintök  af  bókinni  eru  enn  þá  óseld 
og  fást  aðeins  hjá  ÞÖR.  B.  ÞORLÁKSS YNI. 

Áferð  10  kr. 


